BX  3100 
.W5 

1855 
Copy  1 


B(iok  }\   


Y 

PREGETHWR  A'R  GWRANDAWR 

SEF 

CALFINISTIAETH  A  FFWLEEIAETH 

YN  CAEL  ETJ  HYSTYBIED,  AE  DDULL 

YMDDYDDAN  RHWNG  DAU  GYFAILL. 


GAN  Y  DIWEDDAR 

Barch.  RICHABD  WÎLLIAMS,  LiTOrpool. 


o'e  ail  abgraffiad  yn  nghymru. 


ROME,    C.  K 
ABGRAFFWYD  A  CHYHOEDDWYD  GAN  K.  E.  MEEEDITH, 
1  8  5  5. 


RHAGYMADRODD. 


Ymddangosodd  rhan  o  gynwysiad  y  llyfryn  hwn 
yn  "7  Drysorfa,"  am  1838—9  ;  ond, 

1.  Trwy  amryfusedd  yr  Ysgrifenydd  nen  y  Gol- 
ygydd,  neu  bob  un  o'r  ddau,  diangodd  amryw  wallau 
yn  y  rhan  liono,  nid  yn  unig  mewn  orgraff,  ond  hef- 
yd  mewn  synwyr,  nes  bod  awydd,  mwy  na  pheidio,  yn 
yr  Ysgrifenydd,  i'r  Ymddyddanion  hyny  gael  eu 
printio  drachefn. 

2.  Wrth  fod  pob  Ymddyddan  yn  cymeryd  cy- 
maint  o  le  mewn  rhifyn  o'r  "  Drysorfa"  a  bod  am- 
rywiol  wedi  eu  hysgrifenu  heblaw  y  rhai  a  ymddang- 
osasant,  meddyliwyd  mai  gwell  fuasai  cyhoeddi  y 
cwbl  yn  gryno  gyda'u  gilydd,  rhag  blino  darllenwyr 
*<  Y  Drysorfa  "  a  gormod  meithder  gyda'r  un  mater. 

3.  Er  nad  oes  un  corff  o  grefyddwyr  yn  atebol  am 
ddy  wediadau  "  Y  Pregethwr"  na'r  "  Gwrandawr  /" 
«to,  yr  ydys  yn  eu  cyhoeddi  ar  annogaeth  ugeiniau  o 
gyfeillion,  yn  Ngogledd  a  Deheudir  Cymru. 

Y  tri  pheth  yna  ydyw  unig  ymesgusodiad  yr  awd- 
wr  dros  ganiatau  cyhoeddiad  y  llyfryn  hwn. 

Dichon  i  rai  ag  sydd  yn  agos  ot  un  farn  a'r  Preg- 
ethwr,  feddwl  ei  fod  yn  rhy  debyg  i'r  blaid  a  wrth- 
wynebir  ganddo,  yn  ei  ddull  o  ymresymu  ;  ac  y  bu- 
asai  yn  well  gadael  Uawer  gwrthddadl  heb  ei  hateb, 
na'i  hateb  yn  y  dull  a  fabwysiedir  yma.  Caniatawn 
nad  ymgais  at  ryw  fanylrwydd  philosophaidd,  yn  en- 
wedig  Avrth  bregethu,  ydyw  y  llwybr  tebycaf  o  droi 
pechaduriaid  o  gyfeiliorni  eu  ffyrdd  ;  eto,  pan  fyddo  y 
sawl  a  dybiwn  yn  gyfeiliornwyr,  yn  arfer  y  dull 
hwnw  o  ymresymu  er  cynal  system,  gall  rhoddi  cyfar- 


RHAGYMADROM. 


fod  iddynt,  inegys  ar  eu  tir  eu  hunain,  ateb  y  dyben  í 
ddangos  i'r  byd  dwyll  eu  rhesymau,  a  gwaeledd  eu  cyf- 
undraith. 

Nid  ydyw  y  Beibl  wedi  ei  ysgrifenu  yn  y  dull  a  el- 
wir  yn  philosophaidd,  neu  athronyddol ;  ond  yn  y  dull 
mwyaf  syml,  i  gyfarfod  a  dealltwriaeth  y  mwyaf  an- 
nysgedig  ;  ac  feÛy,  nid  oes  ynddo  un  atebiad  union- 
gyrchol  i  lawer  o  wrthddadleuon  philosophaidd  Ffwl- 
eriaid  ac  ereill  (os  ydynt  yn  philosophaídd  hefyd) : 
ac  y  mae  llawer  wedi  meddwl  mai  goreu  fyddai  i  ni- 
nau  beidio  a  chynyg  eu  hateb  :  ac  yn  wir,  pe  bai 
pawb  yn  foddlawn  i  gymeryd  y  Beibl  ar  ei  air,  ni  bydd- 
ai  eisiau  ateby  fath  wrthddadleuon  :  ondpan  y  maey 
Ffwleriaid  yn  eu  codi  beunydd,  ac  yn  ymherio  am  at- 
ebiad  iddynt,  ac  heb  ei  gael,  y  mae  rhai  yn  dechreu 
meddwl,  a  dyweyd  hefyd,  fod  y  gwrthddadleuon  mor 
gryfion,  fel  nas  gellir  eu  cyfarfod.  Wrth  ystyried 
hyna,  tra  yn  ofni  "  ateb  ynfyd  yn  ol  ei  ynfydrwydd, 
rhag  bod  yn  gyffdyb  iddo"  anturiai  y  Pregethwr  "  ateb 
yr  ynfyd  yn  ol  ei  ynfydrwydd,  rhag  iddo  fod  yn 
ddoeth  yn  ei  ohvg  ei  him" 

Ni  fedd  yr  awdwr  neb  mwy  na'u  g^ilydd  i  wneyd 
rhyw  gyflwyniad  (dedication)  ífurfiol  o'i  lyfryn  iddo  ; 
ond  y  mae  yn  ei  ddilyn,  i  bwy  bynag  a  gymero  y  dra- 
fferth  o'i  ddarllen.  Pa  bethau  bynag  sydd  ynddo  yn 
onest,  yn  hawddgar,  a  ch  anmoladwy,  aed  y  clod  i  gyd 
i  Dduw  :  a  pha  bethau  bynag  a  welo  y  darllenydd  yn 
feius  ac  yn  wael  ynddo,  priodoled,  ond  maddeued,  y 
gwaeledd  a'r  bai  i'w  annheilwng  wasanaethwr  yn  yr  ef- 
engyl, 

RICHARD  WILLIAMS. 
Liverpool,  Chwefror  29,  1840. 


LLYTHYRAU  CYMERADWYOL. 


(ODDIWRTH  Y  DIWEDDAR  BARCH.  J.  ELIAS.) 

Frawd  parchedig  a  hoff — 

Da  genyf  fod  yr  Ymddyddanioa  rhwng  "Y  Pregethwr 
a'r  Gwrandawr"  a  ymddangosasant  yn  y  Drysorfa  er  ys 
llawer  o  fìsoedd  bellach,  yn  cael  eu  hargraffu  yn  un  llyfr, 
gan  obeithio  y  bydd  i'r  Arglwydd  ei  fendithio  er  llesâd 
pregethwyr  a  gwrandawyr.  Y  mae  angen  mawr  ar  y 
naill,  edrych  pa  beth  a  pha  fodd  y  pregethont:  ac  ar  y 
lleill  angen  edrych,  " pa  beth  a  pha  fodd  y  gwrandawont." 

Y  mae  perygl  mawr  i'r  pregethwyr  fod  yn  anianol,  ac 
ysgafn,  a'r  gwrandawyr  fod  yn  gnawdol  a  diofal. 

I.  Y  mae  lle  y  pregethwr  yn  ofnadwy,  a'i  swydd  yn  ar- 
swydus  iawn !  Dyn  gwael  yn  sefyll  uwchben  torf  o'i 
gyd-dd}Tnion,  dan  enw  cenad  oddiwrtb  Dduw,  i  ddywed- 
yd  meddwl  Duw,  ie,  ei  holl  feddwl  datguddiedig  i  ddyn- 
ion,  a  dini  ond  ei  feddwl  ef;  dywedyd  hyny  wrth  rai 
cyfrifol  i  Dduw,  troseddwyr  ei  ddeddf,  gelynion  iddo,  rhai 
dan  gollfarn  eisoes,  ac  oll  i  gael  eu  barnu  ganddo. 

Y  mae  i  ddy wedyd  wrthynt  yn  onest,  a  ffyddlawn,  beth 
yw  eu  sefyllfa  gerbron  Duw  ;  ac  am  y  ffordd  a  drefnodd 
Duw  yn  ei  ras  penarglwyddiaethol  i  achub  y  fath  rai. — 

Y  mae  i'w  galw  i  edifarhau  am  eu  gwrthryfel  dirfawr ;  ac 
i'w  gwahodd  i  gymod  â  Duw. — Y  mae  i  gyhoeddi  ffordd 
y  cymod  ;  Pregethu  yr  Arglwydd  Iesu ;  cyhoeddi  ei  ang- 
eu,  "  Yr  ymadrodd  am  y  groes." — Y  mae  i  bregethu,  nid 
â'r  geiriau  a  ddysgir  gan  ddoethineb  ddynol,  ond  gan  Ys- 
bryd  Duw.— Y  mae  i  fynegu  i'w  wrandawyr  holl  gynghor 
J)uw ;  ac  i  (Mysgu  Cristionogion  "  pa  fodd  i  rodio  $  bodd- 


TÍ 


LLYTHYRAU  CYMERADTTTOL. 


loni  Duw." — Y  mae  i  ddysgwyl  wrth  yr  Ysbryd  Glan,  ani 
ddoethineb  a  nerth  i  gyflawni  ei  wenidogaetb,  a'i 
gwneuthur  yn  fuddiol  i'w  wrandawyr.  A  ehofìo  beuny dd 
nad  ydyw  efe  ddim. 

Y  mae  diffyg  mawr  yn  nuîl  Ilawer  yn  pregethu  y  dydd- 
iau  byn.  Prin  y  gellir  dywedyd  mai  pregethu  yr  efengyî 
y  mae  llawer.  Felly,  nid  afreidiol  yw  Ymddyddanion 
"  Y  Pregethwr  ar  Gwrandawr^  yn  ngbylch  yr  athrawiaeth 
a  bregethir. 

Y  mae  pregetbau  lîawer  yn  gymysglyd  iawn,  Iluaws  o 
ymadroddion,  nid  y  rbai  a  ddysgir  gan  yr  Ysbryd  Glan- — 
pethau  yn  cael  eu  euddio  â  rbyw  fatb  o  eiriau,  fel  y  mae 
yn  anbawdd  gwybod  pa  beth  sydd  ganddynt.  Er  na  ellir, 
fe  allai,  eu  cyhuddo  o  ddywedyd  pethau  anwireddus;  eto, 
y  maent  yn  gadael  gwirioneddau  pwysig  ac  angenrheidiol 
beb  eu  dywedyd,  yn  y  lle  y  dylid  eu  dywedyd.  Wrth 
adael  beibio  ranau  o'r  gwirionedd  yn  eu  Ue  priodol,  y  mae 
y  gair  yn  cael  ei  ŵyro  i  betbau  na  fwriadwyd  ef ;  a'r 
gwrandawyr  yn  cael  eu  llithio  i  wadu  y  gwirionedd  y  mae 
y  pregethwr  yn  ei  adael  heibio  yn  ei  bregethau,  Y  mae 
gadael  rhyw  wirionedd  heb  ei  gyhoeddi,  yn  fwriadol,  yn 
arwain  iV  wadu. 

Y  mae  amryw  o  bethau  yn  ddiffygiol  mewn  Ilawer  o 
bregethau  •  íe,  y  mae  rbai  yn  cydnabod  eu  diffyg,  ac  yn 
galaru  o'i  blegid ;  fe  allai  fod  Ile  i  ofni  fod  y  diffygion 
byn  yn  fwriadol  yn  eraill.  Enwaf  rai  pethau  sydd  yn 
ymddangos  i  mi  yn  ddiffygiol  mewn  pregethau. 

1  Y  mae  angen  dangos  mwy  o  fawredd,  purdeb,  a  cbyf- 
iawnder  Duw,  a  pburdeb  ac  ysbrydolrwydd  ei  gyfraitb. 
Heb  byn  ni  ellir  dángos  mawr  ddrwg  pechod,  na  haedd- 
iant  pechadur  i  ddyoddef  cosb  dragy  wyddol  am  becbu. 

2.  Nid  yw  dyfnder  cwymp,  a  llygredd  hollol  dyn,  a'i 
drueni,  yn  cael  eu  dangos  mewn  llawer  o  bregethau,  yn 
iaith  yr  Ysgrythyrau  Sanctaidd  ;  sef  bod  holl  ddynolry  w, 


LLYTHYRAü  CYMERADWYOL. 


vii 


wrth  natur,  "  yn  blant  digofaint;"  a  "  barn  i  gondemniad  " 
ar  bob  un  ;  na  ddichon  neb  achub  ei  bunan  ;  nad  oes  teil- 
yngdod  yn  neb  i  gael  ei  acbub  gan  Dduw ;  ac  na  fyn- 
ant  ddyfod  at  Grist  i  gael  bywyd. 

3.  Ycbydig  sydd  yn  dangos,  yn  eglur,  bod  acbubiaeth 
pechaduriaid  o  ddynolryw,  yn  tarddu  yn  bollol  o  ras  pen- 
arglwyddiaetbol  Duw  ;  a  bod  gras  yn  ymddysgleirio  yn 
dra  gogoneddus  yn  nbrefniad,  gwneuthuriad,  a  cbymbwys- 
iad  iachawdwriaeth.  "  Er  mawl  gogoniant  ei  ras  ef,"  y 
y  mae  trefn  iachawdwriaeth  i  gyd ! 

4.  Y  mae  gormod  o  ryw  gymysgiaddynol,  tywyll,  mewn 
llawer  pregeth,  sydd  dan  enw  pregethu  Crist.  Ni  phreg- 
ethir  ef  yn  oleu,  ac  yn  Ysgrythyrol,  yn  lachawdwr  cyf- 
lawn ;  ni  ddangosir  yn  amlwg  ogoniant  ei  berson  ;  a'i  os- 
odiad  yn  lle  pechaduriaid  ;  a'i  waith  yn  gweinyddu  ei 
swyddau  cyfryngol,  yn  ol  cyfammod  y  prynedigaeth  ;  cyf- 
lawder  ei  iawn  ;  a  pherffeithrwydd  y  cyfìawnder  a  ddyg- 
odd  ef  î  mewn,  i  gyfìawnhau  pawb  a  gredant  ynddo. 
Gwael,  a  thywyll,  y  dywedir  yn  amlam  gyfrif  cyfiawnder 
Crist  i'r  rhai  sydd  yn  credu. 

5.  Ychydig  sydd  yn  dywedyd,  yn  oleu,  am  yr  angen- 
rheidrwydd  am  waith  yr  Ysbryd  Glân,  er  achub  pechadur- 
iaid  ;  a  natur  ei  waith  ar  y  rhai  a  gedwir.  Mor  anaml  y 
pregethir  am  farw  iW  ddeddf  yr  angenrheidrwydd  anheb- 
gorol  am  ail-enedigaeth,  a  bod  yn  gyfranogion  o'r  duwiol  an- 
ian,  ac  nad  oes  dim  a  wnelo  dyn  yn  wir  sanctaidd,  heb  ei 
fod  yntardduo  egwyddor  sanctaidd.  Ychydig  a  ddywed- 
ir  am  yr  angen  sydd  ar  y  Cristion  am  gael  ei  ddysgu,  ei  ar- 
wain,  a'i  nerthu  yn  mhob  peth,  gan  yr  Ysbryd  Glan ;  ac 
mai  efe  sydd  yn  gwneyd  ordinhadau  yr  efengyl,  a  moddion 
gras,  yn  fuddiol  i  ni. 

Dylem  ni,  y  pregethwyr,  grynu,  rhag  bod  i'n  gwran- 
dawyr  dwyllo  eu  hunain  o  dan  ein  gweinidogaeth  ;  a  bod 
y  pregethau  a  wrandawsant  wedi  eu  hesmwythâu  a'u  cad*. 


YÌÜ 


LLYTHYRAU  CYMERADWYOL. 


arnhau  yn  eu  twyll.  Peth  mawr  y w  i  bregethwr  allu  dy- 
wedyd,  ei  fod  ef  yn  "  lân  oddiwrth  waed  pawb  oll "  a'i 
gwrandawodd.  "  Mynegu  holl  gynghor  Duw,"  a  ddatgudd- 
iwyd  i  ni  yn  ei  air  sanctaidd,  sydd  un  peth  angenrheidiol 
tuag  at  fod  yn  lân  oddiwrth  waed.  "  Gwylio  arno  ei  hun, 
ac  ar  yr  athrawiaeth,  ac  aros  ynddi,"  yw  y  ffordd  i  breg- 
ethwr  "  gadw  ei  hun,  a'r  rhai  a  wrandawant  arno."  1  Tim. 
iv.  16. 

II.  T  mae  yn  beth  o'r  pwys  mwyaf  i'r  gwrandawyr 
"edrych^a  beth,  a  pha  fodd  y  gwrandawont."  Y  mae 
gwrando  gair  Duw  yn  foddion  o'i  ordeiniad  ef  i  gael  ffydd 
a  bywyd.  Esay  1y.  3.  Rhuf.  x.  ÌŸ. 

1.  Dylai  gwrandawyr  "  edrych  beth  a  wrandawont," 
oblegid  y  mae  gau-athrawon,  ac  "  athrawiaethau  amryw  a 
dyeithr,"  yn  bod  ;  am  hyny,  dylent  chwilio  yr  Ysgrythyr- 
au  beunydd,  fel  y  Bereaid,  i  edrych  a  ydyw  y  pethau  hyny 
fel  y  dywedodd  y  pregethwr. 

2.  Dylent  hefyd  "  edrych  pa  fodd  y  gwrandawont ;"  beth 
yw  eu  dyben  a'u  hagwedd  yn  gwrando.  Y  mae  llawer 
math  o  wrando  nad  yw  er  gogoniantDuw,  nalles  y  gwran- 
dawyr ;  megys  gwrando  er  mwyn  dawn,  neu  hyawdledd  a 
ffraethineb  y  pregethwr ;  neu  i  borthi  eu  blys  cywrein- 
ddoeth  eu  hunain  ;  neu  er  mwyn  difyrwch  cnawdol,  <fec. 
Ond  gwrando  a  ddylid,  betha  ddywed  yr  Arglwydd,  mewn 
gŵylder,  gau  "grynu  wrth  y  gair ;"  gwrando  a  deall,  a 
derbyn  ei  eiriau  ef ;  credu  ei  dystiolaeth,  ufuddhau  i'w 
orchymynion,  cadw  a  chuddio  ei  ymadroddion  yn  y 
galon. 

Md  oes  dim  yn  fwy  gweddaidd  nag  i  bregethwr  a 
gwrandawr  ymddyddan  yn  nghylch  gwir  athrawiaeth  yr 
efengyl,  mewn  ysbryd  gostyngedig,  a  pharodrwydd  i  g}r- 
meryd  eu  dysgu  gan  Dduw  ac  i  gymeryd  ei  air  ef  yn  der- 
fyn  ar  bob  ymrj^son. 

Gocheler  ceisio  myned  â  gair  Duw  i  gael  ei  farnu  o  flaen 


LLYTHYRAU  CYMERADWYOL. 


ix 


mainc  rheswm  llygredig  dyn!  Goeheler  gofyii  am  un- 
rhyw  beth  a  ddywedodd  Duw  yn  ei  air,  Pa  fodd  y  mae 
hyny  yn  rhesymol,  neu  yn  addas,  neu  yn  gyson?  Gallu 
gwybod  beth  a  ddywedodd  yr  Arglwydd  am  bob  peth, 
sydd  yn  ddigon  i  ni :  y  mae  ei  holl  eiriau  ef  yn  wirionedd 
cadarn;  a  doethineb  anfeidrol,  a  ehysondeb  perffaith,  yn- 
ddynt  oll. 

Bod  i  lawer  gael  lles  wrth  ddarllen  yr  Ymddyddanion,  a 
chael  eu  dwyn  i  weled  mwy  o  werth  a  gogoniant  yn  yr 
athrawiaeth  iachus — cael  profì  mwy  o'i  rhinweddau  iach- 
usol  ;  a  derbyn  o'i  bendithion  nes  y  bueheddont  fel  y 
gweddai  i'r  athrawiaeth  iachns,  ac  yr  "  ymddygont  yn  add- 
as  i  efengyl  Crist,"  yw  dyuiuniad  eich  brawd  gwael,  a'ch 
cyd-was, 

JOHN  ELIAS. 

Fron,Ionawr  16,  1840. 


(oDDIWRTH  Y  PARCH.  J.  HUGHES,  O  LIVERPOOL.) 

(Gynt  o  Wrexham.) 

Nid  oes^peb  wedi  cyraedd  perfreithrwydd  yn  y  byd 
hwn.  Byddai  proffesu  hyny  yn  brawf  o  anmherffeithrwydd. 
Mewn  llawer  o  bethau,  mewn  bam  a  buchedd,  yr  ydym 
ni  bawb  yn  llithro.  Amry  wia  plant  Duw  eu  hunain  yn  eu 
golygiadau  ar  lawer  o  bethau  llai  o  bwys  ;  ie,  ar  bethau 
mawr  eu  pwys,  pan  y  manylir  yn  ormodol  arnynt.  Ni 
roddir  i  ni,  bob  amser,  wybod  o  ba  herwydd,  nac  i  ba  ddy- 
ben,  y  mae  llawer  o  betbau  mewn  anian  ;  mwy  o  lawer 
ynte,  y  gellir  dysgwyl,  yn  nirgelweh  mawr  duwioldeb, 
dJwfr  rhy  ddwfn  i'w  blymio,  a  phethau  rhy  fawr  i'w 
gwybod. 

Hysbys  ydyw  fod  gwahaniaeth  yn  bod,  ac  wedi  bod  er's 
oesoedd  yn  mhlith  y  rhai  a  elwir  yn  Galfiniaid,  yn  eu  syn- 


X 


LLTTHTRAU  CTMERADWTOL. 


iadau  ar  Athrawiaeth;  rhai  yn  uwchfel  y  dywedir,  ac  er- 
aill  yn  îs.  Gŵyrodd  rhai,  o  dro  i  dro,  mor  bell  i  ochr 
Uwch  galfiniaeth  nes  terfynu  yn  bur  agos  ar'Antinomiaeth ; 
eraill  i  ochr  Is-galfiniaeth,  nes  na  ellid  prin  eu  gwahan- 
iaethu  oddiwrth  Arminiaeth.  Hyd  yr  wyf  fi  yn  deall,  ae 
nid  wyf  yn  honi  pethau  mawrion,  cafodd  y  Trefnyddion 
Calfìnaidd,  yn  Nghymru,  eu  cadw  hyd  yn  hyn  i  ochel  y 
ddwy  graig  yna,  ac  i  gynal  gair  y  by  wyd  yn  eifias,  ac  yn  ei 
burdeb  ;  a  gobeithiaf  y  parhant  i  wneuthur  felly.  Wrth 
ddywedyd  hyn,  nid  wyf  yn  proffesu  unrh}Tw  anffaeledig- 
rwydd  ar  y  naill  law,  nac  jTn  gwneuthur  cymhariaeth  gyn- 
henus  â  phleidiau  eraill,  ar  y  llaw  arall. 

Nid  wyf  yn  gwybod  fod  dim  yn  y  traethawd  canlynol  yn 
milwrio  yn  erbyn  y  gwirionedd,  ond  dros  y  gwirionedd  ;  a 
barnwyf  fod  ynddo  brofìon  eglur  o  ymêhwiliad  manwl,  ac 
o  fedrusrwydd  helaeth  ;  a'i  fod  yn  tueddu  i  dywys  yr  en- 
aid  ymofyngar  i  d.îirgelwch  y  fìydd — i  gadarnhau  y  neb  a 
alîai  fod  sefyìl — i  dywys  y  neb  a  allai  fod  yn  petruso-— 

ac  i  adferu  y  neb  i  alîai  fod  yn  gŵyro.  "  A  ddarllene 

Ystyried,  a  ystyrio  dealled." 

JOHX  HUGHES. 


(ODDIWRTH  T  PARCH.  H.  REES.) 

Yr  3Tdwyf  yn  barnu,  yn  ostyngedig,  fod  jt  athrawiaeth 
a  amddiífynir  yn  yr  Ymddyddanion  hyn,  yn  ddatguddied- 
ig  yn  ngair  yr  Arglwydd  :  a  bod  yr  amddiffyniad  hefydyn 
gyfryw  ag  sydd  yn  tueddu  i  gvyf hau  a  sefydlu  y  meddwl 
ynddi.  Ymae  yn  wir,  nad  rhesymau  goreu  dynion  dros 
athrawiaeth  yr  efengyl,  yw  y  moddion  i  genedlu  ífydd, 
ynddi  yn  nghalon  pechadur  ;  ond  yn  hytrach,  y  cyhoedd- 
iad  noeth  o'r  athrawiaeth  ei  han.  Oblegid  nid  yw  ffydd  y 
6aint  mewn  doethineb  dynion,  ond  mewn  nerth  Duw  :  ac 


LLYTHYRAU  cymeradwyol. 


xi 


y  mae  y  nerth  hwnw  yn  gweithio,  er  dw\m  y  meddwl  i 
gredu  yr  efengyl,  nid  drwy  resymau  dynol  o'i  phlaid,  ond 
drwyddi  hi  ei  hun.  w  Oblegid  gallu  Duw  y w  hi  er  iach- 
awdwriaeth  i  bobun  sydd  yn  credu."  Eto,  pan  bo  meddyl- 
iau  dynion  yn  agored  i  gael  eu  dyrysu  drwy  y  dadleuon  a'r 
rhesymau  cyfrw}rsddoeth  a  ddygir  yn  erbyn  y  gwirionedd 
gan  gyfeiliornwyr ;  fe  all  gwaithy  doeth  a'r  medrusyn  ei 
amddifryn,  drwy  egluro  ei  natur — dangos  ei  gysondeb — 
dynoetbi  y  twyll-resymau  a  ddygir  i'w  erbyn — ac  hefyd, 
trwy  ddwyn  rhesymau  têg  a  chedyrn  i'w  gadarnhau,  fod  o 
neillduol  wasanaeth  i  gredinwyr,  er  chwalu  eu  petrusder — 
cryfhau  eu  fFydd — a  sefydlu  eu  heneidiau  yn  yr  athraw- 
iaeth  iachns. 

Mi  feddyliwn  mai  hyn  yw  prif  amcan  yr  holl  j^mddy- 
ddan  rhwng  "  Y Pregethwr  ar  Gwrandawr;  "a  than  fendith 
yr  Arglwydd,  gobeithiaf  y  bydd  iddo  ei  gyrhaeddyd  hefyd. 
Ac  felly,  yr  ydwyf  yn  dyrauno  ei  Iw^^dd,  i  wneuthur 
gwasanaeth  ag  sydd  mor  angenrheidiol  i'r  eglwysi  y  dydd- 
iau  hyn. 

HENRY  REES. 


(ODDIWRTH   Y  PARCH.  L.  EDWARDS,  D.  D.) 

Anwyl  Gyfaill — Dywenydd  oedd  genyf  glywed  eich 
bod  wedi  cydsynio  i'r  "Pregethwrar  Gwrandawr"  ym- 
ddangos  yn  llyfr  ar  ei  ben  ei  hun.  Gan  fod  cryn  amser  er 
pan  ddarllenais  yr  hyn  sydd  wedi  ymddangos  o  hono,  y 
mae  yn  anhawdd  i  mi  ddy  weyd  dim  yn  fanwl  o  barthed  ei 
deilyngdod;  ond  yr  argraff  a  adawyd  ar  fy  meddwl,  ydyw, 
ei  fod  yn  cynwysrhesymau  o  blaid  Calfiniaeth,  nas  gellir,  ar 
frys,  eu  gwrthbrofi.  Y  gwreiddyn,  os  nad  wyf  yn  camsyn- 
ied,  i'r  rhan  fwyaf  o'r  annghysondeb  a  welir  mewn  llawer 
o  ysgrifeniadau,  y  dyddiau  hyn,  yw  diffyg  ystyried  fod  yr 


xii 


LLYTHYRAU  CYMERADẀYOL. 


achos  o  holl  drefn  yr  iachawdwriaeth  yn  jSuw.  Tr  hyn  yw 
Efe  o  angenrheidrwydd  natur,  yw  yr  achos  fod  pechod  yn 
ddrwg,  fod  y  drwg  hwnw  yn  galw  am  gosb,  ac  nad  oedd 
modd  ei  faddeu  heb  iawn.  Ac  Efe  hefyd,  o'i  ras  penar- 
glwyddiaethol,  y  w  yr  achos  dechreuol,  a'r  unig  achos,  o  bob 
daioni  sydd  yn  neb  o'i  greaduriaid.  Am  fod  eich  ymresym- 
iadau  wedi  eu  hadeiladu  ar  y  sylfaen  hon,  yr  wyf  yn 
credu  eu  bod  yn  ddiysgog,  ac  o'm  calon  yn  dymuno  ben- 
dith  ar  eich  llafur.    Ydwyf,  anwyl  gyfaill,  yr  eiddoch, 

LE^IS  EDWARDS. 


(oDDIWRTH  Y  PARCH.  W.  ROWLANDS.) 

(Fr  argraffiad  Americanaidd.) 

Yb  ydym  er  ys  blynyddau  wedi  bod  yn  annogaethol  i 
ledaeniad  helaethach  o'r  "  Pregethwr  a'r  Gwrandawr"  yn 
mhlith  y  Cymry  yn  America ;  ac  ni  buom  heb  feddwl 
weithiau  ei  gyfieithu  i'r  Saesonaeg,  a'i  gyhoeddi  yn  yr 
iaith  hono,  er  mwyn  ein  cyrnydogion  Americanaidd,  pe 
cawsem  hamdden  gyfleus  i  hyny. 

Nis  gwelsom  mewn  unrhyw  iaith  olwg  mwy  cryno,  teg, 
goleu  a  phenderfynol  ar  sefyllfa  y  ddadl  rhjmgoin  ni  â'r 
Ffwleriaid,  Haner-Calfiniaid,  a  "  New  School"  party  :  ac  i'r 
neb  a  fyno  wneyd  yr  Ysgrytbyrau  3'sbrydoledig  yn  unig 
rëol  ei  ffydd  a'i  ymarferiad,  yr  ydym  }-n  cymhell  ei  sylw 
yn  onest  a  diduedd  at  ymresymiadau  y  "  Pregethwr  a'r 
Gwrandawr,"  gan  deimlo  yn  dra  hyderus  yn  y  canlyniad- 
au.  Wele  iddynt  yn  awr  gyfleustra  teg  i  hyny,  ac  yn  ol 
y  profion  a  gawsom  ni  yn  ngwerthiant  rhai  ugeiniau  o'r 
argríifiiad  Prydeinaidd,  tueddir  ni  i  gredu  y  ctfleidia  llu- 
oedd  y  cyfleustra  i  feddiannu  ac  efr}Tdu  yr  argrafiiad  Am- 
ericanaidd. 


ILŸTIÌYRAÜ  CŸMEÌtADẄŸÓL. 


xiii 


Un  ydyw  y  gwirioiiedd  yn  mhob  gwlad,  oes  ac  amgylch- 
iadau.  Yr  un  peth  i  ni  ddysgwyl  "  Goleuadau  ]S~ewydd- 
ion"  {New-lights)  yn  y  gyfundrefn  Gristionogol,  a  dysgwyl 
haul,  ìleuad,  a  ser  a  phlanedau  newyddion  yn  y  gyfun- 
drefn  anianyddol. 

"  Beth  yw  gwirionedd?"  sydd  holiad  teilwng  o  bob 
calon  dyn  fel  creadur  cyfrifol  i  Dduw  am  ei  farn  a'i 
ymddygiad.  Cyfansoddwyd  y  llyfr  hwn  pan  yr  oedd 
"  cariad  y  gwirionedd"  yn  cael  ei  "  dderbyn,"  a'i  goleddu 
yn  gynnes  yn  mynwesau  miloedd  yn  ISTghymru  ac  Ameri- 
ca.  Galarus  genym  ddeall  mai  diofalwch  cyffredinol  yw 
nodweddiad  amlycaf  crefyddwyr  hyd  yn  nod  yn  Fghym- 
ru  y  blynyddoedd  hyn.  Pe  buasai  hyn  yn  cydfyned  âg 
arwyddion  o  gynnydd  sancteiddrwydd,  buasai  yn  Ilawen 
genym,  gan  ei  briodoli  i  lwyddiant  y  gwirionedd  a 
"  dychweliad  Seion,"  yn  dwyn  y  gwylwyr  i  weled  "lygad 
yn  llygad  ;"  ond  fel  arall  y  mae  yn  hollol — arwyddion 
rhyw  drwm-gwsg,  fel  oddiwrth  yr  Arglwydd,  meddir, 
sydd  yno  yn  hytrach  :  aeth  "  y  gweision  i  gysgu" — yr  en- 
wog  Elias  o  Fôn  ac  eraili  i'w  beddau,  a'r  lleill,  y  rhai  sydd 
ar  ol,  i  gysgu  mewn  diofalwch  ysbrydol,  a  chymerodd  y 
gelyn-ddyn — yr  hwn  sydd  bob  amser  yn  effro — y  fantais  i 
hau  efrau  cyfeiliornadau  yno.  ISTid  yw  y  lluaws  yn  aroa 
bellach  gyda  chyffredineiddio  yr  Iawn,  ond  y  "mae  y 
doethineb  anianol  a  daearol"  hwn  yn  esgor  yn  naturiol  ar 
Gyffredinoliaeth  mewn  cadwedigaeth — mae  Unifersaiiaeth 
yn  llwyddo  yn  mhlith  y  Cymry  yn  America,  yr  hyn,  yn 
nghyda  ffyniant  Pabyddiaeth,  Mormoniaeth,  ac  Anffydd- 
iaeth  yn  Nghymru,  a  ddengys  sefyllfa  ddirywedig  yr  Eg- 
lwys,  yr  hon  a  ddylai  fod  yn  golofn  a  sylfaen  y  gwirion- 
edd ;  a  rhaid  y w  cael  tro  ar  yr  eglwys,  cyn  y  gellir  dys- 
gwyl  dim  grymus  iawn  ar  y  byd. 

Mäe  pob  gweinidogaeth  a  dueddo  i  osod  dyn  mewn  sef- 
yllfa  Uwch  gyda  golwg  ar  ie  allu  ysbrydol  nag  y  mae  y 


xiv 


LLYTHYRAU  CYMERADWYOL. 


gwirionedd  yn  ei  osod,  yn  ei  arwain  yn  uniongyrchol  i*r 
gwag  liyder,  a'r  ymffrost  rnwyaf  dinystriol. 

Melys  gan  ddyn,  mae  yn  wir,  yw  hunan-dderchafiad,  ond 
yn  ei  ymgais  at  hyny  y  syrthiodd,  a'r  cam  cyntaf,  a'r  unig 
lwybr  tnag  at  ei  adferiad,  y  w  hunan-ddarostyngiad,  a  geli- 
ir  barnu  pob  athrawiaeth  wrth  ei  heffeithiau  yn  nerchafiad 
neu  ddarostyngiad  y  dyn  syrthiedig. 

Mae  y  Duw  tragywyddol  wedi  penderfynu  mynu  yr 
holl  ogoniant  iddo  ei  hun  yn  iachawdwriaeth  dyn  ;  yr 
hyn,  yn  wir,  nis  gall  lai  na  bod  yn  brif  ddyben  iddo  yn  ei 
holl  weithrediadau  ;  i'r  dyben  hwnw  mae  holl  olwynion 
yr  iachawdwriaeth  wedi  eu  cyfaddasu,  gyda  doethineb  a 
manylrwydd  annhraethol  a  pherffaith.  Hyn  oedd  ei  ddyben 
yn  nghreadigaeth  dyn ;  ac  er  i  Satan,  yn  ei  elyniaeth 
ddieflig,  amcanu  dyrysu  ei  ddyben,  trwy  drefn  y  Groes 
medrodd  fuddngoliaethu  yn  orfoleddus  ar  hoU  dywysog- 
ogaethau  ac  awdurdodau  y  tywyllwch ;  a  chaiff  yn  ach- 
ubiaeth  dyn  trwy  y  drefn  hon,  ac  yn  wirfoddol  gan  y  dyn 
achubedig  ei  hun,  fwy  o  ogoniant  yn  ei  adferiad  na  phe 
buasai  heb  syrthio  erioed.  Efelly  "  dyddimodd  amcan- 
ion  y  cyfrwys  " — "  daliodd  y  doethion  yn  eu  cyfrwysdra" 
— a  gwnaeth  iddo  ei  hun  íl  enw,  ac  arwydd  tragywyddol, 
yr  hwn  ni  thorir  ymaith."  Y  tlws  gwerthfawrocaf  yn 
nghoron  Duwdod  y w  ei  ogoniant,  a  gwae  yr  hwn  a  ryfygo 
ei  ysbeilio  o'r  tlws  gwerthfawr,  trwy  dderchafu  dyn, 
mewn  unrhyw  radd,  fel  awdwr  ei  iachawdwriaeth  ei  hun. 

WM.  ROWLANDS. 

Mome,  Tuchwedd  10,  1855. 


Y  CYNWYSIAD. 


YMDDYDDAN  I  DAL. 
Sylwadau  ffliagariueiniol       ...        .  17 

YMDDYDDAN  II. 
Natur  a  Chanlyniadau  Pechod       .       .        .        .  25 

YMDDYDDAN  III. 
Pechod  Adda  aH  Gosb       .       .       .       .       .       .  36 

YMDDYDDAN  IV. 
Y  Cyfammod  Gioeithredoedd  47 

YMDDYDDAN  V. 
Cyfrifiad  Pechod  Adda  i'w  Hiliogaeth       .       .       .  60 

YMDDYDDAN  VI. 
Rhan  1. — Pechod  Gwreiddiol  74 
Rhan  11. — Sail  y  Cyfrifiad       .       .       .       .       .  79 

YMDDYDDAN  VII. 
Cyfrifiad  Pechod  Adda  i'w  Hiliogaeth,  a  Sefyllfa  Prawf  8*7 

YMDDYDDAN  VIII. 
Sefyllfa  Prawf  99 

YMDDYDDAN  IX. 
Natur  yr  Iawn — Pabethnidyw       -       .       .       .  113 

YMDDYDDAN  X. 
Natur  yr  Iawn — Pa  beth  ydyw       .       .       .       .  129 

YMDDYrDDAN  XI. 
Rhan  1. — Dyoddefaint  yn  Hanfodol  tV  lawn       .  .150 
Rhan  it. — Cyfammod  y  Prynedigaeth,  a  Gwrthddrychau 

yrlawn       ........  155 


XVI 


Y  CYNNWYSIAD. 


YMDDYDDAN  XII. 
Y  Prynedigaeth  159 

YMDDYDDAX  XIII. 
Mechniaeth  Crist       .       .       4       .       .       .       .  173 

YMDDYDDAX  XIY. 


Effeithiolrwydd  yr  Iawn  tuag  at  ei  Wrthddrychau       .  189 

YMDDYDDAN  XV. 
Cysylltiadyr  lawn  âg  Arfaeth  neu  Fwriadau  Duw     .  197 

YMDDYDDAJST  XVI. 
Rhàn  i. — Cyflwr  Achubadwy  ac  Achubedig       .       .  208 
Rhan  ii. — Cysylltiad  yr  lawn  â  Galwad  yr  Efengyl    .  212 

YMDDYDDAX  XVII. 
Yr  holl  Fyd — Pawb — Yr  Eglwys — Y  Defaid,  &c,  yn 

Wrthddrychau  yr  Iawn       .        ,        *        .  218 

YMDDYDDAX  XYIII. 
Anallu  Dyn,  a  Gwaith  yr  Ysbryd  Glân       .       .     .  239 


ATTODIAD. 

Llythyri. — At  Gyhoeddwr  y  "  Drysorfa"  .  263 

Llythyr  ii. — Eto          .           .           .  .  273 

Y  Dr.  Chahners  a  Chalfiniaeth          .          .  .  288 

Lord  BolingbroTce  ac  Institutes  Calfin          .  .  290 

Neillduolrwydd  yr  Iawn,  a  Chyffredinolrwydd  Galwad 

yr  Efengyl  .  .  .  291 
Dangoseg          ......  297 


Y  PREGETHWR  A'R  GWRANDAWR. 


YMDDYDDAN  I. 

ST  LWADAU    RH  AG  AE  WEINIOL. 

Gwrandawr.  Pa  betb  yw  eicb  barn  cbwi,  Mr.  P.,  am  y 
byd  crefyddol  yn  y  dyddiau  byn  ?  Diambeu  eicb  bod  cbwi 
yn  darllen  llawer.  A  fa,  atolwg,  y  fatb  amser  erioed  ar 
eglwys  Crist  a'r  dyddiau  presennol  ?  Gwyddys  fod  Pro- 
testaniaid  a  Pbapistiaid  yn  dadleu  â'u  gilydd  o  byd  er 
dyddiau  Lutber;  Calfìniaid  ac  Arminiaid,  yr  un  modd,  er 
dyddiau  Arminius  ; — Eglwyswyr  ac  Ymneillduwyr  mewn 
dadl  â'u  gilydd  bytb  er  amser  yr  ben  Buritaniaid ;  ac  y 
mae  dadleuon  aneirif  yn  bod  rbwng  y  pedair  sect,  fel  y'u 
gelwir,  yn  Ngbymru,  er  ys  blynyddau  lawer  cyn  ein  geni 
ni. 

Ond  yn  awr,  y  mae  y  gwabanol  bleidiau  crefyddol  yn 
metbu  a  cbytuno  yn  eu  plitb  eu  bunain;  a  byny,  os  nad 
wyf  yn  camgymeryd,  am  brif  byngciau  y  grefydd  Grist- 
ionogol.  Wrtb  wrandaw  pregetbau  yr  Aunibynwyr,  cawn 
gly  wed  yr  atbrawiaetb  y  bu  Eees,  Tibbot,  Gray,  Lewis,  yn 
ngbydag  eraill  o  ben  bregetbwyr  y  cyfenwad  bwnw,  yn 
ei  pbregetbu  ac  yn  ei  pbleidio  yn  wrol,  yn  awr  yn  cael  ei 
tbaflu  o'r  neilldu  fel  cyfundraetb  o  gyfeiliornadau.  Ac  y 
mae  rbai  yn  dywedyd  nad  yw  y  Metbodistiaid  Calfinaidd 
yn  lân  oddiwrtb  yr  un  cybuddiad.  ISTid  yw  yn  beth  i  ry- 
feddu  Uawer  ato,  nac  i  dramgwyddo  cymaint  wrtbo,  fod 
2 


18  T  PRE G-ETHWR  a'r  GWRANDAWR, 


dynion  duwiol  a  da  yn  niethu  a  chydweled  am  bethau  o 
îs-bwys  mewn  crefydd ;  ond  pan  y  mae  dynion  o  wybod- 
aeth  helaeth,  a  dawn  hefyd,  yn  dyweyd  yn  groes  i'w  gil- 
ydd  am  y  pethau  mwyaf  eu  pwys,  megys  natur  a  dyben- 
ion  iawn  Crist,  trefn  cyfiawnhad  pechadur,  a  gwaith  yr 
Ysbryd  Glan;  onid  yw  y  peth  yn  tueddu  yn  fawr  i  ddy- 
rysu  yr  ymofynydd  mwyaf  gonest,  ac  i  gadarnhau  yr  an- 
fíyddiwr  yn  ei  haeriad  mai  ffiloreg  yw  y  cwbl? 

Pregethwr.  Y  mae  yn  ddigon  gwir  fod  pethau  yn  bod 
fel  yr  ydych  chwi  yn  darlunio,  a  bod  niweidiau  mawrion 
yn  cael  eu  gwneyd  trwy  hyny,  sef  y  gwan  yn  y  fîydd  yn 
cael  ei  wneyd  yn  wanach,  a'r  cryf  mewn  anghrediniaeth 
yn  cael  ei  wneyd  yn  gryfach.  Ond  dylem  edrych  hefyd 
i'r  ochr  arall  ;  y  mae  llawer  o  ddaioni  yn  cael  ei  wDeyd  i 
achos  crefydd  weithiau,  trwy  fod  dadìeuon  yn  codi ;  y  mae 
dynion  yn  cael  eu  deffroi  i  chwilio,  a  rhai  trwy  hyny  yn 
cael  eu  hargyhoeddi  o'u  cyfeiliornadau,  ac  eraill  yn  eael  eu 
cadarnhau  yn  y  gwirionedd :  ac  yr  wyf  fi  yn  meddwl,  er 
cymaint  o  ddrwg  sydd  yn  cael  ei  wneyd  i  achos  crefydd 
trwy  y  dadleuon  hyn,  y  bydd,  yn  y  diwedd,  y  daioni  yn 
llawer  mwy  ;  ond  efallai  mai  yn  ein  beddau  y  byddwn  ni 
cyn  y  bydd  hyny  i'w  weled  yn  eglur. 

Dylem,  bob  amser,  wrth  ehwilio  am  y  gwirionedd,  ym- 
ddicsg  oddiwrth  bob  rhagfarn,  Y  mae  hen  bobl  yn  hynod 
dueddol  i  ragfarn  o  blaid  hen  bobl.  Y  mae  .y  rhai  a  en- 
wasoch  chwi,  yn  nghydag  eraill  o'u  cyfoedion,  wedi  eu 
seintio  yn  meddyliau  llawer  o  hen  bobl,  fel  yr  ystyriant 
ddywedyd  yn  groes  i'r  hyn  a  ddy wedodd  y  rhai  hyny,  bron 
yr  un  peth  a  dyweyd  yn  groes  i'r  Beibl :  ond  a  ydy w  hyny 
yn  deg,  tra  nad  oeddent  hwy,  er  maint  eu  dawn  a'u  defn- 
yddioldeb,  ond  dynion  ffaeledig  fel  ninau?  Y  mae  pobl 
ifaingc,  drachefn,  yn  dueddol  iawn  i  ragfarn  o  blaid  pobl 
ifaingc :  braidd  na  phenderfynai  llawer  un,  mai  rhy w  ffyh 
iaid  oedd  yr  hen  bobl,  heb  wybod  dim,  a  bod  rhyw  oleuni 


SYLWADAU  RHAGARWEINIOL. 


19 


newydd  wedi  dyfod  i'r  byd  gyda'r  oes  bresennol,  na  bu  ei 
fath,  o  leiaf,  er  dyddiau  yr  apostolion.  Bydded  i  ni  dalu 
pob  parch  dyledus  i'n  henafiaid,  ac  yn  enwedig  i'n  tadau  a 
fuont  yn  Uafurus  a  defnyddiol  gydag  achos  crefydd  mewn 
amserau  blinion  iawn ;  ac,  ar  yr  un  pryd,  beidio  a  diystyru 
llafur  na  gwybodaeth  neb  o'n  cydoeswyr ;  a  chofìo  mai  "pa 
beth  bynag  sydd  yn  egluro,  goleuni  yw."  Eto  awn  a'û 
hathrawiaethan  "  at  y  gyfraith  ac  at  y  dystiolaeth ;  oni 
ddywedant  yn  ol  y  gair  hwn,"  b'ont  hwy  hen,  b'ont 
ifaingc,  dysgedig  neu  annysgedig,  "  hyn  sydd  am  nad  oes 
oleuni  ynddynt." 

Gvjran.  lë,  peidiwch  chwi  a  fy  nghamgymeryd  i.  Mid 
wyf  fi  yn  condemnio  yr  hen  na'r  ifangc.  Bu  yn  dda  gan 
fy  nghalon  i  wrando  ar  ugeiniau  yn  pregethu,  ag  sydd  yn 
awr  yn  y  priddellau.  Ond  os  dy  wedaf  y  gwir,  braidd  na 
feddyliwn  i  fod  y  bobl  bresennol  yn  gweled  ryw  beth  yn 
mhellach  na'u  tadau.  Y  mae  gan  y  bobl  ifaingc  yma 
Natural  andMoral  Philosophy,  Metaphysics,  Logic,  Rhetoricy 
ac  ni  wn  i  pa  faint  o  bethau,  na  wyddai  llawer  o'r  hen  bobl 
ddim  am  danynt.  A  phe  clywech  chwi  y  fath  philosophi 
sydd  gan  y  bechgyn  dewr  yma  wrth  bleidio  y  pyngciau 
newydd,  yr  wyf  fi  yn  meddwl  y  byddai  yn  anhawdd  i 
ehwi  gael  rhesymau  i'w  gwrthbrofi. 

Preg.  Y  mae  y  grefydd  Gristionogol  a'i  sail  ar  y  dad- 
guddiad  dwyfol,  ac  nid  ar  yr  hyn  a  elwir  philosophi ;  o 
ganlyniad,  wrth  y  dadguddiad  hwnw  y  mae  yn  rhaid  i'w 
holl  byngciau  gael  eu  profì,  ac  nid  wrth  yr  hyn  a  elwir 
philosophi. 

Gwran.  Ond  y  mae  dyn  yn  greadur  rhesymawl,  ac  fe  ddyl- 
ai  gael  gwybod  y  rheswm  paham  a  pha  fodd  y  mae  pob 
peth,  cyn  y  gallo  yn  rhesymawl  ei  gredu ;  ac  ni  allwn  lai 
na  chyfrif  y  dyn  yn  goelgar  (credulous),  a  gredai  beth  heb 
ddeall  paham  na  pha  fodd  y  mae  y  peth  hwnw  yn  bod. 
Yn  wir  pan  fyddaf  yn  eich  gwrando  chwi  ac  arall  yn  dy- 


20 


Y  PREG-ETHWR  A*R  Êf"WSAKBÄWlL 


wedyd  mai  dros  yr  etholedigion  yn  unig  y  bu  Crist  farw, 
ae  mai  ar  eu  medr  hwy  yn  unig  y  darparwyd  holl  fendith- 
ion  iachawdwriaeth ;  ac  eto  fod  yr  efeDgyl  i  gael  ei  phreg- 
ethu  i  bawb  yn  ddiwahaniaeth,  a  bendithion  trefn  aehub  i 
gael  eu  cymhell  àr  bawb,  ac  mai  ar  y  dyn  y  mae  y  bai  am 
eu  gwrthod  ;  ni  fedrwn  i  yn  fy  myw  weled  y  cysondeb. 
Pa  gysondeb  sydd  mewn  gwahodd  pawb  i  wledd  na  fwr- 
iadwyd  ac  na  ddarparwyd  ond  i  rai  ?  A  pha^  reswm  yw 
beio  dyn  am  wrthod  yr  hyn  na  pherthyn  iddo  ?  Onid 
gonestrwydd  yw  iddo  ei  wrthod?  Ac  onid  trais  a  fyddai 
iddo  ei  dderbyn  ? 

Preg.  Os  na  chredwch  chwi  fod  dim  yn  bod,  oddyeithr 
i  chwi  allu  ei  amgyffred  a  rhoddi  rheswm  teg  am  dano,  yr 
ydyeh  yn  rhwym  o  fod  yn  amheuwr  (sceptic)  yn  mhob 
peth ;  oblegid  y  mae  y  pethau  a  welir  yn  fwyaf  cyffredin, 
ac  na  amheuir  gan  neb,  yn  cynnwys  ynddynt  ddirgeledíg- 
aethau  rhy  ddyfnion  i  aingyffred  y  dyn  mwyaf  deallus. 
Paham  yr  ydwyf  fl  yn  gallu  ymsymud  mwy  na'r  desh  sydd 
yma  o'm  blaen? 

Gwran.  Pa'm  hefydí  Onid  am  fod  bywyd  ynoch  chwi, 
yr  hyn  nid  y w  yn  y  desJc  ì 

Preg.  Bywyd  !    Pa  beth  yw  hwnw  ? 

Gwran.  Y  peth  sydd  yn  gwneyd  y  gwahaniaeth  rhyng- 
och  chwi  ar  desk. 

Preg.  Tè,  dyna  chwi  yn  awr  yn  ymresymu  mewn  cylch, 
a  phe  baech  yn  troi  ynddo  hyd  flwyddyn  i  heddyw,  ni 
fyddech  chwi  na  neb  arall  ddim  doethach.  Ond  pa  beth 
yw  y  bywyd  sydd  yn  gwneyd  gwahaniaeth  rhyngof  fi  a'r 
desh? 

Gicran.  Wel  yr  hwnw.  Rhywbeth  yn  y  gwaed.  Rhyw- 
beth  

Preg.  Digon  gwir  mai  rhywbeth  ydyw,  ond  ni  ellwch 
chwi  na  minau  ddywedyd  nac  amgj'ffred  pa  beth  yw  y 
rhywbeth  hwnw.    Ond  ai  rhesymol  fyddai  i  mi  beidio  a 


3YLWADAU  RHAGARWEINIOL. 


21 


chredu  y  gallaf  ymsymud  mwy  na'r  desJc,  o  achos  na  allaf 
amgyffred  y  peth  sydd  yn  gwneyd  y  gwahaniaeth  rhyng- 
om? 

Gtüran.  Ni  feddyliais  i  erioed  am  beth  fel  yna.  Ond  pa 
beth  y w  hyny  i'r  mater  dan  sylw  ? 

Preg.  Dim  rhagor  na  phrofì  fod  yn  rhaid  i  ni  gredu  lla- 
wer  o  bethau,  cyn  deall  pa  fodd  y  maent  yn  bod;  neu  fod 
yn  amheuwyr  am  bob  peth. 

Os  ydych  am  ddringo  i  esgynlawr  gwybodaeth,  y  peth 
cyntaf  i'w  wneyd  ydyw,  mynu  tir  cadarn  gwirionedd  i 
osod  troed  eich  hysgol  arno.  Y  mae  llawer,  oblegid  gosod 
eu  hysgol  i  fyny  ar  dir  Ìlithrig  amheuaeth,  wedi  syrthio  a 
chlwyfo  eu  penau  yn  anfeddyginiaethol.  Fy  meddwl  wrth 
ddyweyd  hynyna  yw,  y  rhaid  i  ddyn  a  fyddo  yn  chwilio 
am  wybodaeth,  gael  rhywbeth  sicr  a  diamheuol  i  adeiladu 
ei  resymau  arnynt,  ac  onidê  y  mae  yn  rhwym  i  fyned  i 
ddyryswch  o  gyfeiliornadau.  Yr  wyf  yn  meddwl  mai 
trwy  beidio  a  dilyn  y  llwybr  yma  y  mae  llawer  o  ddynion 
dysgedig  a  gwybodus  wedi  myned  i  gyfeiliornadau  cethin 
iawn  ;  sef  trwy  gymeryd  y  gwirioneddau  mwyaf  eglur  yn 
rhag-dybiaethau  (hypotheses),  i'w  credu  neu  eu  hanghredu, 
yn  ol  fel  y  byddont  hwy  yn  amgyffred  neu  yn  methu  am- 
gyffred  eu  cysondeb. 

Gwran.  Prin  yr  ydwyf  yn  deali  eich  hymresymiad. 

Preg.  Wel  ynte,  mi  a  enwaf  ddwy  enghraifft,  un  obeth- 
au  naturiol,  a'r  llall  o  bethau  duwinyddol,  er  mwyn  dangos 
i  chwi  fy  meddwl  yn  eglurach.  1.  Y  mae  yn  wirionedd 
sicr  ac  eglur,  fod  dyn  yn  gyfansoddedig  o  gorff  ac  enaid,  a 
bod  yr  enaid  yn  gweithredu  ar  y  corff  er  ei  ysgogi  fel  y 
b'o  yn  ewyllysio:  meddyliaf  am  godi  fy  llaw  at  fy  mhen, 
dyna  hi  i  fyny  yn  y  fan:  meddyliaf  am  fyned  allan  i'r 
ardd,  dyna  y  ddau  droed  yn  ysgogi  bob  yn  ail  yn  union 
tua'r  lle.  Ond  ni  allwn  amgyffred  pa  fodd  y  mae  yr  enaid 
yn  dylanwadu  ar  y  corff  i  roddi  ysgogiad  yn  ei  holl  aelod- 


22  Ÿ  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


au.  Yn  awr,  wrtli  adael  y  pethau  eglur  a  nodais  heb  ben- 
derfynu  eu  bod,  nes  gallu  amgyffred  paham  y  maent  yn 
bod,  a  pha  fodd  y  maent  yn  gweithredu,  aeth  rhai  i  wadu 
fod  gan  ddyn  enaid,  ae  i  haeru  mai  coríf  yn  unig  ydyw ; 
aeth  eraill  i  wadu  fod  gan  ddyn  goríf,  ac  i  haeru  mai  enaid 
yn  unig  ydyw.  2.  Y  mae  bod  y  Gwaredwr  yn  Dduw  ac  yn 
ddyn,  yn  wirionedd  mor  eglur  ag  un  athrawiaeth  o  fewn  y 
Beibl.  Ond  y  mae  llawer  o  dduwinyddion  na  fynant  gredu 
dim  mewn  duwinyddiaeth,  fel  gwirionedd  diamheuol,  nes 
iddynt  hwy  allu  amgyífred  pa  fodd  y  mae  yn  bod :  y  can- 
lyniad  o  hyn  yw,  i  rai  fyned  i  wadu  dyndod— ác  i  erailì 
fyned  i  wadu  Duwdod,  Crist. 

Gwran.  Ho,  yr  ydych  chwi,  ynte,  yn  golygu  fod  llawer 
o  bethau  yn  wirioneddau,  pan  nad  oes  dim  cysondeb 
rhyngddynt,  ac  mai  ein  dyledswydd  yw  credu  ágos  bob 
peth,  a  pheidio  ymyraeth  i  chwilio  dim  am  gysondeb  peth- 
au,  ac  felly  mai  fy  lle  inau  yw  credu,  heb  betruso,  mai 
tros  yr  etholedigion  yn  unig  y  bu  Crist  farw,  mai  iddynt 
hwy  yn  unig  y  darparwyd  iaehawdwriaeth,  ac  eto  fod  gwa- 
hoddiad  didwyll  yn  eael  ei  wneyd  yn  ngweinidogaeth  yr 
efengyl,  i  bawb  ddyfod  i  dderbyn  y  pethau.  A  ydych  yn 
dysgwyl  mewn  difrif  i  mi,  a  minau  yn  greadur  rhesymav:l, 
gredu  pethau  ag  sydd  yn  anghyson  â'u  gilydd  ? 

Preg.  Y  mae  pob  gwirionedd  yn  berffaith  gyson  â'u 
gilydd,  fel  nas  gall  dau  wirionedd  fod  yn  wrthwyneb  i'w 
gilydd.  Pan  glywoch  chwi  ddau  ddyn  yn  haeru  pethau 
croes  i'w  gilydd,  dichon  fod  y  ddau  yn  dywedyd  celwydd, 
ond  ni  all  ond  un  o  honynt  fod  yn  dyweyd  y  gwir;  obleg- 
id  y  mae  celwyddau  yn  aml  yn  hollol  groes  i'w  gilydd, 
ond  ni  all  dim  gwirioneddau  beidio  a  chytuno  â'u  gilydd. 

Nid  wyf  yn  dywedyd  j^chwaith  na  ddylem  lafurio,  hyd 
eithaf  ein  gallu,  er  canfod  cysondeb  pethau,  yn  enwedig 
pethau  y  Beibl.  Ond  pe  methem  âg  amgyffred  pethau,  ni 
ddylem  am  hyny  benderfynu  nad  ydynt  yn  wir.  Pan 


♦ 


SYLWADAU  RHAGARWELNIOL. 


23 


ganfyddom  bethau  ag  y  byddai  yn  drais  ar  synwyr  cy- 
ffredin  i  ni  eu  hamheu,  ein  dyledswydd,  debygwn  i,  yw  eu 
eredu  ;  ac  os  na  fedrwn  weled  cysondeb  rhwng  y  naill  a'r 
llall  o'r  pethau,  priodoli  hyny  i  anmherífeithrwydd  ein 
deail.  A  pha  beth  yw  y  gorawydd  sydd  mewn  dynion  i 
amgyffred  cyn  credu  pethau  y  Beibl,  ond  yr  hen  flys  bod 
fel  duwiau  yn  gwybod  da  a  drwg?  Oblegid  beiddiaf  ddy- 
wedyd  fod  yn  y  Beibl,  yn  gystal  ag  mewn  natur,  bethau 
na  all  neb  eu  dirnad  yn  berffaith  tu  yma  i  Hollwybod- 
aeth ;  ac  os  byddwn  ninau  heb  eu  credu  nes  gallael  eu 
dirnad,  byddwn  byth  yn  anghredinwyr  i  eiriau  y  Gwirion- 
edd  ei  hun. 

Gwran.  Pa  beth  sydd  wirionedd?  A  raid  i  ni  gredu 
pob  peth?  Neu  pa  fodd  yr  ydym  i  benderfynu  y  peth  a 
raid  ei  gredu  ? 

Preg.  Pan  unwaith  yr  addefir  dwyfoldeb  yr  Ysgryth- 
yrau,  yr  un  peth  y w  Beibl  i'r  duwinydd  ag  ydyw  facts  i'r 
philosophydd.  Ehaid  i'r  philosophydd  gael  facts  i  adeil- 
adu  ei  gyfundraeth  arnynt ;  ac  weithiau  wedi  iddo  fod 
flynyddau  yn  llafurio  ac  yn  astudio  i  gael  y  system  yn  gy- 
son  â  hi  ei  hun,  y  mae  un  fact  yn  dinystrio  y  cwbl;  ae  er 
ymdrechu  i  gynal  yr  adeilad  i  fyny,  trwy  wadu  y  fact} 
neu  eu  symud  o'r  ffordd,  i  lawr  y  mae  yn  dyfod,  ac  yntau 
yn  diangc  gan  waeddi,  "  Facts  are  stubborn  things"  Yr 
un  peth  yn  gymhwys  yw  yr  Ysgrythyrau  i'r  duwinydd. 
Pa  beth  bynag  y  mae  y  Beibl  yn  ei  ddywedyd,  y  mae  yn 
fact,  ac  y  mae  yn  haws  symud  y  Wyddfa  i  fôr  Werydd  na 
newid  un  iot  o  hono.  Llawer  duwinydd  a  lafuriodd  yn 
ddiwyd  ac  a  astudiodd  yn  galed,  i  wneyd  i  fyny  system  o 
dduwinyddiaeth ;  ac  erbyn  ei  dwyn  i'w  phrofì  wrth  y 
Beibl  byddai  rhyw  adnod  fechan  yn  rhywle  neu  gilydd,  er 
tybygid  nad  oedd  hi  fawr  o  beth  o  flaen  y  fath  system 
fawr,  eto  yr  oedd  y  gyfundraeth  o'i  blaen  yn  cael  ei  malu, 
fel  delw  JSTebucodonosor  o  flaen  y  gareg,  can  faned  a  llwch 


24 


Y  PREGETHWR,  à'r  GWRÂNDAWR. 


lloríau  dyrnu  haf.  Y  mae  anibell  un  yn  ceisio  esbonio  a 
ehyfîeithu  y  Beibl  yn  y  rnodd  mwyaf  ffafriol  i'w  system, 
ie,  ceisio  dilëu  ambell  adnod  o'r  Beibl.  Ond  y  mae  yr  ad- 
nodau  yn  ystyfnig,  fel  ffeithiau  ;  ni  waeth  ceisio  symud  nef 
a  daear  o'u  rnan,  na  cheisio  gwyro  adnod  un  trweh 
blewyn  o'i  lle,  oblegid  y  "  mae  yn  haws  i'r  nef  a'r  ddaear 
fyned  heibio,  nag  i  un  tipyn  o'r  gyfraith  ballu." 

Gwran.  Ond  bwriwch  fod  dwy  adnod  yn  groes  i'w  gil- 
ydd :  un  yn  dy wedyd  fod  Crist  wedi  marw  dros  bawb,  a'r 
llall  yn  dyweyd  mai  yr  eglwys  yw  yr  hon  a  bwrcasodd 
efe  â'i  briod  waed.  Pa  un  o'r  ddwy  a  gredwn  ni  ? 
ISTeu  pa  fodd  y  gallwn  gredu  y  ddwy  ? 

Preg.  Dwy  adnod  yn  groes  i'w  gilydd!  ni  all  hyny 
byth  fod.  Y  mae  holl  adnodau  y  Beibl  yn  wirionedd,  ac 
felly  o  angenrheidrwydd  yn  berffaith  gyson  â'u  gilydd. 
Ond  pan  gyfarfyddom  âg  adnodau  a  f'ont,  ar  yr  olwg 
gyntaf,  yn  ymddangos  felly,  megys  y  ddwy  y  cyfeiriech 
atynt,  rhaid  i  ni  yn  gyntaf  oll  benderfynu  eu  bod  yn  wir, 
a  bod  y  naill  mor  wir  a'r  llall.  Eto  dylem  roddi  ein 
rheswm  ar  waith  i  chwilio  am  eu  cysondeb  â'u  gilydd ; 
megys  trwy  ystyried  a  ydyw  yn  amlwg  fod  y  gair  "  eg- 
Iwys"  yn  cael  ei  arfer  weithiau  yn  y  Beibl  am  holl  ddyn- 
olry w  ?  Ac  a  oes  rhy w  debyg,  wrth  sylwi  ar  y  cyd-des- 
tyn,  mai  dyna  feddwl  y  gair  "  eglwys"  yn  y  lle  tan  sylw  ? 
Neu  a  ydyw  yn  amlwg  fod  y  gair  "pawb"  yn  cael  ei  arfer 
weithiau  yn  y  Beibl  am  ryw  nifer  llai  na  holl  ddynolry w  ? 
Ac  aydyw  yn  ymddangos,  wrth  sylwi  ar  y  cyd-destynr  nrai 
rhyw  nifer  llai  na  holl  ddynolryw  a  feddylir  wrth  y 
gair  "pawb"  yn  y  lle  arall  dan  sylw  ?  A  da  iawn  fydd- 
ai,  pe  baem  yn  medru  yrnofyn  â'r  ieithoedd  yr  ysgrií- 
wyd  y  Beibl  ynddynt ;  ond  yn  niffyg  hyny,  gallwn  ym- 
gynghori  â  gwaith  awdwyr  sydd  wedi  bod  yn  llafurus 
iawn  ar  h}^d  eu  hoes  i  chwilio  i  mewn  i'r  ieithoedd  hyny. 
Ond  eto,  pe  baem  yn  methu  aingyffred  cysondeb  y  peth- 


SYLWADAU    RHAGARWEINIOL.  25 

au,  er  chwilio  ddyddiau  ein  bywyd,  ein  dyledswydd  yw 
credu  yr  adnodsydd  yn  dywedyd  i  Grist  farw  dros  bawb  ;  a 
chredu  hefyd  yr  adnod  sydd  yn  dywedyd  mai  yr  eglwys 
yw  yr  hon  a  bwrcasodd  efe  â'i  briod  waed ;  a  chredu  fod 
y  ddwy  adnod  yn  gyson  a'u  gilydd,  er  ein  bod  ni  yn  methu. 
â  chanfod  y  cysondeb ;  a  gweddio  am  arweioiad  Ysbryd 
y  gwirionedd,  fel  y  tywyser  ni  i  bob  gwirionedd. 

Gwrcin.  Wel,  pe  cawn  i  hamdden  gan  yr  hen  fyd  yma, 
y  mae  arnaf  eisiau  ymddyddan  llawer  iawn  â  chwi  am  y 
pethau  hyn.  Bûm  i  fiynyddau  yn  gwrando  ar  yr  hen 
bobl,  gyda  blas  mawr,  yn  pregethu.  Ië,  bûm  yn  methu 
â  dal  heb  dori  allan  i  foliannu,  os  nad  i  neidio,  wrth  eu 
gwrando  yn  son  am  fendithion  y  cyfammod  a  rhyfeddod- 
au  y  groes.  A  phan  glywn  i  son  am  ry  w  un  yn  pregethu 
system  newydd,  yr  oeddwn  yn  barod  i  benderfynu  fod  y 
cyfryw  wedi  hanner  gwirioni,  neu  o  leiaf  yn  hynod  o  an- 
wybodus  a  dibrofìad.  Ond  yr  wyf  wedi  newid  fy  marn  ; 
nid  yn  hollol  am  yr  athrawiaeth,  ond  am  y  dynion  sydd 
yn  ei  phregethu.  Yr  wyf  yn  meddwl  eu  bod  yn  ddynion 
o  wybodaeth  a  dawn  helaeth ;  ac  wrth  wrando  amry  w  yn 
ymresyrnu,  rhaid  i  mi  gyfaddef  fy  mod  wedi'm  hanner  en- 
nill  i  farnu  mai  hwy  sydd  yn  eu  lle,  a  bod  yr  hen  bobl 
wedi  colli  cryn  dipyn  ar  y  fFordd;  ac  y  mae  yn  ddiamau 
genyf  pe  buasai  llawer  o  honynt  yn  fyw,  y  buasent  wedi 
eu  hennil!  i'r  un  farn  a'r  bobl  ifaingc. 

JPrey.  Yr  wyf  fìnau  wedi  gwrando  llawer,  a  darllen 
peth,  ar  bob  ochr  i'r  ddadl.  Ac  er  y  dymunwn  dalu  pob 
parch  dyledns  i  ddysg,  doniau,  a  duwioldeb  llawer  o'r 
rhai  sydd  yn  pregethu  yr  hyn  a  elwir  yn  systcm  newydd, 
eto,  efo  Beibl  a  chydwybod,  ni  fedraf  lai  na  gwabaniaethu 
oddiwrthynt.  Ac  os  byddwch  yn  ew}Tllysio  ymddyddan 
yn  mhellach  am  y  pethau  hyii,  ni  bydd  yn  flin  genyf 
ddangos  fy  meddwl  y  tro  nesaf  y  cyfarfyddom  â'n  gîlydd, 


YMDDYDDAN  II. 


NATUR    A    CHANLYNIADAÜ  PECHOD. 

Pregethiür.  Wel,  Mr.  G.,  pa  beth  yw  eich  meddwl  am 
y  pyngciau  dadleuol,  fel  eu  gelwir,  erbyn  hyn  ? 

Gwrandawr.  Clywais  un  gweinidog  yn  ddiweddar,  yn 
dywedyd  ei  fod  ef  o'r  farn  nad  yw  y  gwahaniaeth  sydd 
rhwng  Ffwleriaid  a  Chalfinistiaid*  nemawr  o  ddim  heb- 
law  annghytundeb  yn  ughylch  geiriau ;  a  phe  deallem  ein 
gilydd,  ein  bod  yn  nes  at  ein  gilydd  nag  yr  ydys  yn  meddwl. 

Preg.  Y  mae  y  gŵr,  pwy  bynag  ydyw,  yn  camgymeryd 
yn  fawr,  ysywaeth.  Pan  ydys  yn  pregethu,  ac  yn  ysgrif- 
enu,  y  gallasai  Duw  faddeu  pechodau  heb  iawn,  ac  y  buas- 
ai  yn  fwy  aurhydeddus  iddo  wneyd  felly,  oni  bai  ei  fod  yn 
peryglu  diogelwch  y  llywodraeth  foesol ;  h.  y.  pe  na  bai 
pechod  ond  rhyw  beth  yn  erbyn  Duw  fel  Bod  unigol,  y 
buasai  yn  fwy  aurhydeddus  iddo  faddeu  heb,  na  thrwy 
iawn  ;  pan  ydj's,  meddaf,  yn  dal  y  fath  athrawiaeth  ahon, 
ni  allwn  fod  o'r  un  farn  am  bechod,  nac  am  Dduw  ei  hun, 
mwy  nag  am  iawn  y  Cyfryngwr.  t  Yn  ol  y  golygiad  a  enw- 


*  "Wrth  y  Calfinistiaid  yr  ydys  yn  golygu  y  sawl  sydd  yn  dal  yr  hyn 
a  alwai  yr  hen  bobl  "  y  pum  pwynt,"  sef—  1.  Etholedigaeth  bersonol. 
2.  Pechod  gwreiddiol.  8.  Prynedigaeth  neillduol.  4."  Galwedigaeth 
effeithiol  neu  anwrthwynebol.    5.  Parhad  y  saint  mewn  gras. 

Wrth  y  Ffwleriaid  yìr  ydys  yn  golygu  y  rhai  sydd  yn  proffesu  dilyn 
y  Parch.  Andrew  Puller,  a'r  Doctor  Ẁilliams  o  ftotheram,  yn  eugolyg- 
iadau  ar  iawn  Crist,  &c. 

Nid  ydys  yn  golygu  fod  y  rhai  a  alwn  yn  Galfìnistiaid,  o'r  un  farn  a'r 
diwygiwr  enwog  John  Caìfin.  am  bob  peth ;  ac  nid  ydys  ychwaith  yn 
penderfynu  fod  y  sawl  a  alwn  yn  Ffwleriaid,  o"r  un  farn  a'r  enwogion 
Fuller  a  Williàms  am  bob  peth.  Os  nad  ydym  yn  camgymeryd.  y  mae 
llawer  o  bethau  yn  cael  eu  pregethu  a'u  tíysgrifenu  gan  y  rhai  a  broffes- 
ant  eu  hunain  yn  ganlynwyr  i  Fuller  neu  Williams,  ag  y  buasai  y 
gwyr  duwiol  hyny,  pe  buasent  yn  fyw,  yn  dychrynu  wrth  eu  clywed 
yn  cael  eu  traethiî  yn  eu  pẅlpudau.  Dealled  y  darllenydd,  yr  arferir 
yr  enwau  Oalfìnistiaid  a  Ffwleriaid  er  mwyn  gwahaniae'thiad,  a  hyder- 
ir  fod  pav\rb  yn  deall  pwy  ydys  yn  olygu  wrth  y  naill  a'r  llall. 


NAT0R  A  CHANLYNIADAU  PECHOD. 


21 


ais,  nid  yw  pechod  yn  ddrwg  anfeidrol  fawr,  fel  ag  yr 
oeddem  ni  yn  tybied  ei  fod.  Md  yw  iawn  Crist  ond  rhyw 
valuable  consideration,  i  wneyd  rliyw  argraff  moesol  ar 
feddyliau  creaduriaid  rhesymol,  fel  y  byddai  maddeu  yn 
beth  diberygl  i'r  llywodraeth,  ac  nid  oes  ynddo  ddim  o'r 
fath  beth  a  gwir  gosb  am  bechod.  Ië,  yn  ol  y  gyfundraeth 
hon,  nid  ydyw  Duw  ei  hun  yn  gymaint  o  elyn  i  bechodag 
yr  oeddem  ni  yn  meddwl  ei  fod. 

Gwran.  Pechod  yn  ddrwg  anfeidrol !  Pa  fodd  y  galì 
hyny  fod  ?  Md  yw  dyn  ond  bôd  meidrol  a  therfynol,  o 
ganlyniad,  pa  fodd  y  gall  dim  sydd  yn  perthyn  iddo  fod  yn 
anfeidrol  neu  yn  annherfynol  ? 

Preg.  Addefaf  mai  bôd  meidrol  yw  dyn,  ar  yr  un  pryd 
yr  wyf  yngwadu  fod  pob  peth  a  berthyn  iddo  yn  feidrol  a 
therfjmol :  beth  am  ei  barhad,  a  ydyw  hwnw,  atolwg,  yn 
derfynol  ?  Os  yw  dyn,  fel  y  mae  yn  rhaid  i  chwi  addef  ei 
fod,  yn  wrthcldrych  o  annherfynol  drueni,  oni  all,  ar  yr  un 
egwyddor,  fod  yn  wrthddrych  o  anfeidrol  euogrwydd  ? 
Paham  na  all  pechod  bôd  meidrol  fod  yn  anfeidrol,  yn  gys- 
tal  a'i  barhad,  a'i  ddedwyddwch  neu  ei  drueni  ?  Y  mae 
pechod  yn  ddrwg  anfeidrol  am  ei  fod  yn  erbyn  Duw  an- 
feidrol ;  y  mae  ein  rhwymedigaethau  i  ufuddhau  i  Dduw 
yn  anfeidrol,  ac  y  mae  pechod  yn  drosedd  o'r  rhwym- 
edigaethau  hyny  ;  o  ganlyniad  rhaid  fod  ei  ddrwg  yn  an- 
feidrol. 

Gwran.  Pa  fodd  y  gall  bôd  meidrol  fod  dan  rwymedig- 
aethau  anfeidrol?  Y  mae  eich  athrawiaeth  yn  yinddang- 
os  i  mi  fel  yn  gosod  y  rhwymedigaeth  sydd  ar  y  dyn  yn 
fwy  peth  na'r  dyn  ei  hun,  pwys  y  baich  yn  fwy  na'r  ys- 
gwydd  sydd  tano.  Pa  fodd  y  cydsaif  hyn  â  doethineb  ac  â 
daioni  Duw  ? 

Preg.  Er  fod  y  rhwymedigaeth  ynddi  ei  hun  yn  anfeid- 
rol,  eto  nid  yw  yr  hyn  y  rhwymir  dyn  i'w  gyflawni  yn 
anfeidrol,  nac  yn  afresymol  mewn  un  modd  ;  oblegid  pan 


28  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDÁWE. 


y  daetli  dyn  gyntaf  o  tan  law  y  Creawdwr,  yr  oedd  yniau 
mor  esmwyth,  ac  ynfaich  mor  ysgafh,  fel  yr  oedd  yn  haws 
iddo  ei  gyfíawni  na'i  esgeuluso  ;  ond  pan  y  mae  dyn  wedi 
esgeuluso  ei  ddyledswydd,  a  throseddu  (neu  fyned  ar 
draws)  y  rhwymedigaeth  oedd  arno,  y  mae  anfeidroldeb  y 
rhwymedigaeth  hòno  yn  gosod  anfeidroldeb  ar  euogrwydd 
ei  drosedd. 

Gwran,  Prin  yr  wyf  yn  deall  beth  ydych  yn  feddwl 
wrth  son  am  rwymedigaeth  anfeidrol  i  ufuddhau  i  Dduw. 

Preg.  Y  mae  ein  rhwymedigaeth  i  ufnddhau  yn  dibynu 
ar  y  berthynas  sydd  rhyngorn  a'r  awdurdod,  neu  y  gwrth- 
ddrych  sydd  yn  ein  gofyn  ;  a  pho  fwyaf  teilwng  a  fyddo 
y  gofynwr,  mwyaf  yn  y  byd  yw  ein  rhwyrnedigaeth  i 
ufuddhau.  Fel  hyn,  os  yw  tad  yn  meddu  un  gradd  o 
hawddgarwch,  mawredd,  neu  awdurdod,  yr  ydym  ninau, 
ei  blant,  tan  un  gradd  o  rwymau  i'w  garu,  ymostwng,  ac 
ufuddhau  iddo.  Os  yw  yn  meddu  mil  oraddau  o'r  pethau 
hyny,  yr  yd}Tm  ninau  tanfíl  o  raddau  o  rwymedigaeth  i'w 
garu,  &c.  Ond  os  ydyw  yn  anfeidrol  mewn  hawddgarwch, 
mawredd,  ac  awdurdod,  yna  y  mae  ein  rhwymedigaethau 
ninau  i'w  garu,  ymostwng,  ac  ufuddhau  iddo,  yn  anfeid- 
ról.  A  dyma  y  fath  dad  yw  ein  Tad  nefol,  anfeidrol  yw  ei 
hawddgarŵch,  ei  fawredd,  a'i  awdurdod ;  gan  hyny,  an- 
feidrol  yw  ein  rhwymedigaethau  ninau  i'w  garu,  ei  anrhy- 
deddu,  ac  ufuddhau  iddo.  Ac  felly  wrth  droseddu  y 
rhwymedigaethan  hyn,  yr  ydym  yn  tynu  arnom  ein  hunain 
euogiw^ydd  anfeidrol. 

Gtüran.  Y7el  os  yd}Tw  pob  pechod  yn  anfeidrol  ei  ddrwg, 
y  raae  yn  rhaid  fod  pob  pechod  can  waethed  a'u  gilydd,  a 
ffolineb  yw  son  am  rai  pechodau  mwy,  a  rhai  llai  nag  er- 
eill,  canys  ni  all  dim  fod  yn  fwy  na'r  hyn  sydd  anfeidrol. 

Preg.  Nid  yw  y  penderfyniad  yna  yn  dég,  canys  gall 
fod  dau  beth  yn  anfeidrol,  neu  yn  annherfynol,  ac  eto  y 
îiaill  o  honynt  yn  fwy  na'r  llaìl.    Y  mae  arwyneb  (surface) 


NATUR  A 


CHANLŸNIADÁU  PECHOD. 


29 


annlierfynol  yn  fwy  na  llinell  annherfynol  ;  a  byddai  cyf- 
angoríf  (solid)  annherfynol  yn  fwy  na'r  ddau.  ISTeu  y  mae 
peth  annherfynol  mewn  hyd  a  lled,  yn  fwy  na'r  hyn  sydd 
annherfynol  mewn  hyd  yn  unig ;  ond  byddai  peth  an- 
nherfynol  mewn  hyd,  lled,  a  dyfnder,  yn  fwy  na'r  ddau. 
Felly,  er  fod  pob  pechod  yn  anfeidrol  ddrwg,  ac  felly  y 
naill  mor  ddrwg  a'r  llall  mewn  un  ystyr,  sef  fel  y  maent  yn 
erbyn  Duw ;  eto  mewn  ystyriaethau  ereill  y  maent  yn 
wahanol  iawn  :  ie,  y  mae  cymaint  o  wahaniaeth  rhwng  y 
naill  bechod  a'r  llall,  ag  y  sydd  rhwng  "  bryeheuyn"  a 
"  thrawst,"  neu  rhwng  "gwybedyn"  a  "  chamel."  Yr  oedd 
dirmygu  cyfraith  Moses  yn  bechod,  ond  y  mae  mathru  Mab 
Duw,  a  barnu  yn  aflan  waed  y  cyfammod  trwy  yr  hwn  y 
santeiddiwyd  ef,  a  difenwi  Ysbryd  y  gras,  yn  bechod  Uawer 
mwy,  ac  felly  yn  haeddu  cosbedigaeth  fwy.  Yr  oedd 
pechodau  Sodom,  a  phechodau  Tyrus  a  Sidon,  yn  fawr ; 
ond  cyfrifir  pechodau  Chorazin,  Bethsaida,  a  Chapernaum 
yn  fwy,  obîegid  eu  cyfiawni  yn  ngwyneb  mwy  o  oleuni,  ac 
felly  fe'u  bygythir  â  mwy  o  gospedigaeth. 

Crwran.  Ond,  attolwg,  pabeth  ydychyn  ennill  wrth  ddal 
fod  euogrwydd  pechod  yn  anfeidrol  ? 

Preg.  Ennill  ?  Pe  bawn  heb  ennill  dim,  y  mae'r  gwir- 
ionedd  yn  werth  ei  gofieidio  o  flaen  cyfeiliornad.  Ond, 
gyda'ch  cenad,  yr  wyf  yn  meddwl  fy  mod  wrth  ddal  hyn 
yn  ennill  y  pynciau  mwyaf  eu  pwys  yn  y  ffydd  gyfTredin- 
ol.  Pe  gwadwn  anfeidrol  ddrwg  pechod,  a  bod  yn  gyson 
â  mi  fy  hun,  byddai  raid  i  mi  droi  yn  unwersalist,  sef  i 
ddal  y  gwaredir  y  cythreuliaid  a'r  damnedigion  ryw  bryd 
o  uffern  ;  oblegid  os  y  w  euogrwydd  pechod  yn  mhob  ystyr 
yn  feidrol  neu  derfynol,  y  mae  yn  rhaid  y  daw  yr  amser  i 
ben  ryw  bryd,  ag  y  bydd  pob  pechadur  wedi  dyoddef  cy- 
maint  ag  a  all  cyfiawnder  ei  ofyn  ganddo  :  ond  osyw  pech- 
adur  i  ddyoddef  byth  y  gosp  am  bechod,  a  hyny  yn  gyf- 
iawn,  yna  y  mae  yn  rhaid  fod  rhyw  anfeidrol  ddrwg  yn  y 


30 


t  preg-ethwr  a'r  gwrandáwr. 


pechod  hwnw.  Drachefn,  pe  gwadwn  anfeidrol  ddrwg 
pechod,  a  bod  yn  gyson  â  mi  fy  hun,  byddai  raid  i  mi  droi 
yn  Sociniad,  sef  i  wadu  Duwdod  fy  Arglwydd  Iesu,  yr  hwn 
y  w  yr  iawn  dros  bechod  :  canys  os  addefaf  fod  Crist  yn 
Dduw,  rhaid  i  mi  gredu  fod  yr  iawn  yn  anfeidrol,  oblegid 
"efe  yw'r  iawn  ;"  ac  o  ganlyniad,  rhaid  i  mi  gredu  fod  pech- 
od,  tros  yr  hwn  yrhoddwyd  yr  iawn,  yn  anfeidrol  ddrwg, 
neu  roddi  ynfydrwydd  yn  erbyn  trefn  Duw.  À  fyddai  yn 
deilwng  o  Dduw,  yr  hwn  y  mae  ei  holl  ífyrdd  yn  gymhwys, 
i  drefuu  meddyginiaeth  anfeidrol  i  glwyf  meidrol,  neu 
blastr  annherfynol  pan  na  bo  y  cornwyd  ond  terfynol  ? 
Yr  wyf  o'r  un  golygiad  a'r  awdwr  parchedig  a  ddywed — 

"An  infinite  atonement  to  expiate  finite  guîlt, 
'Resembles  ocean,  into  tenrpest  wrought, 
To  waft  a  feather,  or,  to  drown  a  fiy.'  " 

Yn  Gymraeg  yn  debyg  i  hyn — 

"  T  mae  iawn  anfeidrol  i  ddyhuddo  euogrwydd  meidrol, 
'  Mal  gweithio  mor,  yn  rhyw  ryferthwy  hlin, 
I  chwìfio'r  plu,  neu  foddir  clyryn  gwan.'  " 

Pattl  Careicefeegus. 

Gwran.  Rhaid  fod  pechod  yn  beth  o  bwys  mawr  hefyd. 

JPreg.  Y  mae  mwy  o  bwys  mewn  pechod  nag  a  feddyl- 
iasoch  chwi  na  minau  erioed.  "Ie,  pe  na  bai  dim  arall  yn 
gosod  pwysfawrogrwydd  ar  ddyn,  y  mae  ei  beehodau  yn 
ddigon  i  roddi  pwys  arno.  Pe  na  bai  un  rheswm  arall  yn 
prolì  by wyd  dyfodol,  rhoddai  pechod  un,  a  hwnw  yn  an- 
mhosibl  byth  ei  wrthbrofi.  Y  mae  cynghaws  yn  sefyll 
rhwng  y  Barnwr  cyfìawn  a  ninau  ;  gan  hyny  y  mae  amser 
i  wrandaw  a  phenderfynu  y  mater  yn  sicr  o  ddyfod,  a 
hyny  o  angenrheidrwydd.  Pe  bai  cydwybod  ondyneffro, 
gallai'r  troseddwr,  pan  ar  fìn  ceulan  y  by wyd  presenol,  yn 
myfyrio  ar  ei  dynged,  ddywedyd,  Yr  wyf  wedi  pechu,  eto 
nis  gallaf  guddio  fy  hun  yn  nhywyllweh  y  bed(L  Na  all- 
af,  canys  bydd  gweinidogion  Duw,  a  phob  bôd  da  a  drwg 
i'm  gofyn  ar  ddwylaw  angeu,  ac  yn  gwahardd  i  mi  gael  fy 


NATUR  A  CHANLYNIADAÜ  PECHOD.  31 


annghofìo.  Nis  gall  y  llwch  fy  nghuddio  byth,  nis  gall  y 
tywyrch  fy  nghysgodi  yn  dragywydd.  Y  mae  y  frawdle 
uwchaf  y»  dysgwyl  am  fy  ymddangosiad ;  ac  oddyeithr 
fy  nwyn  i  sefyll  yno,  y  mae  anrhydedd  yr  holl  ly wodraeth 
yn  cael  sarhad,  y  mae  priodoliaethau  Duw  yn  cael  eu 
gwrthwynebu.  Y  mae  yn  wir  nad  wyf  fi  yn  bersonol  ond 
gwael  a  diddym,  eto  yr  wyf  yn  blaid  mewn  cynghaws  ag 
sydd  yn  cymeryd  i  mewn  ddoethineb,  purdeb,  a  gallu  y 
Duw  tragywyddol." — Saturday  Evening. 

Gwran.  Pa  fodd  erioed  y  daeth  y  fath  felldith  i'r  byd  ? 

Preg.  "  Trwy  un  dyn  y  daeth  pechod  i*r  byd,  a  marwol- 
aeth  trwy  bechod;  ac  felly  yr  aeth  marwolaeth  ar  bob 
dyn,  yn  gymaint  a  phechu  o  bawb." — Paul. 

Gwran.  Yr  wyf  yn  gwybod  mai  trwy  un  dyn,  mewn 
rhyw  ystyr  neu  eu  gilydd,  y  mae  wedi  dyfod.  Ond  y 
cwestiwn  yw,  Pa  fodd  y  gallai  dyn  syrthio  i  bechod,  ac 
yntau  ynei  holl  ysgogiadau  meddyliol,  yn  gystal  a  choríf- 
orol,  bob  moment,  o  dan  lywodraethiad  Duw  perífaith 
mewn  daioni  a  santeiddrwydd  ?  Onid  yw  yn  naturiol 
meddwl  fod  yn  rhaid,  cyn  i  ddyn  bechu,  i'w  Lywodraeth- 
wr  naill  i  colli  ei  lywodraeth  arno,  neu  fod  yn  gyfranog  â'r 
dyn  yn  y  weithred  ?  Ac  os  yr  olaf  a  haerir,  paham  y  beiir 
ar  y  dyn  ?  a  phaham  ei  cospir  ? 

Preg.  Yr  ydych  yn  cofio  yr  hyn  a  ddywedais  pan 
oeddem  yn  ymddyddan  y  tro  o'r  blaen,  sef,  Nad  ein  ham- 
gyffrediad  o  gysondeb  yr  Ysgrythyrau  yw  ein  sail  i  gredu 
eu  gwirionedd,  ondy  dylem  eu  credu  am  eu  bod  yn  y  Beibl, 
pe  na  allembyth  eu  hamgyffred.  Yn  awr  y  mae  bod  dyn 
wedi  pechu — bod  Duw  yn  llywodraethu  ar  ddyn,  gorff  a 
meddwl,  bob  moment,  ac  eto  nad  yw  Duw  yn  awdwr  pech- 
od,  nac  mewn  un  modd  yn  gyfranog  o'r  bai ;  y  maey  peth- 
au  hyn,  meddaf,  yn  wirioneddau  na  fedrir  peidio  eu  credu, 
heb  daflu  Beibl  a  rheswm  o'r  naill  du.  Ond  mewn  ateb- 
iad  i'ch  "  pa  fodd 99  chwi,  nid  oes  genyf  ond  dwyn  ar  gof  i 


12  Ý  PREGETHWR  A*R  GẂBAHJDÁWÌL 

chwi  eiriau  y  duwiol  Arehesgob  Leightou  yn  un  o'i  ddar- 
lithoedd  i  astudwyr  duwinyddiaeth,  yn  Edinburgh.  "  Ym- 
ddengys  i  mi  fod  y  sawl  sydd  yn  dal  fod  effaith  yr  arfaeth 
ddwyfol  yn  bendant  annghymodadwy  â  rhyddid  dynol,  yn 
gwneyd  yn  ynfyd  iawn.  Ond  yr  anhawsder  mawr  yn  yr 
holl  ddadl  hon,  yw,  yr  hyn  a  berthyna  i  wreiddyn  pechod 
(the  origin  of  evil.)  Y  mae  rhai  yn  gwahaniaethu  rhwng 
sylwedd  y  weithred,  fel  ei  gelwir,  neu  yr  hyn  sydd  natur- 
iol  yn  y  weithred,  oddiwrth  ei  moesoldeb.  Y  mae  hyny  o 
ryw  bwys  ;  ond  pa  un  a  ydyw  yn  symud  yr  holl  anhaws- 
dra  ai  peidio,  ni  chymeraf  arnaf  ddy  wedyd.  Coeliwch  fi, 
wŷr  ieuainc,  dyfnder  ydyw,  a  dyfnder  nad  yw  byth  i'w 
blymio  âg  un  blymeno  ddealltwriaeth  dynol.  Gan  hyny 
os  cymerwch  fy  nghynghor  i,  ciliwch  oddiwrth  ymofyniad 
chwilfrydig  i'r  dirgelwch  hwn,  ac  ymroddwch  yn  union- 
gyrchol  i'r  astudiaeth  o  dduwioldeb,  ac  anrhydedd  priodol 
i  ofnadwy  fawredd  Duw.  Meddyliwch  a  llefarwch  am 
fawredd  a  dirgeledigaethau  Duw  gydag  ofn  â  dychryn,  ac 
nac  ymddadleuwch  ond  ychydig  yn  eu  cylch  :  ac  os  na 
fynwch  ddinystrio  eich  hunain,  gochelwch  ddadlu  âg  E£ 
Os  troseddwch,  rhoddwch  y  bai  arnoch  eich  hunain ;  ac  os 
gwnewch  ryw  ddaioni,  rhowch  y  clod  i  Duw.  Yr  wyf  yn 
eich  cynghori  yn  ddifrifol  i  hyn;  ac  yn  hyn  yr  wyf  fì  fy 
hun  yn  ymlonyddu ;  a  phan  y'm  teflir  ac  y'm  gwesgir  gan 
amheuon  ac  anhawsderau,  ymayr  ymgyrchaf,  fel  i  angorfa 
ddiogel." 

Gwran.  A  ddarllenasoch  erioed  mo  waith  y  Doctor 
Williams  o  Rotheram,  yn  condemnio  gwaith  yr  Arches- 
gob  yn  dywedyd,  ufod  gwreiddyn  drwg  moesolyn  ddyfn- 
der  nad  yw  byth  i'w  blymio  âg  un  blymen  o  ddeall 
dynol?" 

Preg.  Do.  Ond  gyda  phob  parch  dyledus  i  goffad- 
wriaeth  y  Doctor,  fel  gẃr  duwiol  a  dysgedig,  rhaid  i 
mi  ddywedyd,  mai  po  bellaf  y  ceisiwyf  ei  ddilyn  ef  (Dr. 


NATUR  A  CHANLYNIADAU  PECHOD.  33 


W.)  yn  ei  ymdrechiadau  i  blymio  y  dyfnder  hwn,  cad- 
arnhau  fwy-fwy  y  mae  fy  meddwl  yn  athrawiaeth  yr  Arch- 
esgob. 

Gwran.  Cymerwch  chwibwyli.  Yr  wyf  fi  yn  meddwl 
pe  baem  ni  yn  deall  metaphysics  y  Doctor,  y  caem  weled 
ei  fod  ef  yn  ymresymu  yn  rhagorol  er  dangos  pa  fodd  y 
maeydrwgi  gyd  o'r  creadur:  sef,  fod  diífygiolrwydd  o 
angenrheidrwydd  yn  hanfodol  i  bob  creadur — nad  y w  yn 
derbyn  y  diífygiolrwydd  hwnw  gan  y  Creawdwr,  oblegid 
nad  oes  o  fath  beth  a  diffyg  yn  y  Creawdwr  ei  hun,— mai 
o'r  diífygiolrwydd  hwnw  y  mae  drwg  yn  tarddu.  A  chan 
fod  diíFygiolrwydd  yn  hanfodol  i  greadnr,  fel  nas  gall  fod 
hebddo,  heb  beidio  â  bod  yn  greadur,  mai  fFoledd  yw 
dywedyd  ei  fod  wedi  ei  beri  na'i  arfaethu  gan  Dduw ; 
o  ganlyniad,  nad  yw  y  drwg  sydd  yn  tarddu  o  hono  i'w 
dadogi  mewn  un  modd  ar  Dduw  nac  ar  ei  arfaeth. 

Preg.  Y  mae  hyna  ynburion,  am  a  wn  i.  Ond  yr  wyf 
yn  methu  â  gweled  fod  y  Doctor  yn  llwyddiannus  yn  ei 
ẅaith  yn  gwrthwynebu  yr  hen  ddywediad,  "Fod  Duw 
wedi  arfaethu  goddef  i  bechod  gymeryd  lle."  Canys  y 
mae  yn^glur,  dybygwn  i,  pa  beth  bynag  y  mae  Duw  yn 
eijWneyd  mewn  amser,  iddo  arfaethu  ei  wneyd  cyn  amser. 
Ond  y  mae  Duw,  mewnamser,  yn  goddefi  bechod  gymeryd 
île.  Gan  hyny  y  mae  Duw  cyn  amser  wedi  arfaethu  go- 
ddef  i  bechod  gymeryd  Ue. 

Gwran.  Yr  wyf  fi  o'r  un  farn  a'r  Doctor,  mai  achos  yr 
holl  ddyryswch  efo'r  mater  yma,  yw  diffyg  bod  yn  gydna- 
byddus  â'r  athrawiaeth  o  sail  nacaol  sicrwydd,  yr  hyn,  mewn 
gair,  yw  gwreiddyn  drwg  moesol.  Y  mae  yn  wir  fod  caniat- 
au  a  goddef  yn  eiriau  gweithredol  (positẁe  terms),  ond  y 
mae  y  meddylddrych  yn  hollol  nacaol :  nid  yw  góddef  neu 
ganiatau  yn  arwyddo  dim  yn  amgen  mewn  duwinydd- 
iaeth,  na  pheidio  âg  attal.  Felly  nid  gweithredu  yr  oedd 
Duw  wrth  oddef  i  bechod  gymeryd  lle,  ond  yn  hytrach 
3 


84  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANÖAWR. 

peidio  â  gweitliredu.  Yrŵan,  gan  nad  yw  Duw  wedi  ar- 
faethu,  cyn  amser,  ddim  ond  a  wnai  mewn  amser,  ac  nad 
gwneuthur,  ondyn  hytrach  peidio  â  gwneuthur,  oedd  go- 
ddef  i  bechod  gymeryd  lle ;  na  dywedyd  i  Dduw  arfaethu 
goddef,  byddai  yn  well  dywedyd  iddo  beidio  âg  arfaethu 
attal  i  bechod  fod.  Gan  hyny,  os  gwelwch  yn  dda,  cyn- 
nygiaf  gyfreswm  {syllogìsm)  araîl  yn  lle  yr  eiddoch  chwi, 
*fel  hyn:  Wi  arfaethodd  Duw  ddim  cyn  amser,  ond  a  wnai 
mewn  amser.  Ond  ni  wnaeth  Duw  mewn  amser  attal  i 
"bechod  gymeryd  lle.  G-an  hyny  ni  arfaethodd  Duw,  cyn 
amser,  attal  i  bechod  gymeryd  lle. 

Prey.  Nid  oes  genyf  un  gwrthwynebiad  i'ch  cyfreswm 
chwi,  canys  ni  welaf  ei  fod  yn  gwrthwynebu  y  llall,  ond 
yn  hytrach  yn  ei  gadarnhau:  oblegid'os  arfaethwyd  go- 
ddef  i  bechod  fod,  yna  rhaid  na  arfaethwyd  ei  attal. 

Gicran.  Ond  y  rnae  yn  esmwythach  genyf  fi  ddywedyd 
i  Dduw  beidio  âg  arfaethu—iia,  dyweyd  iddo  arfaethu  peid- 
io  attal  i  bechod  fod  ;  canys  wrth  ddywedyd  fel  hyn,  yr 
ydym  yn  rhoi  rhyw  berthynas  rhwng  arfaeth  Duw  a  dy- 
fodiad  pechod;  ond  wrth  ddywedyd  fel  arall,  yr  ydym  yn 
clirio  yr  arfaeth  oddiwrth  fod  âg  un  llaw  yn  y  pŵth. 

Preg.  Mor  bell  ag  yr  wyf  yn  deall  eich  ymresymiad, 
byddai  yn  hollol  briodol  i  fwriadau  dyn,  oblegid  y  mae 
aneirif  bethau  nad  oes  gan  ddyn  un  math  o  lywodraeth 
arnynt,  na  gwybodaeth  am  danynt;  ac  ni  byddai  son  am 
iddo  arfaethu  neu  fwriadu  dim  yn  mherthynas  iddynt,  ond 
ynfydrwydd.  Ác  hefyd  gallasai  aneirif  bethau  fod  nad 
ydynt,  ac  na  fyddànt  byth,  ac  nad  oes  gan  ddyn  un  math 
o  feddylddrych  am  danynt,  chwaethach  bwriad  neu  ar- 
faeth  yn  mherthynas  iddynt.  Ond  nid  felly  y  Meddwl 
Hollwybodol;  y  mae  Ef,  o  angenrheidrwydd  natur,  yn 
gwybod  yn  beríFaith  erioed,  nid  yn  unig  bob  peth  a  wnai, 
ond  hefyd  bob  petli  a  allasai  ei  wneyd,  canys  y  mae  ei  wyb- 
odaeth  yu  anfeidrol  fel  ei  allu  :  ac  ni  welaf  nad  yw  mor 


NATUR  A  CHANLYNTADATJ  PECHOD.  35 


briodol  dy  weyd  iddo  arfaethu  peidio  â  gwneyd  yr  hyn  nis 
gwnai,  a  dyweyd  iddo  arfaethu  gwneyd  yr  hyn  a  wnai. 
Y  mae  y  posibjrwydd  o  bechodyn  wirionedd  tragywyddol, 
ac  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  benderfyniad  tragy  wyddol  yn 
yr  Hollwybodol,  pa  un  a  wnai  ai  ei  oddef  neu  ei  attal :  a'r 
penderfyniad  hwn  yw  y  cwbl  ydym  yn  feddwl  wrth  "  ar- 
faethu  goddef." 

Ond  pe  bai  y  Doctor  yn  ennill  ei  bwynt,  sef  nad  yw  yn 
addas  dywedyd  i  Dduw  arfaethu  goddef  i  bechod  fod,  eto 
ni  allaf  weled  fod  ei  blymen  un  fodfedd  yn  nes  i  gyrhaedd- 
yd  gwaelod  y  dyfnder.  Yn  ol  ei  olygiadau  ef  ei  hunan, 
ean  gynted  ag  y  dygir  creadur  rhesymol  i  fod,  y  mae  di' 
ffygiolrwydd  ei  natur  yn  peri  na  all  beidio  pechu  y  foment 
y  peidio  Duw  ei  attal.  Onid  yw  yr  athrawiaeth  hon  yn 
cynwys  fod  cael  bôd  yn  fwy  o  felldith  ynddo  ei  hun  nag 
o  fendith,  yn  fwy  o  ddrwg  nag  o  dda?  Yn  ol  athraw- 
iaeth  y  Doctor,  gallai  dyn  wedi  syrthio  i  bechod  ym- 
resymu  fel  hyn  :  "  Dyma  fì  yn  fôd  creadigoi ;  ni  allaswn 
oblegid  diff^^giolrwydd  fy  natur  lai  na  phechu,  ac  felly 
syrthio  i  fythol  wae ;  os  nad  oedd  bosibl  i  mi  gael  bôd 
heb  fod  amgylchiadau  naturiol  yn  sicrhau  i  mi  y  fath 
dynged,  buasai'n  llawer  gwell  i  mi  beidio  â  bod :  pa 
fodd  y  mae  fy  nygiad  i  fod  yn  gyson  â  daioni?"  <fcc. 

Gwran.  Efallai  mai  gwell  i  ni  droi  yn  ol  rhag  boddi. 

Preg.  Diolch  yn  fawr  i  chwi  am  roi  yr  hint.  Ni  a 
ymdrechwn  ynte  am  angorfa  yr  hen  Archesgob,  "Pob 
bai  arnom  ni,  a  phob  clod  i  Dduw." 

Ond  cyn  ymadael,  crynoaf  hyny  o  olygiadau  sydd 
genyf  ar  y  mater  dan  sylw,  i'r  pethäu  canlynol;  1.  Yr 
wyf  yn  sicr  fod  pechod  wedi  dyfod  i'r  byd.  2.  Ni  aìl- 
asai  ddyfod  heb  ddwyfol  ganiatad  neu  oddefiad,  ac  ni 
fuasai  bosibl  i'r  Duw  digyfnewid  ei  oddef  na'i  ganiatau 
mewn  amser,  heb  fwriadu  neu  arfaethu  hyny  er  tragy- 
wyddoldeb.    3.  Eto  yr  wyf  yn  penderfynu  nad  y w  Duw 


36  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


yn  awdwr  pechod.  "]\Ta  ddyweded  neb  pan  denitier  ef, 
Gan  Dduw  y'm  temtir."  4.  Fod  dyn,  pan  yn  pechu,  yn 
weithredydd  hollol  rydd.  Pe  buasai  holl  resymolion  y 
greadigaeth  yn  ceisio  darbwyllo  Adda,  na  allasai  wneyd 
ei  ddewis  ai  bwyta  o  ffrwyth  y  pren  hwnw  ai  peidio,  ni 
buasai  yn  eu  credu  ;  er  fod  y  sicrwydd  mwyaf  yn  medd- 
wl  ei  Greawdwr  erioed  mai  bwyta  a  wnai.  Y  mae  yn 
wirionedd,  ac  yr  oedd  y  sicrwydd  mwyaf  am  dano  er- 
ioed,  yn  meddwl  fy  îsghreawdwr,  y  deuwn  i'ch  cyfar- 
fod  chwi  heddyw ;  eto  pe  buasai  holl  stoiciaid  a  meta- 
physicians  y  byd  yn  ceisio  fy  mherswadio  na  allaswn 
wneyd  fy  newis  ai  dyfod  yma  ai  peidio,  ni  buaswn  yn 
eu  coelio.  A  gallasai  Adda  beidio  bwyta  o  ffrwyth  y 
pren,  mor  hawdd  ag  y  gallaswn  inau  beidio  dyfod  yma 
heddyw.  5.  Ond  os  gofynwch  pa  fodd — pa  gysondeb? 
&c,  nid  oes  genyf  ond  dywedyd  gyda'r  apostol,  "0  ddyfn- 
der — mor  anchwiliadwy — mor  anolrheinadwy  I"  Po  fwy- 
af  a  feddyliwyf  am  resymiadau  y  Doctor  Wilüams  ac 
eraill  ar  y  mater  hwn,  cadarnaf  yn  y  byd  yr  wyf  yn 
meddwl,  ei  fod  yn  rhy  ddwfn  i'w  blyinio  âg  un  blymen 
o  ddeall  dynol. 


TMDDYDDAN  III, 

PECH0D  ADDA  AÎ  GOSB, 

Gwrandawr.  Bûm  yn  rhyfeddu  ganwaith  fod  cymaint 
o  son  yn  cael  ei  wneyd  am  bechod  Adda,  ac  yntau  can 
lleied  o  beth,  dim  ond  bwyta  o  ffrwyth  un  pren.  Ki  all- 
af  yn  fy  myw  weled  fod  y  drwg  ond  bychan  mewn  cym- 
hariaeth  i'r  hyn  a  allasai  Adda  ei  wneyd  ;  gallasai  droi 
yn  gablwr  neu  yn  llofrudd  ;  a  phan  feddyliom  amyr  holl 
bechodau  sydd  wedi  eu  cyílawni  gan  ddynion  o  hyny  hyd 
yn  awr,  nid  yw  pechod  Adda  yn  ymddangos  i  mi  ondfel 


PECHOD  ADDA  a'i  GOSB. 


37 


un  o'r  rhai  lleiaf.  Paham  gan  hyny  y  cedwir  cymaint  o 
swn  am  dano,  ac  y  rhoddir  cymaint  o  bwys  arno  mwy 
na  phechodau  eraill? 

Preg,  1.  Y  mae  bychandra  gweithred  ynddi  ei  hun, 
ar  ryw  achlysuron,  yn  mwyhau  y  bai  o'i  chyflawni,  neu 
ei  hesgeuluso;  canys  po  leiaf  fo'r  peth  a  ofynir,  hawsaf 
yn  y  byd  yw  ei  roddi;  a  pho  leiaf  fo'r  peth  a  waherdd- 
ir,  hawsaf  yn  y  byd  yw  bod  hebddo ;  a  pho  hawsaf  fo 
i  ddyn  gyíiawni  ei  ddyledswydd,  mwyaf  yn  y  byd  yw 
y  bai  o'i  hesgeuluso.  "Fy  nhad  (meddai  gweision  Naa- 
man  wrtho)  pe  dywedasai  y  prophwyd  beth  mawr  wrthyt 
ti,  onis  gwnelsit?  pa  faint  mwy,  gan  iddo  ddywedyd, 
Ymolch,  a  bydd  lân  ?"  2  Bren.  v.  13.  Felly  dywedaf 
finau,  pe  gwaharddasai  yr  Àrglwydd  ryw  beth  mawr  i 
Adda,  oni  ddylasai  y  dyn  ufuddhau  ?  pa  faint  mwy,  gan 
na  waharddodd  iddo  ond  peth  bychan  ?  Neu  pe  buasai 
Duw  yn  gwahardd  hoîl  brenau  yr  ardd  i  Adda,  buasai 
yn  bechod  iddo  anufuddhau;  pa  faint  mwy,  gan  na  wa- 
harddwyd  iddo  ond  un  pren  yn  unig?  Y  mae  yr  un 
egwyddor  yn  cael  ei  dangos  yn  y  ddammeg  a  lefarodd 
ÜSTathan  wrth  y  brenin  Dafydd,  "Dau  ŵr  oedd  yn  yr  un 
ddinas,  y  naill  yn  gyfoethog  a'r  Uall  yn  dlawd.  Gan  y 
cyfoethog  yr  oedd  llawer  iawn  o  ddefaid  a  gwartheg;  a 
chan  y  tlawd  nid  oedd  dim  ondun  oenig  fechan.  Ac  ym- 
deithydd  a  ddaeth  at  y  gŵr  cyfoethog;  ond  efe  a  arbed- 
odd  gymeryd  o'i  ddefaid  ei  hun,  ac  o'i  wartheg  ei  hun, 
i  arlwyo  i'r  ymdeithydd  a  ddaethai  ato ;  ond  efe  a  gy- 
merth  oenig  y,gŵr  tlawd,  ac  a'i  parotôdd  i'r  gŵr  a  ddaethai 
ato."  2  Sam,  xii.  1—4.  Buasai  yn  bechod  i'r  dyn  gy. 
meryd  o  anifeiliaid  ei  gymydog  i  arlwyo  i'w  gyfaill,  pe  buas- 
ai  gan  ei  gymydo^  lawer  o  anifeiliaid,  a  chanddo  ef  ei  hun 
ond  un  oenig  ;  ond  yr  oedd  ei  bechod  yn  annhraethol  fwy, 
oblegidfod  ganddo  ef  ei  hun  anifeiliaid  lawer,  ac  nad  oedd 
gan  ei  gymydog  ond  un.    Felly  buasai  yn  bechod  mawr  i 


Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


Adda  anufuddhau  pe  na  buasai  ganddo  ond  un  pren,  a'r 
holl  brenau  eraill  gan  Dduw  ;  ond  y  mae  fod  holl  brenau 
Eden  gan  Adda,  ae  nad  oedd  mewn  ystyr  ond  un  pren  gan 
Dduw,  yn  gwneyd  yn  llawer  mwy  pechadurus  yn  y  dyn 
fwyta  o  bren  Duw.  2.  ìsid  wrth  faint  y  weithred  yn  unig 
-nac  yn  benaf,  yr  ydym  i  fesur  neu  i  bwyso  drwg  unrhyw 
bechod,  ond  y  mae  yn  rhaid  ystyried  yr  egwyddor  oddiar 
ba  un  y  cyflàwnir  y  peth. 

Gwran.  Wel,  pa  egwyddor  a  allasai  fod  yn  Adda  yn 
ei  gymhell  i  fwyta  o'r  ffrwyth  gwaharddedig,  heblaw 
ehwant  gwybod  paflas  a  pha  ddaioni  oedd  yn  y  ffrwyth 
hwnw,  yn  gystal  a  ffrwythan  ereill  ? 

Preg.  "Wrth  sylwi  ar  hanes  y  tro,  yr  wyf  yn  gweied  fod 
ynddo  yr  egwyddorion  gwaethaf  ag  sydd  mewn  bod.  Yr 
oedd  yno  "galon  ddrwg  annghrediniaeth  yn  ymadael  oddi- 
wrth  y  Duw  byw,"  annghredu  Duw  a  choelio  sarff — yr 
oedd  yno  falchder,  anfoddlonrwydd,  a  rhyfyg  mawr,  pan 
yr  anfoddlonai  dyn  i'r  sefyllfa  hapus  ag  yr  oedd  ei  Greawd- 
¥r  wedi  ei  osod  ynddi,  a  blysio  gorsedd  Duw  ei  hun.  Yr 
oedd  yno  lofruddiaeth  na  bu  ei  bath  erioed  ;  y  mae  Uawer 
wedi  lladd  eu  miloedd  a'u  myrddiwn  o'u  cydgreaduriaid, 
ond  lladdodd  Adda  ei  holl  hiliogaeth,  gyrff  ac  eneidiau,  âg 
un  ergyd.  3.  Y  mae  gwahaniaeth  mawr  hefyd  rhwng 
pechodau  a  gyflawnir  mewn  anwybodaeth  a  rhai  a  wneler 
trwywybod.  Yr  oedd  Saul  yn  pechu  yn  ddirfawr  wrth 
erlid  yr  eglwys,  er  iddo  wneyd  hyny  mewn  anwybodaeth. 
Yr  oedd  aberthau  yn  ofynol  dan  yr  hen  oruchwyliaeth,  am 
bechu  mewn  anwybodaeth  ;  ond  yr  oedd  Adda  yn  gwybod 
na  allai  fwyta  o  ffrwyth  y  pren  hwnw,  heb  bechu  yn  y 
modd  mwyaf  uniongyrchol  yn  erbyn  Duav,  a  thynu  din- 
ystr  amserol  a  thragywyddol  arno  ei  hun,  ac  ar  ei  holl 
hiliogaeth. 

Gwran.  A  ydych  yn  meddwl  fod  bwyta  o  ffrwyth  y  pren 
hwnw  yn  bechod  ynddo  ei  hun,  mwy  na  bwyta  o  rj7w  bren 
arall  ? 


PECHOD  ADDA  a'i  GOSB. 


39 


Preg.  Ni  wn  i  fod  dim  drwg  oll  yn  y  peth,  oni  buasai  i'r 
Arglwydd  ei  warafun  ;  ond  wedi  i  Dduw  orchymyn  i  ddyn 
beidio  â  bwyta  o'r  ffrwyth  hwnw,  ac  ordeinio  cadwy  gor- 
chymyn  hwnw  i  fod  yn  ammod  bywyd,  y  mae  tori  y 
gorchymyn  yn  ymddangos  imi  ynbechod  o'r  fath  erchyllaf. 

Gwran.  Y  mae  yn  ymddangos  i  mi  yn  rhyfedd,  i  Dduw 
roddi  y  fath  orchymyn  i  ddyn,  yn  lle  rhoddi  y  deg  gor- 
chymyn  iddo  ar  unwaith. 

Preg.  Yroedd  y  gorchymyn  a  roddwyd  yn  ddigon,  can- 
ys  nid  oedd  bosibl  i  ddyn  dori  deddf  Duw  mewn  dim,  tra 
y  parhâi  i  gadw  y  gorchymyn  hwnw :  ond  wrth  ei  dori 
torodd  y  gyfraith  o  ran  y  swm  o  honi,  ac  aeth  yn  agored  i 
dori,  yn  llythyrenol,  bob  gorchymyn  sydd  ynddi.  "  Pan 
oedd  y  tad  (meddai  un  gŵr)  yn  myned  allan  o'r  tŷ,  gor- 
chymynai  i'r  plentyn  aros  i  fewn,  ac  onidê,  y  byddai  yn 
agored  i  bob  perygl.  Nid  oedd  yn  gweled  eisiau  rhybudd- 
io  y  plentyn  i  beidio  â  myned  dan  draed  y  ceífylau  neu  dan 
olwynion  y  cerbydau,  &c,  oblegid  yr  oedd  yn  ystyried, 
tra  y  cedwid  y  gorchymyn  o  aros  i  mewn,  nad  oedd  perygl 
am  y  pethau  hyn.  Ond  wedi  i'r  plentyn  fyned  unwaith 
dros  y  trothwy,  y  mae  yn  bryd  gwaeddi,  Gochel  yr  olwyn- 
ion,  gochel  yr  anifeiliaid,  gochel  y  dyfroedd,"  <fcc.  Felly 
cyn  i  ddyn  dori  cyfammod  ei  Greawdwr,  trwy  fwyta  o 
íîrwyth  y  pren,  nid  oedd  eisiau  dyweyd,  "  Na  fydded  i  ti 
dduwiau  ereill.  Na  chymer  enw  Duw  yn  ofer.  Na  ladd, 
!N"a  ladrata,"  &c,  oblegid  ni  allasai  wneyd  y  pethau  hyny, 
cyn  yn  gyntaf  fwyta  o'r  ffrwyth  gwaharddedig  :  ond  wedi 
tori  y  gorchymyn  pendant  hwn,  y  mae  wedi  myned  yn  ag- 
ored  i  bob  drwg,  fel  y  mae  arno  eisiau  "  gorchymyn  ar 
orchymyn,  allin  ar  lin,"  i  fod  yn  gyfarwyddiadau  ac  yn 
ocheliadau  iddo  yn  mhob  man,  oblegid  y  mae  mewn  perygl 
bob  cam  y  mae  yn  ei  roddi. 

Gwran.  Pwnc  newydd  i  mi  yw  hwnyna  hefyd.  Pa'm  na 
allasai  Adda  wneyd  rhy w  bechod  arall,  yn  gystal  a  bwyta 
o'r  ffrwyth  gwaharddedig? 


40  Y  PREGETHWR  a'r  GWRAXDAWR. 


Preg.  Y  mae  yn  anmhosibl  gwadu  y  pwnc  hwn,  lieb 
wadu  eyfammod  gweithredoedd,  neu  wadu  fod  marwol- 
aeth  yn  ganlyniad  angenrheidiol  i  be  chod.  Athrawiaeth 
y  cyfammod  gweithredoedd  yn  fyr,  ydyw,  fod  Duw  wedi 
myned  i  gyfammod  âg  Adda  yn  Eden.  Yr  ammod  o  du 
Adda  oedd  peidio  â  bwyta  o  ffrwyth  pren  gwybodaeth  da 
a  drwg ;  os  cadwai  ei  ammod  yr  oedd  i  gael  byw,  ond  os 
torai  yr  ammod  yr  oedd  i  farw  o  farwolaeth  ysbrydol,  dym- 
horol,  a  thragwyddol.  Yn  awr  sylwch,  pe  buasai  dyn  yn 
pechu  mewn  rhy w  lwybr  arall,  ac  heb  fwyta  o'r  ífrwyth 
gwaharddedig,  buasai  yn  ngafael  marwolaeth  ysbrydol  yn 
y  fan,  sef  yw  hyny  buasai  yn  ngafael  camwedd  aphechod  ; 
ac  os  yw  marwolaeth  dymhorol  a  thragywyddol  yn  gan- 
lyniadau  angenrheidiol  pechod,  buasai  yntau  yn  agored  i'r 
rhei'ny,  heb  fod  yn  euog  o  fwyta  o  ffrwyth  pren  gwybod- 
aeth,  er  fod  Duw  wedi  dywedyd  mai  yn  y  dydd  y  bwytàl 
o  hono  y  byddai  farw.  Felly,  y  mae  dy wedyd  y  gallasai 
Adda  bechu  mewn  rhy  w  lwybr  arall,  aç  heb  îwyta  o'r 
ffrwyth  gwaliarddedig,  yngwneyd  y  cyfammod  yn  ofer> 
a'r  addewid  a'r  bygythiad  yn  ddirym. 

O-wran.  Yr  ydych  yn  dywedyd  yn  rhy  ffest.  Prin  yr 
wyf  yn  eich  deall. 

Preg.  Xewidiwn  ychydig  ar  y  dull  ynte.    Fel  hyn — 

Y  mae  yn  anmhosibl  i  neb  bechu  heb  fyned  i  afael  mar- 
wolaetìi,  "canys  cyílog  pechod  yw  marwolaeth."  Ond 

Yr  oedd  yn  anmhosibl  i  Adda  fyned  i  afael  marwol- 
aeth  cyn  bwyta  o  ffrwyth  y  pren,  oblegid  i  Dduw  ddy- 
weyd  mai  pan  fwytâi  o'r  ffrwyth  hwnw  y  byddai  farw 
Gan  hyny 

Yr  oedd  yn  anmhosibl  i  Adda  bechu  cyn  bwyta  o 
ffrwyth  y  pren. 

Gwran.  Ibabeth  yr  ydych  yn  siarad  fel  yna  ì  Onid 
oedd  y  dyn  wedi  pechu  yn  ei  galon  trwy  chwennych  peth 
annghyfreithlawn,  &c,  cyn  i'w  enau  brofi  dim  o  hono  ? 


PECHOD  ADDA  A*I  GOSB. 


41 


Preg.  Gwir  ;  ond  pa  beth,  atolwg,  oedd  y  chwennych- 
iad  hwnw,  os  nad  bwyta  o'r  ffrwyth,  yn  nghyfrif  Chwil- 
iwr  y  calonau?  Os  ydyw  "pob  un  sydd  yn  edrych  ar 
wraig  i'w  chwennychu  hi,  wedi  gwneuthnr  eisoes  odineb  â 
hi  yn  ei  galon,"  oni  ellir  dywedyd  oddiar  yr  un  egwyddor, 
fod  Adda,  pan  ddechreuodd  chwennychu  y  ffrwyth  gwa- 
harddedig,  wedi  bwyta  eisoes  o  hono  yn  ei  galon  ? 

Gwran.  Wel,  yn  ol  yr  athrawiaeth  yna,  nid  rhinwedd 
yn  Adda  oedd  peidio  â  lladd  ei  wraig,  neu  wneyd  rhyw 
ddryganiaeth  arall,  cyn  tori  y  cyfammod  ;  canys  yr  oedd 
ei  Greawdwr  yn  ei  attal,  neu  yn  ei  orfodogi  i  beidio  ;  a'r 
hyn  y  mae  dyn  yn  cael  ei  orfodogi  iddo,  nis  gall  fod  yn 
rhinwedd  ynddo. 

Preg.  Cyfeiliornad  yw  y  dyb  fod  anallu  i  wneyd,  neu 
i  beidio  â  gwneyd,  bob  amser  yn  cynwys  gorfodaeth.  Wi 
all  yr  Argiwydd  wadu  ei  hun,  na-bod  yn  gelwyddog,  nac 
edrych  ar  ddrwg  eto  nid  all  neb  osod  gorfodaeth  arno  i 
ddim.  üi  all  yr  etboledig  angelion  bechu,  eto  y  maent  yn 
fodau  hollol  rydd,  fel  nad  y w  eu  hewyllys  dan  un  math  o 
drais.  JSTi  all  dynion  annuwiol  a  chythreuliaidd  ddim  caru 
Duw,  eto  nid  oes  neb  yn  eu  gorfodogi  i  gasâu  Duw.  Ac 
er  na  allai  Adda  beehu  tra  cadwai  y  cyfammod  a  wnaeth 
Duw  âg  ef,  eto  yr  oedd  yn  weithredydd  hollol  rydd.  Yr 
oedd  gras  attaliol  Duw  yn  ei  gadw  rhag  pob  pechod  arall, 
fel  y  mae  yn  cadw  angelion  rhag  pechu,  eto  heb  roddi  trais 
ar  ei  ewyilys  mewn  un  modd. 

Gwran.  ]STi  wiw  i  ni  ddechreu  heno  efo  gallu  clyn :  y  mae 
yn  ddigon  bychan  i  ni  gael  hanner  diwrnod  i  ymddyddan 
amypwnchwnw  ar  ei  ben  ei  hun,  pan  gaífom  hamdden. 
Dywedasoch  gynnau,  fod  dyn  wrth  bechu  yn  myned  i 
afael  marwolaeth  ysbrydol,  ac  mai  yr  un  peth  yw  hyny 
a  bod  yn  ngafael  camwedd  a  phechod:  atolwg,  ai  felly 
yr  ydych  yn  golygu,  ai  ynte  rhyw  air  damwain  ydoedd  ? 

Preg.  Felly  yr  wyf  yn  golygu  ;  ac  feliy,  dybygaf  fi, 


42  Y  PREGETHWR  A'r  GWRANDAWR. 


yr  ocdd  yr  apostol  yu  golygu,  pan  yn  dywedyd  fod  yr 
Ephesiaid  gynt  yn  feirw  mewn  camweddau  a  phechodau. 
Bod  yn  farw  ysbrydol  yw  bod  dan  lywodraeth  anian  nad 
oesdim  yn  tarddu  o  honi  ond  camweddau  a  phechodau;  ac 
yr  wyf  yn  meddwl  mai  y  farwolaeth  hon  y w  y  rhan  drym- 
af  o'r  gosb  am  dori  cyfammod  Eden. 

Gwran.  Gellid  meddwl,  yn  ol  yr  athrawiaeth  yna,  nad 
oes,  yn  yr  ystyr  mwyaf  priodol  o  lefaru,  un  pechod  yn  bod, 
ond  pechod  Àdda  yn  unig  ;  oblegid  y  mae  y  duedd  annuw- 
iol  sydd  mewn  dynion,  y'nghyda'r  holl  feddyliau,  geiriau, 
a  gweithredoedd  sydd  yn  tarddu  oddiar  y  duedd  hono,  i'w 
hystyried  yn  gosb  ar  y  dyn,  yn  hytrach  nag  yn  bechodau  yn 
y  <tyn. 

Preg.  Pob  un  o'r  ddau.  Y  mae  i  ddyn  gael  ei  roddi  i 
fyny  i  dueddiadau  llygredig,  yn  gosbedigaeth  am  dori 
cyfammod  Eden,  ac  ar  yr  un  pryd  y  mae  yn  bechadurus 
yn  y  dyn  fod  y  fath  duedd  ynddo  :  o  ganlyniad  y  mae  pob 
peth  sydd  yn  tarddu  oddiar  y  duedd  hon  o  yn*  bechad- 
urus. 

Gwran.  Pa  fodd  y  gall  hyny  fod?  Tmae  dywedyd  fod 
yr  un  peth  yn  bechod  ac  yn  gosb,  dybygwn  i,  yn  wrthddy- 
wediad.  Y  mae  dyn  o'i  wirfodd  yn  pechu,  ond  o'i  anfodd 
yn  cael  ei  gosbi — yn  weithred}Tdd  wrth  bechu,  ond  yn 
ddyoddefydd  wrth  ei  gosbi — y  mae  pechod  yn  ddrwg,  ac 
m  all  Du\v  fod  yn  awdwr  o  hono  ;  ond  y  mae  cosb  yn  dda, 
ac  y  mae  Duw  yn  rlioddwr  o  honi :  pa  fodd  gan  hyny  y 
gall  yr  un  peth  fod  }Tn  bechod  ac  yn  gosbedigaeth? 

Preg.  Byddai  dywedyd  fod  yr  un  peth  yn  bechod  ac  yn 
gosbecligaeth  yn  yr  un  ystyr,  yn  wrthddywediad  yn  ddiau. 
Ond  nid  yn  yr  un  ystyr  y  mae  cyflwr  presennol  dyn  yn 
gosbedigaeth,  ag  y  mae  yn  bechod,  1.  Fel  y  mae  gras  yn 
cael  ei  attal  oddiwrtli  ddyn,  ac  yntau  yn  cael  ei  adael  i 
syrthio  i  bechod,  y  mae  y  peth  yn  gosbedigaeth.  2.  Fel 
y  mae  gelyniaeth  yn  erbyn   Duw  yn  llywodraethu  yn 


PECHOD  ADDA  A'l  GOSB. 


43 


nghalon  dyn,  a  throseddau  o  gyfraith  Duw  yn  tarddu  o'r 
elyniaeth  hono,  y  mae  y  peth  yn  bechod. 

Gwran.  Dowch  chwi  at  y  pwynt.  Os  ydy w  y  peth  yn 
bechod  yn  y  dyn,  rhaid  ei  fod  yn  ddrwg ;  ac  os  ydyw  y 
peth  yn  gosb  oddiwrth  Dduw,  rhaid  ei  fod  yn  dda  ;  pa 
fodd  y  gall  yr  un  peth  fod  yn  dda  ac  yn  ddrwg  ar  yr  un 
pryd  ? 

Preg.  Y  mae  eich  cwestiwn  yn  peri  i  mi  dybied  nad 
ydych  yn  ystyried  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng  y  peth  ei 
hun,  a  goddef  i'rpeth  fod.  Dichon  i'r  peth  ei  hun  fod  yn 
ddrwg,  ac  eto  goddef  iW  peth  gymeryd  lle%  fod  yn  dda.  Yr 
oedd  croeshoelio  Arglwydd  y  bywyd,  o  ran  y  weithred 
ynddi  ei  hun,  y  drwg  mwyaf;  ond  eto  yr  oedd  i  Dduw 
oddef  i  hyny  fod,  y  daioni  mwyaf.  Felly  y  mae  sefyllfa 
lygredig  dyn  yn  sefyllfa  o  bechod,  hyny  yw,  y  mae  yn 
bechod  iddo  fod  yn  y  fath  sefyllfa  ;  ond  eto,  y  mae  goddef 
iddo  fyned  i'r  sefyllfa  hono  yn  dda,  a  hyny  yw  rhan  fawr 
o'i  gosb  am  bech  od  Adda, 

Gwran.  Yn  ol  yi'  athrawiaeth  yna  y  mae  eyflwr  dyn  yn 
druenus  iawn  yn  wir.  Nid  oes  un  pechod  yn  ormod  gan 
greadur  rhesymol  ei  gyfiawni,  os  gadewir  ef  iddo  ei  hun  : 
ac  yn  ol  eich  golygiad  chwi  ar  bethau,  pan  y  mae  dyn  yn 
pechu,  y  mae  yn  cael  ei  gosbi  trwy  gael  ei  adael  i  gyf- 
lawni  pechod  mwy,  ac  fe  allai  cosbir  ef  am  hwnw  trwy  ei 
adael  i  gyflawni  pechod  mwy  drachefn  ;  a  gallai  hyn  bar- 
hau  yn  annherfynol .  ac  felly  byddai  euogrwydd  y  creadur 
yn  cynyddu  yn  ofnadwy  i  dragywyddoldeb. 

Preg.  Peth  ofnadwy  yw  pechod,  ofnadwy  ynddo  ei  hun, 
ac  ofnadwy  yn  ei  ganlyniadau  !  Yn  wir,  y  mae  yn  destyn 
yn  mronrhy  arswydus  i  ymddyddan  yn  ei  gylch,  oni  bai 
fod  yr  efengyl  yn  agor  di  ws  oymwared  oddiwrtho ;  ond  po 
hyllaf  y  bo  pechod  yn  ein  golwg,  gogonecldusaf  yn  y  byd 
yr  ymddengys  trefn  gras. 

Gwran.  Ond  yr  wyf  yn  methu  â  gweled  eto,  pa  fodd  y 


44 


Y  PRE  GrETHWR  á'r  GWRÁNDAWR, 


mae  yn  gyson  â  daioni,  ac  â  santeiddwydd  Duw,  gosbi  y 
dyn  fel  hyn.  sef  trwy  ei  adael  megys  â'i  ffrwyn  ar  ei  war 
i  becliu  chwaneg.  Ai  tybied  yr  ydych  na  fuasai  yn  well 
rhoi  rhyw  stop  ar  bechu,  a  rhoi  rhyw  garchariad  ar  y  dyn 
yn  gosb  am  a  wnaeth,  na'i  adael  i  chwanegu  pechod  at 
beehod,  a  hyny  yn  ddiddiwedd? 

Preg.  Byddai  yn  well  i  ni  roddi  "stop  "  ar  yr  ymddydd- 
an,  na  myned  yn  nilaen  i'r  tir  anial  yna,  rhag  ein  cael  yn 
euog  o  ymryson  âg  Ef.  "W rth  gwestiyno  fel  yna  yr  ydym 
yn  rhy  agos  i'r  hen  drobwll  ag  y  cynghorai  yr  Archesgob 
Leigntonbawb  i'w  ochelyd,  ^ef  "gwreiddyn  drwg  nwesol" 
Yr  wyf  yn  meddwl  fod  mor  anhawdd  amgyftred  pa  fodd 
y  mae  pechod  yn  cael  ei  oddef  i  barhau  yn  y  byd  trwy  yr 
oesoedd,  ag  ydy w  dirnad  pa  fodd  y  goddefwyd  iddo  ddyfod 
i'r  byd  yn  y  dechreuad. 

Gwran.  Efallaimai  gwell  i  ni  adaed  heibio  y  "pafodd" 
am  y  mater  hwn  ynte,  a  "ehwiìio  yr  Ysgry thyrau  a  ydyw 
y  pethau  hyn  felly."  A  ydy  w  fod  dyn  yn  cael  ei  gosbi 
am  bechod,  trwy  gael  ei  roddi  i  fyny  i  bechodau  ereill,  yn 
athrawiaeth  ysgrythyrol  ? 

Preg.  Yn  Bhuf.  i.  21 — 24,  y  darllenwn  ni  fel  hyn: 
"Oblegid  a  hwy  yn  adnabod  Daw,  nis  gogoneddasant  ef 
megys  Duw,  ac  ni  buant  ddiolchgar  iddo  ; — o  ba  herwydd, 
Duw  a'urhoddes  hwyut  i  fyny,  yn  nhrachwantan  eu  calon- 
au,i  aflendid/'  <fcc.  Trachef  *,  adn.  25  a  26:  "Y  rhaia  new- 
idiasant  wirionedd  Duw  yn  gelwydd,  ac  a  addolasant  ac  a 
wasanaethasant  y  creadur  yn  fwy  na'r  Creawdwr,  yr  hwn 
sydd  fendigedig  yn  dragwyddol.  Amen.  Oblegid  hyn  y 
rhoddes  Duw  hwynt  i  fyny  i  wyniau  gwarthus."  Tra- 
©hefn,  2  Thes.  ii.  10,  11  :  "  Ám  na  dderbyniasant  gariad  y 
gwirionodd,  y  denfyn  Duw  iddynt  amryfusedd  cadarn,  fel 
y  credont  gelwydd."  Yn  awr.  chwi  a  welwch  yn  eglur 
wrtìi  yr  Ysgrythrau  hyn,  fod  dynion  yn  cael  eu  goddef  i 
gyflawni  y  pechodau  mwyaf  erchyll  yn  gospedigaetb  am 
bechodau  ereüL 


fECfîÔD  ADDA  A5I  GOSB. 


45 


Gwran.  Rhaid  addef  fod  yr  Ysgrythyrau  ynayn  profi  ÿ 
gall  y  fath  beth  fod  ag  i  ddynion  gael  eu  goddef  i  gyflawni 
pechodau,  a  hyny  yn  gosb  am  bechodau  ereill ;  ond  pa 
fodd  y  profwch  fod  goddef  pechodau  ereill  yn  gosb  am 
bechod  cyntaf  Adda  ? 

Preg.  Os  darllenwch  chwi  Gen.  ii.  Vt,  cewch  weled  mai 
y  bygythiad  am  fwyta  o  ffrwyth  pren  gwybodaeth  da  a 
drwg  oedd,  "  Gan  farw  ti  a  fyddi  farw."  Ac  os  darllen- 
wch  chwi  gwedi'n  Eph.  ii.  1,  cewch  weled  mai  cyflwr  dyn 
ar  ol  i  Adda  fwyta  o'r  íFrwyth  gwaharddedig  yw,  bod  yn 
farw  mewn  camweddau  a  phechodau,  sef  yw  hyny,  bod 
dan  lywodraeth  anian  bechadurus,  hebddimond  camwedd- 
au  a  phechodau  yn  tarddu  o  honi.  Felly  gan  mai  cyflog, 
neu  gosbedigaeth,  y  pechod  hwnw  yw  marwolaeth,  a  bod 
i  ddyn  gaei  ei  ly  wodraethu  gan  anian  bechadurus  yn  gyn- 
nwysedig,yn  y  farwolaeth  hono,  y  mae  yn  rhaid  fod  ei 
roddi  i  fyny  rr  anian  hono  yn  gosb  arno  am  fwyta  o'r 
ffrwyth  gwaharddedig. 

Gwran.  Da  chwi,  ymdrechwch  i  ddyweyd  yn  eglur- 
ach. 

Preg.  ISTi  allasai  marwolaeth  o  un  math  ddyfod  i  ran 
dyn,  ond  yn  gosb  am  fwyta  o'r  jBfrwyth  gwaharddedig, 
Ond  y  mae  bod  mewn  camweddau  a  phechodau  yn  fath  o 
farwolaeth.  Gan  hyny,  y  mae  i  ddyn  gael  ei  adael  ifyned 
i  gamweddau  a  phechodau,  yn  gosp  am  fwyta  o'r  fTrwyth 
gwaharddedig.  Felly  ymae  y  goddefiad  o  bob  pechod  ar- 
all  a  gyflawnwyd,  nen  a  gyflawnir  byth,  gan  Adda  a'i  hil- 
iogaeth,  yn  gosbedigaeth  am  ei  bechod  cyntafef. 

Gwran.  Yr  ydych  yn  rhoddi  rhyw  fath  o  reswm  am  y 
goddefiad  i  Adda  a'i  hiliogaeth  bechu  j)ob  pechod  ar  ol  y 
cyntaf,  sef  yn  gosbedigaeth  am  y  pechod  hwnw.  Ond 
atolwg,  yn  gosbedigaeth  am  ba  beth  y  goddefwyd  i  Adda 
bechu  y  pechod  hwnw  ? 

Preg.  ìsi  allai  y  goddefiad  hwnw  fod  yn  gosbedigaeth 


46  Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


am  ddim,  canys  nid  oedd  un  pechod  yn  y  dyn  i'w  gosbi  cyn 
ûyny. 

Gwran.  Paham  ynte  yr  ydych  yn  dywedyd  fod  goddef 
i  ddyn  bechu  ar  ol  hyny  yn  gosbedigaeth  ?  Oni  byddai 
mor  gyson  i  Dduw  oddef  pob  pechod  arall,  heb  fod  yn 
gosbedigaeth  am  ddim,  ag  oedd  iddo  oddef  y  pechod  cynt- 
affelly? 

Preg.  Pe  na  buaeai  cy fammod  yn  bod  rhwng  Duw  ac  Adda 
buasai  mor  gylìawn  i  Dduw  oddef  i  ddyn  syrthio  í  bechod 
a  thrueni,  ar  unrhyw  bryd,  ag  oedd  iddo  adael  i  angelion 
wneyd  hyny  ;  oblegid  nid  o«dd  gan  na  dyn  nac  angel  hawl 
i  ofyn  moment  o  gynaliaeth  mewn  dedwyddwch,  mewn 
santeiddrwydd,  nac  mewn  bod,  oddiar  law  eu  Creawdwr, 
canysyr  oedd  pobcynaliaeth  iddyntyn  dibynu  yn  hollol  ar 
ei  ewyllys  da  ef.  Yr  wyf  yn  tybied  yn  ostyngedig,  laf, 
Nad  ydyw  dyn  yn  cael  ei  oddef  i  redeg  i  unrhyw  bechod 
na  thrueni,  dan  y  cyfammod  gweithredoedd,  na  buasai  yn 
gyfìawn  i'w  Greawdwr  ei  adael  i  fyned  iddo,  pe  na  bnasai 
y  fath  gyfammod  mewn  bod ;  ac  felly  nad  oedd  gan  Adda 
ddim  i'w  golli  trwy  fyned  i  gyfammod  â  Duw,  ond  fod 
ganddo  bob  peth  i'w  enniìl ;  oblegid,  yn  2il,  Fod  y  fath 
ddaioni  yn  nghyfansoddiad  y  cyfammod  hwnw,  fel  y  buas- 
ai  i  Adda  gyflawni  ei  ammod  yn  sicrhau  iddo  ef  a'i  hiliog- 
aeth  ryddid  oddiwrth  bob  marwolaeth,  a  mwynhad  o  bob 
dedwyddwch  :  ond  yn  3ydd,  Fod  yr  holl  drueni  tymhorol  a 
thragywyddol  sydd  wedi  dyfod  ar  ddynion,  yn  gosbedig- 
aeth  am  doriad  y  cyfammod  gweithredoedd, 

Choran.  Y  mae  arnaf  eisiau  siarad  Uawer  eto  efo  chwi 
am  y  peth  a  elwch  "  cyfammod  gweithredoedd  ;"  ond  gan 
ei  bod  mor  hwyr,  rhaid  i  ni  adael  hyny  tan  y  tro  nesaf  y 
cyfarfyddom  â'n  gilydd.    ISTos  da'wch. 

Freg.  Nos  da'wch. 


ŸMÍ)DÝDDÁK  IV. 


T  CYFAMMOD  GWEITHREDOEDD. 

Crwrandawr.  Wrth  glywed  yr  hen  bregethwyr  yn  son 
cymaint  am  y  cyfammod  gweithredoedd,  yr  oeddwn  yn 
meddwl  ei  fod  yn  un  o  brif  athrawiaethau  y  Beibl ;  ond 
erbyn  i  mi  chwilio,  ni  fedraf  gael  eymaint  ag  un  crybwyll- 
iad  o'r  gair  cgfammod  gweithredoedd  yn  yr  holl  Ysgryth- 
yrau* 

Pregethwr.  Y  mae  yn  wir  nad  yw  y  gair  cyfammod 
gweithredoedd  yn  y  Beibl,  mv/y  na'r  gair  cyfammod  gras,  a 
llawer  o  eiriau  ereill  a  arferir  mewn  pregethau,  ac  ysgrif- 
eniadau  dnwinyddol.  ìíid  ydwyf  yn  meddwl  y  dyiem 
wrthod  pob  gair  an-ysgrythrol,  sef  gair  heb  fod  yn  cael  ei 
arfer  yn  y  Beibl :  ond  os  bydd  gair  yn  wríA-ysgrythyrol, 
sef  yn  tueddu  i  roddi  golygiad  gwrthwyneb  i'r  Ysgrythrau 
ar  bethau,  neu  i  dafiu  anmharch  ar  eiriau  y  Beibl,  diau  y 
dylem  wrthod  y  fath  air. 

Md  wyf,  wrth  ddywedyd  fel  hyn,  am  ddangos  dim 
cydymdeimlad  â'r  dynion  sydd  yn  ceisio  addurno  eu  holl 
ymddyddanion  a'u  hysgrifeniadau  crefyddol  â  geiriau  di- 
sathr  a  newyddion:  yn  wir,  byddafyn  methudeall  beth  a 
ail  fod  dyben  y  pethau  bychain  yn  hyn,  os  nad  ceisio 
dangos  eu  hoàyn  ddoeth  iawn.  Ond  beth  bynag  am  hyny, 
y  maent  trwy  hyn  wedi  peri  dyryswch  mawr  i  feddwl 
llawer  un. 

Yr  wyf  yn  cofio,  er's  oddeutu  deuddeng  mlynedd  yn  ol, 
fy  mod  yn  ymddyddan  â  hen  wrandawr  pregethau:  dywedai 
wrthyf  ei  fod  wedi  clywed  un  gair  mewn  pregethyn  ddiw- 
eddar  a  barodd  gryn  ddyrysweh  i'w  feddwl.  "  Pa  air  oedd 
hwnw?"  meddwn  inau.  "  Clwyf  moesol.  Pabeth  (medd- 
ai  y  dyn,  gan  edrych  vn  myw  fy  liygaid)  pa  beth  sydd  i  ni 


48  Y  PREGETHWR  A^R  GTWRANDAWR. 

j'w  feddwl  wrth  y  clwyf  moesol  ?"  "  Tebyg  (meddwn  in- 
au)  mai  pechod  oedd  y  pregethwr  yn  ei  feddwl,  a'i  fod  yn 
ei  alw  yn  ghcyf  moesoì  i'w  wahaniaethu  oddiwrth  glwyf 
naturiol."  "  Felly'n  siwr  (meddai  yntau) ;  ond  yr  oeddwn 
i  yn  tybied  bob  amser  mai  clwy'  an-íoesol  iawn  oedd  pech- 
od ;  ond  y  mae  dysg  o  fedydd  i  fedd." 

Os  na  allwn  bob  amser  gadw  at  eiriau  y  Beibl,  dylem,  o 
leiaf,  beidio  arfer  geiriau  ag  y  gwyddom  nad  yw  cyífredin- 
olrwydd  o'r  gwrandawyr  yn  eu  deall,  öddyeithr  i  ni  eu 
hesbonio  iddynt,  nes  y  gwypontpa  beth  ydym  yn  eifeddwl 
wrth  y  fath  eiriau.  Y  mae  amser  y  bobl  yn  d  digon  prin 
at  ddefnyddio  ein  pregethau,  heb  i  ni  osod  rhaid  arcynt  i 
chwilio  Hawer  am  arwyddocâd  ein  geiriau.  Heblaw  hyny, 
y  mae  arfer  gair  newydd  mewn  pregeth  yn  gosod  temtasiwn 
i'r  gwrandawyr  i  feddwl  am  hwnw  ar  hyd  y  bregeth,  ac 
esgeulnso  pob  peth  ar  all. 

Ond  eto,  y  mae  rhyw  eiriaü  näd  ydynt  yn  y  Beibl, 
megys  cyfammod  gweithredoedd,  cyfammod  gras,  pechod 
gwreiddiol,  y  ddeddf  foesol,  y  drindod,  <fcc:  nid  yn  unig 
y  mae'n  ddiberygl  eu  harferyd,  ond  y  maent,  ar  ryw  ystyr- 
iaeth,  yn  angenrheidiol.  Y  mae  yr  arferiad  o  honynt  gan 
dduwinyddion  dros  lawer  o  oesoedd,  a  chynefindra  ein 
gwrandawyr  â  hwy,  yn  gosod  math  o  angenrheidrwydd 
arnom  i'w  defnyddio,  er  gwneyd  einhunain  yn  ddealladwy 
i'n  gwrandawyr. 

Gwran.  Wel,  gan  i  ni  ddechreu  son  am  y  cyfammod 
gweìthredoeäd,  byddai  yn  dda  genyf  glywed  pa  beth  yw 
eich  barn  am  y  cyfammod  hwnw  (os  yw  yn  addas  ei  alw 
felly).  Ac  yn  gyntaf  oll,  pa  beth  ydych  yn  feddwl  wrth 
y  gair  cyfammod  :  canys  heb  i  ni  ddeall  geiriau  ein  gilydd, 
gallem  ddadlu  tan  y  fory,  ar  cwbl  yn  y  diwedd  yn  ddim 
mwy  na'n  bod  yn  camgymeryd  meddwl  ein  gilydd  wrth 
arfer  rhyw  un  gair. 

Preg.  Wrth  ddarllen  Gesenius,  Frey,  Witsius,  ac  ereill> 


t  CYFAMMOÎ)  GWEITHREDOEDD.  49 


ar  darddiad  a  gwahanol  ddefnyddiauy  gair  Hebreig&mìA, 
yn  hwn  a  gyfieithir  diatheJce  gan  y  LXX,  a  chan  ysgrifen- 
wyr  y  Testament  Xewydd ;  ac  a  gyfìeitbir  cyfammod  gan  yr 
eiddom  ninau  ;  yr  wyf  yn  meddwl  mai  ei  arwyddocâd  cy- 
ífredin  yn  yr  Ysgrythyrau  y w  yr  hyn  a  ganfyddir  yn  am- 
lwg  yn  nghyfansoddiad  y  gair  Cymreig  cyfammod. 

Gwran.  Ehowch  gly  wed,  ynte,  pa  beth  y w  hyny  ? 

Preg.  Y  mae  y  gair  cyfammod  yn  cael  ei  gyfansoddi  o 
cyf  ac  ammod,  ac  y  mae  ei  ystyr  yn  eglur,  sef  fod  pleidiau 
yn  ammodi  au  gilydd  am  nnrhy  w  beth.  Cyn  y  gellir  galw 
peth  yn  gyfammod,  rhaid  fod  dwy  blaid,  a  phob  un  yn 
gwneyd  ammod  i'r  llall:  a'r  cyntaf  a  syrthio  yn  fyr  o 
gyflawni  ei  ammod,  a  elwir  yn  dorwr  y  cyfammod,  canys 
nid  yw  y  llall  mwyach  ynrhwym  i  gyflawni  eiaddewidion, 
oblegid  y  mae  yr  hyn  oedd  yn  ei  rwymo  i  hyny  wedi  ei 
dori. 

Gwran.  Y  mae  y  Beibl,  dybygwn  i,  yn  son  am  lawer  o 
bethau  mewn  cyfammod  heblaw  ammodau  rhwng  pleidiau, 
megis  lladd  anifeiliaid,  rhoi  gwobrwyon,  gwledda,  &c. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  fod  llawer  dull  o  gyfammodi  wedi 
bod,  ac  yn  bod,  gan  ddynion.  Byddid  gyntwrth  wneuth- 
ur  cyfammod,  weithiauyn  lladd  anifail,  a'i  dori  yn  ddarnau, 
neu  ei  hollti,  a  byddai  y  cyfammodwyr  yn  myned  rhwng 
y  darnau.    Cyfeirir  at  hyn  yn  Jer.  xxxiv.  18,  19:  "  A  mi  a 

roddaf  y  dynion  a  droseddodd  fy  nghyfammod  wedi 

iddynt  fyned  rhwng  rhanau  y  llo,  a  holltasent  yn  ddau," 
árc.  ISj'd  oedd  lladd  anifeiliaid  yn  angenrheidiol  i  gyfam- 
mod  rhwng  pleidiau,  ond  byddai  hyny  yn  cael  ei  wneyd 
er  mwyn  peri  argraíf  o  bwysfawrogrwydd  y  cyfammod,  ac 
o'r  echryslonrwydd  o'i  dori,  ar  feddyliau  y  cyfammodwj'r. 
"  Ymae  lle  cadarn  i  feddwl  (medd  y  Parch.  Mr.  Charles) 
mai  oddiwrth  y  dull  neu  y  ffurf  o  lŵ  a  arferid  wrth 
wneuthur  cyfammody  mae  tarddiad  yr  ymadrodd  hwnw  a 
arferir  amryw  weithiau  yn  yr  Hen  Destament,  '  Fel  hyn  y 
4t 


50 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWS. 


gionelo  Duw  i  mi,  ac  fel  hyn  y  chwanego.ì  Fel  pe  dy  wed- 
asai  y  cyfammodwr,  gan  edrych  ar  yr  aberth  drylliedig 
ger  ei  fron,  '  Megys  y  drylliwyd  yr  aberth  hwn  i  fod  yn 
grair,  ac  yn  arwydd  cyfammod,  felly  y  gwnelo  Duw  i  nií, 
a  llawer  yn  chwaneg,  os  byddaf  euog  o  dori  y  cyfam- 
mod  hwn.' "  Gwel  Geiriadur  Ysgrythyrol,  dan  y  gair  Gyf- 
ammocl 

Byddent  hefyd  yn  yr  hen  amserau,  wrth  wneuthur  cyf- 
ammod  weithiau,  yn  rhoddi  anrhegion  i'w  gilydd,  megys 
y  rhoddes  Abraham  ddefaid  a  gwartheg  i  Abimelec:  ac 
weithiau  yn  gwneyd  gwledd  i'w  gilydd,  megys  y  gwnaeth 
Isaac  i  Abimelec:  ac  weithiau  yn  adeiladu  math  o  golofn, 
megys  y  gwnaeth  Jacob  a  Laban.  Gwel  Gen.  xxi.  27, 
a  xxvi.  30,  a  xxxi.  45 — 52.  Buasai  y  cytundeb  rhwng 
Abraham  ac  Abimelec  yn  gyfammod,  pe  na  buasai  y  naill 
yn  rhoddi  na  defaid  na  gwartbeg  i'r  llall.  Buasai  y  cytun- 
deb  rhwng  Isaac  ac  Abimelec  yn  gyfammod,  pe  na  buasai 
un  wledd  yn  cael  ei  pharotoi.  A  buasai  y  cytundeb 
rhwng  Jacob  a  Laban  yn  gyfammod,  pe  na  buasai  un  gol- 
ofa  yn  cael  ei  hadeiladu  rhyngddynt.  Dyben  yr  holl  ser- 
emon'iau  hyn,  mae'n  debyg,  oedd,  i  fod  yn  arwyddion  i'r 
pleidiau  er  coífadwriaeth  barhaus  am  wneuthuriad  y  eyf- 
ammod,  ond  nid  oeddent  yn  un  rhan  anhebgorol  o'r  cyfam- 
mod  ei  hun. 

Dull  arall  o  wneuthur  cyfammod  rhwng  dynion  yw, 
trwy  gael  trydydd  person  i  gyfryngu,  er  gwneyd  y  cytun- 
deb  rhwng  y  pleidiau,  weithiau  trwy  ofyn  cwestiynau  i'r 
c}Tfammodwyr  yn  ngwydd  eu  gilydd,  ac  yn  ngwydd  tyst- 
ion,  megysy  mae  y  cyfammod  priodasol  yn  arferol  o  gael 
ei  wneuthur  yn  ein  gwlad  ni :  ac  felly  yn  fynych  y  mae 
rhy w  drydydd  person  yn  cyfryngu  i  wneyd  cyfammod  o 
heddwch  rhwng  pleidiau  a  fo  mewn  ymryson  â'u  gilydd. 

Y  mae  djmion  hefyd  weithiau  yn  gwneyd  cyfammod  trwy 
fod  un  bîaid  yn  ífurfìo  ac  yn  cynyg  y  telerau,  a'r  blaid  ar- 


Ÿ  CYFAMMOD   GWEÎTHREDOEDD.  51 


äll  yn  cymeradwyo  ac  yn  cydsynio.  Dyma  fel  y  gwnaeth 
Jonathan  a  Dafydd  gyfammod  â'u  gilydd,  Jonathan  oedd 
yn  eynyg  y  telerau,  a  Dafydd  yn  cydsynio,  1  Sam.  xx. 
13 — 18.  Arwyddir  y  cydsyniad  cyfammodol  weithiau 
trwy  lawnodi  mewn  ysgrifen,  weithiau  trwy  i'r  blaid  roddi 
ei  gair,  ac  nid  anfynych  y  mae  dynion  yn  cymeryd  dys- 
tawrwydd  eu  gilydd  fel  arwydd  o  gydsyniad.  Nid  yw  o 
un  gwahaniaeth  pa  fodd  y  gwneir  y  cydsyniad,  os  oes  cyd- 
sy  niad  yn  bod,  a'r  blaid  sydd  yn  cynyg  y  telerau  yn  deall 
hyny  ;  dyna'r  cwbl  sydd  yn  angenrheidiol  i  wneyd  peth  yn 
gyfammod. 

Ië,  cofiwch  chwì,  fel  na  bo  raid  i  mi  fyned  dros  yr  un 
pethau  drachefn.  Gall  yr  holl  seremoniau  a  enwais  fod,  ac 
eto  heb  un  cyfammod  ;  a  gall  cyfammod  fod  heb  un  o 
honynt  hwythau.  Ond  pa  le  bynag  y  mae  pleidiau  yn 
ummodi  au  gilydd  am  unrhyw  beth,  y  mae  yno  gyfammod  ; 
a  pha  le  bynag  nid  yw  hyny,  nid  oes  gyfammod,  oblegid 
mai  hyny  yw  cyfammod.  Gwn  fod  pethau  eraili  yn  cael 
eu  galw  yn  gyfammodau  yn  y  Beibl,  weithiau  yn  draws- 
enwadol,  ac  weithiau  yn  gymhariaethol ;  ond  yr  wyf  yn 
meddwl  mai  ystyr  priodol  a  chyífredinol  y  gair  cyfammod 
yn  yr  Ysgrythrau,  yn  gystal  ag  mewn  ymddyddanion  cy- 
ífredin,  y  w  pleidiau  yn  ammodi  à!u  gilydd. 

Gioran.  Ho.  Yr  wyf  yn  gweled  eich  hamcan.  Pan 
eloch  chwi,  y  Calfinistiaid,  i  geisio  profi  cyfamraod  gweith- 
redoedd,  yr  ydych  yn  gwadu  fod  aberth  yn  angenrheidiol 
i  gyfammod  ;  ond  pan  eloch  i  son  am  gyfammod  y  pryned- 
igaeth,  y  mae  eisiau  aberth  bid  siwr.  Beth  a  dâl  rhy  w 
ymresymu  fel  yna? 

Preg.  Ymbwyllwch  ;  y  mae  yn  hysbys  i  bob  dyn  cyd- 
nabyddus  â  negesau  y  bywyd  hwn,  y  gall  cyfammod  fod 
heb  aberth,  ac  y  gall  aberth  fod  heb  gyfammod.  Ond  pan 
y  mae  aberthu  yn  dyfod  i  mewn  fel  ammod  cyfammod,  y 
rnaẃ  yn  sicr  fod  aberth  yn  rhan  hanfodol  o'r  cyfammod 


52  T  FREGETHWR  À*R  GWRANDAWR. 


hwmc.  Ond  eto,  nid  yw  hyny  yn  un  prawf  na  all  cyfam- 
mod  arall  fod  heb  aberth,  na  son  am  aberth  o'i  fewn. 

Gwran.  Wel,  gadewch  i  ni  ddyfod  at  y  pwynt,  ynte.  Yr 
wyf  fì  yn  methu  yn  glir  â  gweled  fod  yr  hyn  a  basiodd 
rhwng  Duw  ac  Adda,  o  berthynas  i  bren  gwybodaeth  da  a 
drwg,  yn  gyfammod.  Canys  mewn  cyfammod,  yn  ol  eich 
hesboniad  chwi  eich  hun,  y  mae  pleidiau,  nid  yn  unig  yn 
cyfeillachu  â'u  gilydd,  fel  yr  oedd  Duw  ac  Adda;  neu  yn 
rhoi  gorchymynion  i'w  gilydd,  fel  yr  oedd  Duw  i  Àdda  : 
ond  hefyd  yn  myned  dan  rwymau  i'w  gilydd,  a  hyny  ar 
ammodau  o  bob  tu  ;  yr  hyn,  dybygwn  i  ni  chymerodd  le 
rhwng  Adda  a'i  Greawdwr  yn  Eden.  Y  cwbl  a  elwir  yn 
gyfammod  gweithredoedd  oedd  gwaith  Duw  yn  dyweyd 
wrth  Àdda,  "  Ond  o  bren  gwybociaeth  da  a  drwg  na  fwyta 
o  hono ;  canys  yn  y  dydd  y  bwytâi  o  hono,  gan  farw  y 
byddi  farw."  Y  mae  yn  amlwg  fod  yn  geiriau  hyn  orchy- 
myn,  a  bygythiad  am  dori  y  gorchymyn  hwnw :  ond  ni 
welaf  un  addewid  yn  cael  ei  gwneyd  i  Adda  am  ei  gadw. 
Pa  beth  gan  hyny  yw  yr  ammod  o  du  Duw  yn  y  cyf- 
ammod  hwn  ? 

Preg.  Y  mae  pob  addewid  ammodoi  yn  cynwys  bygyth- 
iad  ynddi  ei  hun,  a  phob  bygythiad  ammodol  yn  cynwys 
addewid  ynddo  ei  hun.  Pe  baech  chwi  yn  dywedyd  wrth 
eich  mab  hynaf,  "  Dafydd,  os  gorpheni  di  y  gorchwyl  yna 
heddyw  ti  agai  goron,"  ystyriech  chwi  ac  yntau  fod  y  byg- 
ythiad  o  fod  yn  ol  o'r  goron  yn  cael  ei  gysylltu  â  bod  yn 
fyr  o  gyflawni  y  peth,  er  nad  enwasech  hyny  mewn  geir- 
iau.  ^eupe  buasech  yn  d^'wedyd  wrtho,  "  Os  na  wnai  y 
gorchwyl  yna  fel  y  dylit,  gwybydd  y  byddi  yn  ol  o'r  gor- 
on,"  ystyriech  eich  dau  fod  addewid  o  goron  yn  cael  ei 
chysylltu  â  chyflawni  y  peth,  er  nad  enwasech  hyny  mewn 
geiriau. 

Pe  buasai  Duw  yn  dyweyd  wrth  Adda,  a0s  peidi  a 
bwyta  -o  fìrwyth  y  pren  sydd  yn  nghanol  yr  ardd,  gan  fyw 


Y  CYFAMMOD  GWEITHREDOEDD. 


53 


y  byddi  fyw,"  diau  y  buasai  Adda  ŷn  ystyried  fod  y  byg- 
ythiad  o  farwolaeth  yn  cael  ei  gysylltu  â  bwyta  o'r  ffrwyth, 
er  na  buasai  hyny  wedi  ei  ddyweyd  mewn  geiriau.  Felly 
y  mae  gwaith  Duw  yn  dwedyd  wrtho,  "  Ond  o  bren 
gwybodaeth  da  a  drwg  na  fwyta  o  hono  ;  canys  yn  y  dydd 
ybwytâi  di  o  hono,  gan  farw  y  byddi  farw,"  yn  cynwys 
fod  addewid  o  fywyd  yn  cael  ei  chysylltu  âg  ufuddhau 
i'r  gorchymyn,  er  nad  oedd  hyny  yn  cael  ei  enwi  mewn 
ífurf. 

Gwran.  Yr  ydych  wrth  hyny,  mi  feddyliwn,  yn  golygu 
pe  buasai  dyn  yn  ufuddhau,  y  buasai  cyfansoddiad  y  cyf- 
ammod  gweithredoedd  yn  gwneyd  y  Creawdwr  yn  ddyl- 
edwr  i'w  greadur. 

Preg.  ]STi  all  y  Creawdwu  fod  yn  ddyledus  i'w  greadur 
am  ddini,  oblegid  y  mae  bod,  a  holl  gysuron,  y  creadur  yn 
dibynu  ar  y  Creawdwr.  Eto,  pan  wnelo  y  Creawdwr  am- 
mod  neu  addewid  i'w  greadur,  y  mae  sefyll  at  hyny  megys 
yn  ddyledus  arno  iddo  ei  hun  ;  hyny  yw,  y  mae  dan  fath 
o  rwymau  i'w  gyfiawnder  a'i  eirwireddi  gyflawni  yr  hyn  a 
ddaeth  allan  o'i  enau.  Pan  y  mae  dynion  yn  ammodi  i 
wneuthur  unrhyw  beth  i'w  gilydd,  yn  gyffredin  y  mae 
rhywbeth  oddiallan  i'r  ammodwr,  megys  yr  awdurdod 
gwladol,  <fec,  yn  ei  rwymo  i  gyfiawni  ;  a  hyny  sydd  yn 
fynych  yn  gwneyd  ammod  y  naill  yn  gadarn  yn  nghyfrif 
y  llall.  Ond  y  mae  addewid  Duw  yn  anfeidrol  gadarnach, 
oblegid  mai  ynddo  ei  hun  y  mae  yr  hyn  sydd  yn  ei  gy- 
mhell  i'w  chyflawni,  nagy  gallasai  fod  pe  rhyw  beth  oddi- 
allan  iddo  a  fuasai  yn  ei  gymhell.  Canys  y  mae  pob  peth 
yn  Nuw  yn  anfeidrol,  tra  nad  yw  y  cwbl  tu  allan  iddo  ond 
meidrol;  gan  hyny,  pe  buasai  y  pethau  cryfaf  mewn  bod 
tu  allan  i  Dduw  yn  ei  annog  i  gyflawni  ei  addewid,  ni  bu- 
asai  yr  annogaeth  hòno  ond  meidrol  ;  ond  gan  mai  rhyw- 
beth  yn  Nuw  ei  hun  sy'n  ei  gymhell  i  gyflawni  ei  air,  y 
raae  yn  rhaid  fod  y  cymhelliad  hwnw  yn  anfeidrol.  Felly 


54  Y  PREGETHWR  á'r  GWRÁXDÁWE. 


y  mae  yn  haws  i'r  nef  a'r  ddaear  fyned  heibio,  nag  i  un 
ammod  nac  addewid  o  eiddo  Duw  ballu. 

Gwran.  Wel,  gadewch  i  hyny  fod.  Ond  y  mae  un  peth 
eto  yn  eisiau  er  gwneyd  y  peth  yn  gyfammod,  sef  cydsyniad 
y  dyn.  Pe  baech  chwi  wrth  geisio  cyflogi  gwas  yn  cynyg 
ammodau,  ni  ellid  dywedyd  fod  cyfammod  wedi  ei  wneyd 
rhyngoch,  oddyeithr  ei  fod  yntau  wedi  gwneyd  rhyw  ar 
wydd  o  gydsyniad.  Felly,  afresymol  y  gwelaf  fì  ddy wedyd 
fod  cyfammod  rhwng  Duw  ac  Adda,  pan  na  wyddom  ddar- 
fod  i  Adda  roddi  dim  cydsyniad  i'r  peth. 

Preg.  K"id  yw  eich  cymhariaeth  yn  cyfateb  i'r  amgylch- 
iad  dan  sylw.  Oblegid  nid  oes  genyf  fì  un  hawl  i  ofyn 
gwasanaeth  gan  y  dyn  wyf  yn  ceisio  ei  gyílogi,  ond  yn 
unig  trwy  iddo  wneyd  ymrwymiad  ffurfìol  i'm  gwasan- 
aethu  ;  o  ganlyniad,  ymae  yn  rhaid  i  mi  gaelei  gy dsyniad 
ef  mewn  gair,  neu  mewn  ysgrifen,  cyn  y  byddo  cyfammod 
safadwy  rhyngom. 

Ond  yr  oedd  gan  DduwT  hawl  wreiddiol  i  holl  wasanaeth 
Adda,  gan  hyny  nid  wyf  yn  gwTeled  fod  unrhyw  ffurf  all- 
anol  o'i  gydsyniad  yn  angenrheidiol  i  wneyd  y  peth  yn 
gyfammod.  Bwriwch  }T  byddai  i  chwi  addaw  gwobr  i'ch 
mab  am  gyíiawni  rhyw  wasanaeth,  nid  na  ddylasai  wneyd 
y  peth  wrth  eich  gorchymyn,  pe  na  buasai  un  gwobr  yn 
cael  ei  addaw ;  ond  yr  ydych  yn  addaw  ei  wobrwyo  er 
mwyn  ei  gadarnhau  yn  yr  egwyddor  o  ufudd-dod  i'w  dad  : 
ystyriech  y  peth  yn  fath  o  gyfammod,  er  na  ddywedodd  y 
bachgen  nac  ie  na  nagê  :  canys  yr  ydych  yn  golygu  na 
allasai  fod  ganddo  ddim  yn  rhesymol  i'w  ddywedyd  yn 
erbyn,  oblegid  fod  ei  berthynas  naturiol  â  chwi  fel  ei  dad 
ynei  rwymo  i  ufuddhaui  chwi ;  abod  eich  daioni  chwithau 
yn  cysylltu  gwobr  â'i  ufudd-dod,  yn  gosod  arno  rwymau 
chwanegol  i  ufuddhau. 

Felly  yr  oedd  Adda,  oddiar  ei  berthynas  â  Duw  fel  ei 
Greawdwr,  yn  rhwym  i  ufuddhau  iddo  ;  ond  yr  oedd 


T  CYFAMMOD   GWEITHREDOEDD.  55 


gwaith  y  Creawdwr  yn  cysylltu  gwobr  âg  ufudd-dod  ei 
greadur  yn  gwneyd  ei  rwymedigaeth  i  ufuddhau  yn  fwy, 
fel  nad  oedd  achos  iddo  ddywedyd  nac  ie  na  nagê  er 
gwneyd  y  cyfammod  yn  eithaf  cadarn. 

Pegallasai  y  fath  beth  fod  ag  i'r  Creawdwr  ofyn  rhyw 
wasanaeth  chwanegol  gan  y  dyn,  sef  rhywbeth  nad  oedd 
ganddo  hawl  naturiol  i'w  ofyn  oddiwrtho,  buasai  yn  rhe- 
symol  i'r  dyn  gael  amser  i  ystyried  y  peth,  a  buasai  yn 
rhaid  i  ni  weled  fod  cydsyniad  ffurfìol  â'r  telerau  wedi  ei 
wneyd  ganddo,  cyn  y  gallasem  benderfynu  fod  y  peth  yn 
gyfammod.  Ond  gan  nad  oedd  y  Creawdwr  yn  gofyn  dim 
i'r  dyn  ond  yr  hyn  yr  oedd  ganddo  hawl  gyfreithlon  i'w 
ofyn,  heb  son  am  addewid  na  gwobr,  ac  felly  fod  y  fantais 
i  gyd  o  du  y  dyn,  ni  wn  i  pa  arwydd  allanol  o  gydsyniad 
a  allem  ddysgwyl  gan  Adda,  heblaw  ymostwng,  rhyfeddu, 
a  diolch.  Md  oedd  eisiau  i'r  dyn  addaw  ufuddhau,  canys 
yr  oedd  yn  rhwym  i  ufuddhau  ;  ac  ni  buasai  ei  waith  yn 
addaw  yn  rhoi  hawl  i  Dduw  ofyn  dim  ganddo,  nad  oedd 
ganddo  hawl  i'w  ofyn  heb  iddo  addaw.  Ond  y  mae 
gwaith  Duw  yn  addaw  yn  rhoi  math  o  hawl  i'r  dyn,  pe 
cadwasai  y  cyfammod,  i  ofyn  gan  Dduw  beth  na  buasai 
ganddo  hawl  i'w  ofyn  heb  y  fath  addewid. 

Kid  oedd  gwneyd  y  cyfammod  gweithredoedd  yn  rhoi 
un  math  o  hawl  newydd  i  Dduw  ar  y  dyn  ;  ond  buasai 
cadw  y  cyfammod  yn  rhoi  math  o  hawl  newydd  i'r  dyn  ar 
y  Creawdwr.  Felly  nid  oedd  y  Creawdwr,  wrth  wneuthur 
y  c^'famrnod  gweithredoedd,  yn  gofyn  un  fantais  iddo  ei 
hun,  ond  yr  oedd  yn  cynyg  mantais  annhraethol  ei  gwerth 
i'r  creadur  ;  gan  hýny,  meddyliwn  ei  fod  yn  drais  ar  syn- 
wyr  cyffredin  i  amau  fod  Adda  yn  derbyn  y  telerau  â'i 
holl  cralon,  er  na  feddwn  un  cydsyniad  ffurfiol  o'i  eiddo  yn 
ysgrifenedig. 

Gwran.  Cyfaddefech  gynnau  fod  o  leiaf  cael  cydsyniad  y 
ddwy  blaid  yn  anhebgorol  i  gyfansoddiad  cyfammod ;  ond 


56 


Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


ymddengys  i  mi  y  mynech  haeru  yn  awr  fod  y  peth  a  fu  yn 
Eden,  rhwng  y  Creawdwr  ac  Adda,  yn  gyfammod,  er  nad 
oedd  un  cydsyniad  o  du  y  dyn. 

Preg.  Na,  begió 'ch  pardwn,  yr  wyf  o  hyd  yn  dal  fodcyd- 
syniad  y  ddwyblaid  yn  anhebgorol  angenrheidiol  i  gy fan- 
soddiad  cyfammod  ;  ond  nad  yw  bob  ams  er  yn  angenrheid" 
iol  fod  y  cydsyniad  hwnw  yn  ffurfìol,  hyny  y w,  yn  cael  ei 
wneyd  ar  air,  neu  mewn  ysgrifen  ;  ond  fod  synwyr  cyífred- 
in  yn  ein  dysgu,  mewn  rhai  angylehiadau,  ibenderfynu  fod 
cydsyniad  yn  bod,  er  na  byddo  wedi  ei  arwyddo  mewn 
gair;  ac  mewn  angylchiadau  eraill,  fod  dynion  yn  cymer- 
yd  dystawrwydd  yn  arwydd  o  gydsyniad.  Ac  felly,  er 
nad  oes  genym  hanes  yn  y  Beibl  am  un  cydsyniad  ífurfiol 
gan  Adda  â  thelerau  y  cyfammod  yn  Eden,  eto,  gan  ei  fod 
yn  berffaith  ar  ddelw  Duw,  o  ran  ei  ewyllys,  yn  gystal  ag 

0  ran  cyneddfau  eraill  ei  enaid,  a  chan  fod  y  cynygiad  y 
fath  nas  gallasai  beidio  ei  dderbyn,  rhaid  ei  fod,  o  ran  ei 
feddwl,  yn  hollol  gydsynio  â  phob  gair  a  ddywedodd  ei 
Greawdwr  wrtho  ;  a'r  un  peth  yn  gymhwys  i  Dduw  oedd 
fod  meddwl  Addayn  cydsynio  ar  peth,  a  phe  buasai  hyny 
yn  cael  ei  arwyddo  mewn  geiriau. 

Gwran.  Ond  yr  wyf  yn  methu  â  deall  o  hyd  pa'm  y  rhaid 

1  chwi  gael  galw  y  peth  yn  gyfammod.  Beth  waeth  i  chwi 
ei  alw  yn  drefn,  gosodiad,  goruchwyliaeth,  neu  ryw  beth 
yn  lle  cyfammod  ?  Pe  gwnaech  felly,  byddai  rhan  fawr  o'r 
ddadl  ar  ben. 

Preg.  Galwaf  ef  yn  gyfammod,  yn  1.  Am  fod  y  Beibl 
cystal  a'i  alw  felly  :  "A'r  rhai  hyn  fel  dynion  (Heb.  fel 
Adda)  a  dorasant  y  cyfammod,"  Hos.  vi.  7.  Ymae  dyweyd 
fod  rhyw  rai  wedi  tori  eu  cyfammod  â  Duw  fel  Adda,  cys- 
tal  a  dywedyd  fod  Adda  wedi  tori  ei  gyfammod  â  Duw ;  ac 
felly,  y  mae  yn  rhaid  fod  cyfammod  yn  bod  rhwng  Duw  ac 
Adda.  2.  Yr  wyf  yn  galw  y  peth  yn  gyfammod,  am  na 
fedraf  gael  un  gair  arail  ag  sydd,  yn  ol  fy  meddwl  i,  yn 


T  CYFAMMOD  GWEITHREDOEDD.  57 


dangos  natur  y  peth  irior  eglur  a'r  gair  cyfarnmod.  Ac 
felly,  os  dylid  rhoddi  i  bob  peth  yr  enw  mwyaf  priodol 
iddo,  dylai  y  peth  dan  sylw  gael  ei  alw  yn  gyfammod. 

Gioran.  Pa  raid  sydd  i  ni  fod  mor  mor  fanwl  yn  ein 
golygiadau  ar  y  peth?  Ni  waeth  i  ni  pa  un  ai  cyfammod 
ai  rhywbeth  arall  ydoedd  ;  oblegid  pa  ddaioni  bynag  oedd 
yn  sefydliad  gwreiddiol  y  peth,  nid  oes  dirn  daioni  na 
chysur  i  ni  i'w  ddysgwyl  byth  oddiwrtho. 

Preg.  Dyna  siarad  rhyfedd  iawn  yn  wir.  Ai  nid  ydyw 
yn  werth,  ac  yn  ddyledswydd,  i  ni  ymdrechu  am  ddeall  pa 
beth  bynag  a  ddatguddiodd  Duw  yn  ei  air?  Ond  heblaw 
hyny,  y  mae  yr  apostol  Paul  yn  defnyddio  y  llwybr  y 
daeth  pechod  a  marwolaeth  i'r  byd,  a'r  modd  y  mae  pech- 
od  Adda  yn  eífeithio  ar  ei  holl  liiliogaeth,  fel  gosail  (ground- 
work)  i'w  holl  ymresymiadau  er  egluro  ífordd  cyfiawnhad 
pechadur  trwy  Grist.  Mewn  cyferbyniad  i  Adda,  y  mae 
yn  galw  Crist  yn  Adda  diweddaf  ;  fel  megys  y  daeth  pech- 
odtrwy  y  cyntaf,  felly  y  daeth  cyfìawnder  trwyy  diwedd- 
af :  megys  y  daeth  barn  i  gondemniad  trwy  y  cyntaf,  felly 
y  daeth  y  dawn  i  gyfiawnhad  trwy  y  diweddaf:  ac  megys 
y  daeth  marwolaeth  trwy  y  cyntaf,  felly  y  daeth  bywyd 
trwy  y  diweddaf,  &c.  Yn  awr,  os  ydyw  yn  angenrheidiol 
i  ni  wybod  athrawiaeth  y  Testament  $"ewydd  am  y  fFordd 
i'n  cadw  trwy  Grist,  y  mae  yn  angenrheidiol  i  ni  wybod 
y  ffordd  y'n  coliwyd  yn  Adda,  oblegid  y  mae  yr  ysgrifenwyr 
sanctaidd  yn  defnyddio  yr  olaf  i  egluro  y  gyntaf. 

Gwran.  Y  mae  llawer  yn  dywedyd  fod  y  ddeddf  foesol 
sef  y  deggorchymyn,  yn  ammod  o  dn  Adda  yn  y  cyfammod 
gweithredoedd  ;  ond  wrth  ddarllen  am  yr  hyn  abasiodd  yn 
Eden,  ni  weiaf  yr  un  crybwylliad  am  dani,  nac  am  yr  un 
o'i  gorchymynion.    Beth  rneddwch  chwi  ? 

Preg.  Yr  oedd  y  ddeddf  foesol,  swrn  yr  hon  y  w  eariad 
at  Dduw  a'n  cymydog,  yn  ddeddf  natur  dyn  yn  ei  gread- 
igaeth.    Ac  er  nad  oedd  cadw  y  deg  gorchymyn  yn  cael  ei 


58 


Y  PHEGETHWR  A^R  GWRÀNDAWR. 


osod  i  lawr  mewn  geiriau,  fel  ffurf  o  ammod  yn  y  eyfam- 
mod  gweithredoedd ;  eto,  pe  buasai  Adda  yn  cadw  y 
ddeddfhòno  (yr  hyn  nisgallasai  heb  nfuddhau  i'r  gorchy- 
myn  pendant  am  bren  gwybodaeth),  bnasai  wrth  hyny  yn 
cadw  y  cyfammod.  Ond  wrth  droseddu  y  ddeddf  foesol 
(yr  hyn  nis  gallasai  heb  anufuddhau  i'r  gorchymyn  pen- 
dant  am  bren  gwybodaeth  ;  fel  y  dywedais  yn  ein  hym- 
ddyddan  diweddaf),  torodd  y  cyfammod.  Felly  yr  wyf  yn 
tybied  mai  y  ddeddf  foesol  oedd  egwyddor  ammod  y  eyf- 
ammod  hwnw.  Y  mae  y  golygiadhwn  yn  cytuno  â  gwaith 
yr  apostol  yn  galw  y  ddeddf  foesol,  "  Y  gorchymyn,  yr  hwn 
ydoedd  i  fywyd ;"  neu  yn  ol  y  cyfìeithad  Saesonig,  "  Y 
gorchyrayn,  yr  hwn  a  ordeiniwyd  i  fywyd."  ISTid  ydwyf 
yn  deall  yr  ordeiniwyd  y  ddeddf  foesol  yn  orcl^rnyn  i 
fywyd,  ond  fel  yr  oedd  yn  egwyddor  aramod  y  cyfammod 
gweithredoedd  ;  gorehymyn  i  farwolacth  ydyw  i  ddynion 
byth  ar  ol  toriad  yr  ammod  hòno. 

Gioran.  Wrth  eon  am  farwolaeth  yn  gosb  am  doriad  y 
cyfammod,  a  ydych  yn  golygu  fod  dyn,  o  ran  ei  gyfansodd- 
iad  cyn  y  cwymp,  yn  anfarwol  ? 

Preg.  Os  wrth  anfarwoldeb  yr  ydych  yn  golygu  fod  dyn 
yn  anfarwolynddo  eihun,neu  yn  annibynol  ar  neb  arall  am 
ei  fy wyd,  yr  wyf  yn  ateb  yn  nacaol.  ÜSTi  all  fod  neb  felly 
ond  Duw  yn  unig  :  "  Yr  hwn  yn  unig  sj'dd  ganddo  anfar- 
woldeb."  1  Tim.  vi.  16.  Ond  os  wrth  anfarwoldeb  yr  yd- 
ych  yn  golygu  fod  cyfansoddiad  y  dyn,  cyn  pechu,  yn 
rhydd  oddiwrth  bob  peth  a  fuasai  yn  ei  rwymo  i  farw,  yr 
wyf  yn  ateb  yn  gadarnhaol. 

Ileb  f^med  i  chwilio  a  chwalu  rhesymau  Infidels,  a  han- 
ner  Infldels,  megys  Socinus  ac  ereill,  sydd  yn  ceisio  profi 
fod  achosion  marwolaeth  yn  natur  Ádda  cyn  ei  gwymp, 
digon,  mi  feddyliwn,  i'n  pwrpas  ni,  yw  fod  y  Beibl  yn  dy- 
wedyd,  mai  "  felly  }^r  aeth  marwolaeth  ar  bob  dyn,  yn 
gyrnaint  a  phechu  o  bawb:"  ac  mai  "  cyflog  pechod  yw 


Ÿ  CYFAMMOD  GWEITHREDOEDD. 


58 


marwolaeth."  Gallaswn  enwi  llawerychwaneg  o  Ysgryíh- 
yrau  sydd  yn  dangos  yn  amlwg  nad  dim  yn  nghyfansodd- 
iad  creadigol  dyn,  ond  mai  ei  bechod  a'i  gwnaeth  yn 
rhwym  i  bob  math  o  farwolaeth. 

Gwran.  Os  oedd  marwolaeth  natnriol  a  thragywyddol  yn 
gynwysedigyn  y  bygythiad,  "  Yny  ddydd  y  bioytâi  o  hono 
gan  farw  y  byddi  farw"  pa  fodd  y  bu  i  Adda  fyw  gannoedd 
o  fiynyddau  ar  ol  troseddu  ?  Paham  na  chafodd  ei  dros- 
glwyddo  gan  angeu  naturiol  i  afael  marwolaeth  dragy- 
wyddol  yn  y  dydd  y  bwytaodd? 

JPreg.  Xid  wyf  yn  meddwl  mai  pan  y  mae  yr  enaid  yn 
ymadaei  â'r  corff  y  mae  y  dyn  yn  dechreu  marw  ;  ond  y 
mae  marw  naturiol  yn  cynwys  yr  holl  boenau  a'r  gofidiau 
S}Tdd  yn  cyfarfod  â  dyn  yn  y  byd  yma,  ac  yn  terfynu  pan  y 
mae  yn  myned  oddi.yma.  Cafodd,  Adda,  ar  y  dydd  y 
bwytaodd  or  pren,  ei  droi  o  ardd  Eden  i  ymboeni,  mewn 
llafura  chwys,  am  ei  gynaliaeth  dros  weddill  ei  oes.  Diau- 
hefyd  i  angeu  naturiol  ymaflyd  yn  ei  gyfansoddiad  y  f}Tnyd 
y  bwytaodd  o'r  ffrwyth  gwaharddedig,  er  iddo  fod  gan 
noedd  o  flynyddoedd  yn  gorphen  ei  waith. 

ÎTid  ydwyf,  ychwaitb,  yn  meddwl  mai  pan  y  mae  dyn 
yn  cael  ei  daflu  i  uffern,  y  mae  marwolaeth  dragywyddol 
yn  dechreu  ymaflyd  ynddo  ;  ond  y  mae  yr  amddifadrwydd 
o  gymdeithas  â  Duw,  cnofeydd  cydwybod,  yn  ngh}Tda'r 
dychryn  sydd  yn  y  meddwl  rhag  y  canlyniadau,  yn  dde- 
chreuado'r  "  pryf  na  bydd  marw,  a'r  tâu  na  ddiffydd  :"  ac 
y  mae  yn  amlwg  fod  y  pethau  hyn  wedi  ymaflyd  yn  Adda 
pan  aeth  i  ymguddio  wrth  glywed  "llais  yr  Arglwydd 
Dduw  ynrhodio  gydag  awel,"  neu  "yn  hwyr,  y  dydd." 

Felly,  ymaflodd  marwolaeth  naturiol  athragy  wyddol,  yn 
gystal  a  marwolaeth  ysbrydol,  yn  y  dyn,  ar  y  dydd  y 
bwytaodd  o  ffrwyth  y  pren. 


YMDDYDDAN  Y. 


CYFRTFIAD  PECHOD  ADDA  i'w  HILIOGAETH. 

Giorandawr.  Boreu  da'wch.  Y  mae  yn  dda  iawn  genyf 
eich  gweled,  yn  enwedig  os  gailaf  gael  hanner  awr  o  ym- 
ddyddan  â  chwi;  canys  y  mae  yr  hyn  y  buom  yn  siarad 
yn  ei  g}Tlch  y  tro  diweddaf  y  gwelais  chwi  wedi  cael  y 
fath  argraff  ar  fy  meddwl,  fel  nad  wyf  yn  cael  nemawr  o 
lonyddwch  ganddo  nos  na  dydd  o  hyny  hyd  yr  awr  hon. 

Pregethwr.  xud  difyrwch  genyf  yw  dywedyd  dim  i 
ddyrysu  neu  drallodi  meddwl  neb,  yn  enwedig  un  o'm 
cyfeillion  :  eto,  03  parodd  yr  hyn  a  ddy  wedais  i  chwi  fedd- 
wl  yn  ddwysach  am  beth  ag  y  mae  Ue  i  ddysgwyl  bendith 
enaid  wrth  fyfyrio  arno,  dywedaf  yn  ngeiriau  Paul,  "KM 
yw  edifar  genyf  er  bod  yn  edifar  genyf."  Ond  mynegwch 
chwi  yr  hyn  sydd  ar  eich  meddwl. 

Gwran.  Y  mae  goruchwyliaeth  Eden  yn  ymddangos  yn 
ddigon  cyfiawn  a  thêg,  am  a  wn  i,  can  belled  ag  y  perth- 
ynai  i  Adda  a'i  wraig :  ond  pan  ydych  yn  dywedyd  fod  y 
peth  yn  effeithio  arnom  ni — ein  bod  ni  yn  cael  ein  con- 
demuio  am  drosedd  a  gyfíawnwyd  filoedd  o  flynyddoedd 
cyn  ein  geni — a'n  bod  yn  rhwym  i  gosbedigaeth  dragy- 
Y/yddol  am  bechod  Adda  ;  yr  wyf  yn  dychrynu  rhagy  fath 
athrawiaeth.  Pa  fodd,  yn  wyneb  r.niondeb  a  chyfìawnder, 
y  gallai  neb  fod  yn  enog  o  bechod  Adda  heblaw  Adda  ei 
hnn  ? 

Preg.  Y  mae  yn  ddrwg  genyf  orfod  dyweyd  eich  bod 
eto  yn  dechreu  o  chwith,  neu,  yn  ol  y  ddiareb,  eich  bod 
yn  "  rboddi  y  câr  o  flaen  y  ceíryl."  Yr  ydym  yn  gyntaf  i 
chwilio  a  ydyw ^cjifrifiad  r>echod  Adda  iw  hiliogaeth  yn 
athrawiaeth  Ysgrythyrol;  os  gwelwn  nad  ydyw  nid  rhaid 
i  ni  drafferthu  gyda'r  pa  fodd ;  ond  03  yd^yw,  pe  na  allem 


Ÿ  CYFRIFIAÍ). 


61 


arngyfired  pa  fodd,  eto,  gochelwn  ei  chablu,  rhag  ein  cael 
yn  euog  o  roddi  yn  ynfyd  ddim  yn  erbyn  Duw. 

Gwran.  Ond  yn  gyntaf  oll  rhowch  glywed  pa  beth  yd- 
ych  yn  ei  feddwl  wrth  y  gair  cyfrifiad? 

Preg.  Y  mae  y  gair  cyfrif  yn  cael  ei  arferyd  yn  y  Beibl 
am  amryw  o  bethau  nad  yw  yn  ateb  ein  pwrpas  presennol 
ni  eu  henwi.  Ond  pan  sonir  am  gyfrif  pechod,  neu  gyfrif 
cyfiawnder,  y  meddwl  yw,  Rhoddi  yn  erbyn,  neu  o  blaid 
un,  mewn  barn,  yr  hyn  y  mae  ef  ei  hun,  neu  arall  yn 
ei  le,  wedi  ei  wneuthur ;  mewn  trefn  i'w  obrwyo  neu  i'w 
gosbi  am  dano.  Wrth  ddywedyd  fod  pechod  Adda  yn 
cael  ei  gyfrif  i  ni,  yr  wyf  yn  golygu  fod  pechod  Adda 
yn  cael  ei  roddi  yn  ein  herbyn  ni,  fel  pe  buasem  ni  ein 
hunain  yn  bersonol  wedi  ei  gyflawni.  Wrth  ddywedyd 
fod  peehodau  ei  bobl  wedi  eu  cyfrif  ar  Grist  yr  wyf  yn 
meddwl,  fod  y  pechodau  hyny  wedi  eu  rhoddi  yn  ei  erbyn 
ef,  fel  pe  buasai  efe  ei  hun  wedi  eu  cyflawni.*  Ac  wrth 
ddywedyd  fod  cyfiawnder  Crist  yn  cael  ei  gyfrif  i  bechad- 
ur,  yr  wyf  yn  ystyried  fod  ufudd-dod  gweithredol  a  dyo- 
ddefol  Crist  yn  cael  ei  roddi  o  blaid  y  pechadur,  fel  pe  bu- 
asai  ef  ei  hunan  wedi  ei  gyflawni,  er  ei  ryddhau  oddiwrth 
ddamnedigaeth,  a  rhoddi  iddo  hawl  i  fywyd  tragywyddol. 

Gwran.  Ni  ddymunwn  ddywedyd  dim  a  barai  i  chwi 
dybied  fy  mod  mewn  un  modd,  yn  eich  diystyru.  Ond 
gobeithio  na  ddigiwch  wrthyf  am  ddywedyd  nad  digon 
genyf  eich  bod  chwi  o'r  farn  fod  pechod  Adda,  yn  y  gol- 
ygiad  a  enwasoch,  yn  cael  ei  gyfrif  i'w  hiliogaeth,  oddy- 
eithr  i  chwi  brofi  hyny  o'r  Beibl. 

Preg.  Digio  yn  wir  !  Y  mae  yn  dda  gan  fy  nghalon  i 
eich  clywŵd  yn  siarad  fel  yna.  Pe  caem  bawb  i  bender- 
fynu  ymddiried  i  wirionedd  dywediadau  y  Beibl)  nid  um 
mai  felly  yr  oeddent  hwy  yn  tybied  o'r  blaen ;  nid  am 


*  Gwel  Ymddyddan  xiii. 


62  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


raai  felly  y  dy  wed  hwn  a  hwn  ;  ac  nid  am  eu  bod  hwy 
yn  gallael  aragyffred  yr  am  ar  modd;  ond)  oblegid  mai 
felly  y  dywed  yr  Ysgrythyr ;  yr  wyf  yn  meddwl  y  gall- 
em  herfeiddio  holl  gyfeiliornadau  y  byd. 

Gwran.  Wel,  pa  brofìon  sydd  genych  fod  hiliogaeth 
Adda  yn  cael  eu  cymeryd  i  mewn  yn  y  cyfammod  gweith- 
redoedd  (gan  mai  felly  y  mynwch  ei  alw).  Md  oes  un 
crybwylliad  yn  yr  ymddyddan  a  fu  rhwng  Duw  ac  Adda, 
o  berthynas  i'r  pren  hwnw,  cyn  na  chwedi  y  trosedd,  am 
neb  ond  Adda  ei  hun.  "  Gan  farw  ti  a  fyddi  farw,"  nid 
"  ti  ath  hiliogaeth"  &c.  "  Trwy  chwys  dy  wyneb  y  bwytái 
fara,"  ac  nid  "  trwy  chwys  eich  hwynebau  y  bwytâi  di  ath 
hiliogaeth  fara,"  <fec. 

Preg.  Y  mae  bod  yr  hoìl  felldithion  a  gyhoeddwyd  yn 
erbyn  Adda  am  doriad  y  cyfammod  yn  disgyn  ar  ei  hiliog- 
iogaeth,  yn  gystal  ag  arno  ef  ei  hun,  yn  brawf  fod  ei  hil- 
iogaeth,  yn  gystal  ag  ef  ei  hun,  yn  cael  eu  cymeryd  i 
mewn  yn  y  cyfammod.  Trwy  lafur  a  chwys  yr  ydym  ni 
yn  cael  ein  bywioliaeth,  yn  gystal  ag  Adda  ;  drain  ac  ys- 
gall  a  ddwg  y  ddaear  i  ni  fel  yntau :  ac  i'r  pridd  yr  ydym 
ni  yn  dychwelyd  fel  yntau.  G-an  hyny,  er  mai  dan  y 
rhagenw  unigol  "  ti "  y  mae  Duw  yn  dywedyd  y  pethau 
hyn  wrth  Adda,  eto  y  mae  ei  hiliogaeth  yn  cyfranogi  o'r 
pethau  yn  gystal  ag  ef  ei  hun  ;  a  chan  ein  bod  yn  gweled 
eu  bod  yn  cyfranogi  o'r  gosbedigaeth,  rhaid  i  ni  bender- 
fynu  eu  bod  yn  cyfranogi  o'r  bai ;  neu  roddi  yn  siars  ein 
Gwneuthurwr  yr  hyn  y  mae  ei  enaid  yn  gasâu.  "  Y  neb 
a  gyfiawnhao  y  drygionus,  ac  a  gondemnio  y  gwirion, 
ffiaidd  gan  yr  Arglwydd  ydynt  ill  dau."  Diar.  xyü.  15. 
Felly  yr  oedd  yr  Arglwydd  yn  delio  âg  Adda  yn  y  cyfam- 
mod  gweithredoedd,  nid  fel  person  unigol,  ond  fel  cyn- 
nrychiolwyr  ei  holl  hiliogaeth. 

Gwran.  Onid  yw  dynion  yn  pechu  digon  yn  eu  person- 
au  eu  hunain,  i  dynu  yr  holl  ddrygau  yna  am  eu  penau  ? 


Y  CYFRIFIAD. 


63 


Yr  wyf  yn  synu  fod  yn  rhaid  i  fy  nghyfaill  fyned  can  bell- 
ed  a  phechod  Adda  i  chwilio  am  achos  o1r  llafur  a'r  gofid. 
iau  ag  y  mae  dynion  ynddynt,  a  digon  o  bechodau,  can 
waethed  a'r  pechod  hwnw,  yn  cael  eu  cyflawni  bob  dydd 
ganddynt  hwy  eu  hunain  ? 

Preg.  Digon  gwir  fod  dynion  yn  pechu  bob  dydd  ddigon 
i  dynu  melldith  arnynt  eu  hunain.  Ond  y  mae  y  Beibl 
fyth  ar  eich  ífordd  i  ddywedyd  mai  y  pechodau  hyn  yw  yr 
achos  o'r  llafur  a'r  blinder  y  mae  dynion  ynddynt  am  eu 
bara  beunyddiol ;  ac  o  fod  y  ddaear  yn  dwyn  drain  a  tnieri, 
yn  lle  llysiau  cymhwys,  &c. 

Gwrayi.  Pa  bennod  ?    Pa  adnod  ? 

Preg.  Gen.  iii.  17 — 19 :  "Àm  wrando  o  honot  ar  lais  dy 
wraig,  a  bwyta  o'rpren  am  yr  hwn  y  gorchymynaswn  i  ti, 
gan  ddy wedyd,  Na  fwyta  o  hono :  melldigedig  fydd  y  ddaear 
oth  achos  di :  trwy  lafur  y  bwytâi  o  honi  holl  ddyddiau  dy 
einioes.  Drain  hefyd  ac  ysgall  a  ddwg  hi  i  ti ;  a  llysiau  y 
ddaear  a  fwytâi  di.  Trwy  chwys  dy  wyneb  y  bwytâi  fara, 
hyd  pan  ddy welech  i'r  ddaear ;  oblegid  o  honi  y'th  gymer- 
wyd  ;  canys  pridd  wyt  ti,  ac  i'r  pridd  y  dychweli."  Y  mae  j 
llafur  blin  yma  a  roddes  Duw  ar  feibion  dynion  i  ymguro 
ynddo,  i'w  weled  ar  bawb  yn  mhob  gwlad  ac  oes ;  a  dyma 
yr  am,  neu  yr  achos  o  hono,  yn  cael  ei  ddangos,  mewn 
geiriau  eglur,  gan  Dduw  ei  hun  :  "  Am  wrando  o  honot  ar 
lais  dy  wraig,  a  bwyta  o'r  pren,"  <fcc. 

Gwran.  jSTid  wyf  yn  deall  fod  y  Beibl  yn  son  dim  am 
gyfrifiad  pechod  Adda  i'w  hiliogaeth. 

Preg.  Chwi  a  addefwch  fod  y  Beibl  yn  dangos  llawer  o 
bethau,  a'r  na  thrinir  dan  yr  enwau  sydd  genym  ni  arnynt, 
megys  y  ddeddf  foesol,  y  ddeddf  seremoniol,  &c.  Felly, 
er  nad  yw  yr  ymadrodd  eyfrifiad  pechod  Adda  i'w  hiliog- 
aeth,  yn  cael  ei  arfer,  eto  y  mae  yn  ddigon  i'n  pwrpas  ni, 
os  ydy  w  y  peth  yn  cael  ei  ddangos,  dan  ba  enw  bynag,  neu 
â  pha  ymadrodd  bynajj. 


64  Y  PREGETHWR  A*R  GWRANüAWR. 

Gwran.  Pa  adnod  sydd  yn  dangos,  ynte,  yn  uniongyrchol, 
fod  pechod  Adda  yn  cael  ei  gyfrif  i'w  hiliogaeth? 

Preg.  Rhuf.  v.  12:  "  Trwy  un  dyn  y  daeth  pechod  i'r 
byd,  a  marwolaeth  trwy  bechod  ;  ac  felly  yr  aeth  marwol- 
aeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a  phechu  o  bawb."  Dywed 
y  beirniaid  y  gellid  cyfìeithu  diwedd  yr  adnod  "  yn  yr  hwn 
y  pechodd  pawb."  Ac  os  pechodd  pawb  yn  Adda,  y  mae 
yn  rhaid  fod  pechod  Adda  yn  bechod  i  bawb. 

Gwran.  Efallai  na  waeth  i  ni  gyineryd  y  cyfieithad 
cyífredin  o'r  geiriau,  sef,  mai  "  felly  yr  aeth  rnarwolaeth  ar 
bob  dyn,  yn  gymaint  a  phechu  o  bawb. 

Preg.  Purion.  Y  maent  rnor  benderfynol  ar  y  mater  y 
naill  ffordd  a'r  llall.  Tn  ol  y  cyfìeithad  cyffredin,  y  rhe- 
swm  aoi  fynediad  marwolaeth  ar  bob  dyn  y w,  "  yn  gymaint 
a  phechu  o  bawb."  îíi  raid  i  niU  ddywedyd  wrthyeh  fod 
miloedd  o  ddynolryw  yn  meirw  heb  bechu  dim  yn  eu  per- 
sonau  eu  hunain,  sef  babanod:  a  chan  mai  pechod  yw  yr 
achos  o  farwolaeth  yn  mhawb,  a  bod  babanod  yn  meirw, 
y  mae  yn  rhaid  fod  babanod,  mewn  rhyw  ystyr,  wedi 
pechu ;  a  gofynaf,  yn  mha  ystyr  y  gall  babanod  fod  wedi 
pechu,  heblaw  yn  eu  pen-cyfammodwr  Adda?  Xeu  pa 
bechod  a  all  fod  yn  cael  ei  gyfrif  iddynt  hwy,  os  nad  pech- 
od  cyntaf  Adda  ? 

Gwran.  Dyna  ryw  air  anystwy th  iawn  eto,  "  Pen-cyfam- 
modwr."  Pa  beth,  atolwg,  yd^^ch  yn  ei  feddwl  wrth  y 
fath  air? 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  yr  hyn  a  olygai  ^íiltwn  Fardd, 
pan  yn  tybied  y  Tad  yn  cyfarch  y  Mab  }rn  y  geiriau  can- 
lynol : — 

 Yn  lle  Addaf  bydd 

Yn  ben  dynolion,  i  Addaf  er  yn  fab. 
Mal  ynddò  ef  y  ti'engant  ddynion  oll. 
Efelly.  mal  ail  ■wreiddyD,  ynot  ti 
Adferir  y  eynnifer  ag  a  fydd 
Adferawl ;  hebot  neb.    Èi  fai  a  wna 
Yn  euawg  ei  holl  feibion.-— Coll  Gwtnfa. 


Y  CÝFRIFIAD. 


65 


Wrth  alw  Adda  yn  ben-cyfammodwr  y  meddyliaf  yr  un 
peth  ag  oedd  yr  apostol  hefyd  yn  ei  feddwl  wrth  alw  Adda 
"  y  dyn  cyntaf,"  a  Christ  "  yr  ail  ddyn,  a'r  Adda  diwedd- 
af.    Ni  allai  neb  ond  Cain  fod  yn  ail  ddyn  o  Adda  mewn 
ystyr  natnriol.    Ond  Crist  yw  yr  ail  ddyn  i  fod  mewn  sef- 
yllfa  gyffelyb  i  Adda,  sef  yn  Ben-cyfammodwr  i  gynnrych- 
ioli  eraill  mewn  cyfammod  am  fywyd.    Yn  yr  ystyr  yma, 
y  mae  Adda  a  Christ  yn  ddau  ddyn  na  bu  erioed,  ac  na 
bydd  byth,  eu  cyffelyb.    Megys  yroedd  ei  holl  had  natur- 
iol  yn  cael  eu  cynnrychioli  yn  Adda,  fel  eu  pen-cyfammod- 
wr,  pan  yn  anufuddhau  ;  felly  yr  oedd  ei  holl  had  ysbrydol 
(sef  yr  holl  rai  a  gedwir)  yn  cael  eu  cynnrychioli  yn  ÎTghrist, 
fel  eu  pen-cyfammodwr  hwythau,  pan  yn  ufuddhau.  /'Felly 
ran  hyny,  megys  trwy  gamwedd  un  y  daeth  barn  ar  bob 
dyn  i  gondemniad;   felly  hefyd  trwy  gyflawnder  un  y 
daeth  dawn  ar  bob  dyn  i  gyfiawnhad  bywyd.  Oblegid 
megys  trwy  anufudd-dod  un  dyn  y  gwnaethpwyd  llawer 
yn  bechaduriaid  ;  felly  trwy  ufudd-dod  un  y  gwneir  llawer 
yn  gyfiawn,"  Rhuf.  v.  18,  19.    Felly  nid  oedd  anufudd-dod 
y  naill,  nac  ufudd-dod  y  llall,  yn  dybenu  ynddo  ef  ei  hun, 
ond  yr  oedd  i  gael  ei  gyfrif  i'r  holl  bersonau  a  gynnrych- 
iolid  ganddo. 

Gwran.  Ond,  ystyriwch  chwi,  y  mae  pechod  yn  myned 
am  gosbedigaeth  yn  fynych  yn  y  Beibl.  A  phan  ddy wedir 
mai  trwy  "  anufudd-dod  un  y  gwnaethpwyd  llawer  yn 
bechaduriaid,"  dichon  nad  yw  yr  apostol  yn  golygu  fod 
pechod  Adda  yn  cael  ei  gyfrif  i  ni,  ond  einbod  ni  wedi  bod 
yn  agored  i'r  gosbedigaeth  a  ganlynodd  ei  bechod  ef. 

Preg.  Yn  ol  yr  esboniad  yna  ar  y  gair  pechod  yn  y  ben- 
nod  dan  sylw,  y  mae  ymresymiad  yr  apostol  yn  adnod  12, 
yn  rhedeg  fel  hyn :  Felly  yr  aeth  marwolaeth  ar  bob  dyn, 
yn  gymaint  a  bod  pawb  wedi  myned  yn  agored  i  gosb. 
Neu,  felly  y  mae  pawb  wedi  myned  yn  agored  i  gosb,  yn 
gymaint  a  bod  pawb  wedi  myned  yn  agored  i  gosb.  Mewn 
5 


66  ¥  PREGETHTTR  a'r  GTTRANDATTR. 


difrif,  a  fuasai  y  fatli  yinresyniiad  yn  deilwng  p  ddysgybl 
Gamalìel  ì  lieb  son  am  apostol  Iesu  Grist.  îud  wyf  yn 
gwadu  fod  y  gair  pechod  yn  cael  ei  arfer  weithiau  yn  y 
Beibl  am  gosbedigaeth ;  ond  byddai  cysylltu  y  fath  feddwl 
â'r  gair,  yn  yr  adnodau  dan  sylw,  yn  gwneyd  ymresymîad 
yr  apostol  yn  un  pentwr  o  eiriau  heb  ddim  synwyr  iddynt. 
Gwel  Herv€ìfs  Tìieron  and  Apasio,  Dial.  Y. 

Gricran.  Mewn  difrif  eto,  a  ydych  yn  meddwl  fod  pechod 
yn  eael  ei  gyfrif,  ac  o  ganlyniad  fod  cosbedigaeth  dragy- 
wyddol  yn  rhwym,  i'r  babanod  gwirion  sydd  yn  myned  o'r 
byd  heb  gyflawni  cymaint  ag  un  pechod  ? 

Prey.  ]S"id  yw  yn  perthyn  yn  uniongyrchol  i'r  pwynt  i 
mi  fyned  i  ddwyn  yn  mlaen  fy  rhesymau  tros  achubiaeth 
y  rhai  sydd  yn  meirw  yn  eu  babandod.  Ond  anturiaf 
ddyweyd  na  ddatguddiodd  Duw  un  ffordd  i  gadw  dynion, 
hen  nac  ieuainc,  ond  trwy  faddeuant ;  ac  y  mae  maddeuant 
bob  amser  yn  rhag-dybied  trosedd.  Gan  hyny,  pan  y 
mae  babanod  yn  cael  eu  cadw,  y  maentyn  cael  hyny  trwy 
faddeuant;  ac  os  felly,  rhaid  fod  y  maddeuant  hwnw  yn 
eu  cael  yn  droseddwyr ;  a'r  unig  drosedd  y  gallant  fod  yn 
euog  o  hono  yw  pechod  Adda.  Hefyd,  pan  ydych  yn 
gweled  y  baban  yn  marw,  sef  jn  derbyn  rhan  o  gyfîog 
pechod,  rhaidi  chwi  benderfynu  y  cyfriflr  pechod  iddo,  neu 
fod  Rhagluniaeth  yn  ymddwyn  yn  annghyfiawn  tuag  ato. 

Yn  gytunol  â'r  golygiad  hwn  y  mae  adnod  14,  o'r  ben- 
nod  a  enwais.  "  Eithr  teyrnasodd  marwolaeth  o  Adda 
hyd  Moses,  ie,  arnynt  hwy,  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  cy- 
fîelybiaeth  camwedd  Adda." 

Gwran.  Y  mae  yn  wir  y  byddai  yr  hen  bobl  yn  dyweyd 
fod  y  geiriau  yna  yn  cyfeirio  at  fabanod,  ond  yr  ydys  yn 
awr  yn  gweled  yn  mhellach,  sef  nad  babanod  y  mae  jy 
apostol  yn  ei  feddwl  wrth  "  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  ey- 
ffelybiaeth  camwedd  Adda,"ond  y  rhai  heb  bechu  yn  erbyn 
"un  ddeddf  gyhoeddedig,  neu  orchymyn  pendant,  fel  j 


Y  CYFRIFIAB, 


6Ÿ 


gwnaeth  Adda  ;  ac  felly  yr  oedd  holl  ddynolryw  o  Adda 
hyd  Moses. 

Preg.  Po  fwyaf  a  feddyliwyf  am  y  geiriau,  cadamaf  yn 
y  byd  y w  fy  meddwl  o  blaid  esboniad  yr  hen  bobl  arnynt. 
"  M  welaf,"  medd  y  President  Edwards,  wrth  sylwi  ar  yr 
adood  hon,  yn  ei  draethawd  rhagorol  ar  bechod  gwreiddiol, 
"  NÌ  welaf  un  rheswm  i  fod  yn  anfoddlon  i'r  esboniad  cy- 
ffredin  ar  y  geiriau,  sef  mai  babanod  a  feddylir  wrth  *  y 
rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda/  y 
rhai,  er  yn  wir  eu  bod  wedi  pechu  yn  Adda,  eto  ni  phech- 
asant  erioed  fel  y  gwnaeth  Adda,  trwy  droseddu  yn  weith- 
redol  yn  eu  personau  eu  hunain ;  oddyeithr  fod  yr  esboniad 
hwn  yn  rhy  hen  a  chyffredin."  Cymerai  ormod  o  amser 
yn  bresennol  i  mi  fyned  i  ddarllen  holl  sylwadau  y  Presi- 
dent  ar  y  geiriau ;  ond  os  cymerwch  chwi  y  drafferth  i 
wneyd  hyny,  yr  wyf  yn  meddwl  y  cewch  eich  argyhoeddi 
mai  yr  hen  esboniad  yw  y  goreu.  Rhoddaf  fenthyg  y  llyfr 
i  chwi,  os  gwnewch,  yn  laf,  Ei  ddarllen  ;  2il,  Ei  gadw  yn 
lân;  ac  yn  3ydd,  Ei  ddychwelyd  o  hyn  i  ben  tair  wythnos. 

Gwran.  Diolch  yn  fawr  i  chwi.  Ond  pe  dygwyddwn  ei 
gadw  am  íìs  gallai  na  fyddech  yn  anfoddlon  iawn  ;  canys 
nid  llawer  o  amser  darllen  sydd  genyf;  ac  y  mae  y  gwr 
hwnw  yn  ysgrifenu  mor  athronyddol,  fel  nad  wrth  ryw 
redeg  o  ddarllen  y  gellir  deall  ei  feddwl. 

Preg.  Purion.  Ond  gadewch  i  mi  ddarllen  alleiriad  y 
President  o'r  adnod  sydd  dan  ein  sylw. 

"  Ond  fod  pechod  yn  cael  ei  gyfrif  y  pryd  hwnw,  a  bo  d 
dynion  yn  cael  eu  hystyried  gan  eu  Barnwr  yn  bechadur- 
iaid,  trwy  euogrwydd  a  llygredigaeth  tarddedig  oddiwrth 
Adda,  ac  yn  gondemniedig  am  bechod  i  farwolaeth,  yr  hyn 
y  w  priodol  gosbedigaeth  pechod,  y  mae  genym  brawf  eglur  't 
oblegid  y  mae  yn  amlwg  fod  holl  ddynolry w,  yn  ystod  yr 
holl  amser  cyn  deddf  Moses,  yn  ddarostyngedig  i'r  farwol- 
aeth  dymhorol  hono  ag  sydd  yn  arweiniad  gweledig  i 


68 


■Ÿ  PRËGETHWR  A*R  GWRANDÁWE. 


mewn  i,  ac  yn  ddelw  o'r  dinystr  llwyr  ag  y  mae  pechod  yn 
ei  haeddu ;  ie,  heb  adael  y  babanod  allan,  y  rhai  na  allent 
fod  yn  bechaduriaid  mewn  un  ffordd  arall  ond  trwy  rin- 
wedd  trosedd  Adda,  oblegid  na  phechasant  erioed  yn 
weithredol,  yn  eu  personau  eu  hunain,  fel  y  gwnaeth  Adda  ; 
ac  nas  gallent  y  pryd  hyny  gael  eu  halogi  trwy  ddeddf 
Moses,  fel  rhai  dienwaededig,  neu  rai  wedi  eu  geni  o  rieni 
dienwaededig." 

Ond  gadeweh  i  ni  adael  pob  alleiriad  heibio,  ac  edrych 
ar  y  geiriau  fel  y  maent  yn  ein  Beiblau  ni.  Y  mae  yr 
ymadrodd,  "Arnynt  hwy  y  rhai  ni  phechasant,"  &c,  yn 
dangos  yn  eglur,  dybygwn  i,  fod  yr  apostol  yn  gol}Tgu 
rhy w  rai,  ac  nid  pawb,  o  ddynolry w  o  Adda  hyd  Moses : 
ond  yr  oedd  pawb  y  pryd  hwnw  heb  bechu  yn  erbyn  yr 
tm  ddeddf  gyhoeddedig,  neu  orchÿmyn  pendant ;  ac  felly, 
yn  y  golygiad  hwnw,  yr  oedd  pawb  heb  "  bechu  yn  ol  cy- 
ffelybiaeth  camwedd  Adda."  Yn  awr,  gofynaf,  Pa  synwyr 
a  fuasai  i'r  apostol  son  am  rai  yn  dal  y  cymeriad  hwnw, 
pan  yr  oedd  yn  amlwg  fod  pawb  yn  dal  yr  un  cymeriad  ? 
Ond  golygwch  mai  rhai  heb  bechu  yn  weithredol,  yn  eu 
personau  eu  hunain,  y  mae  yr  apostol  yn  ei  feddwl,  a  chwi 
a  gewch  y  synwyr  yn  eglur,  oblegid  y  mae  babanod,  a  neb 
ond  babanod  yn  y  golygiad  hwn,  heb  bechu  yn  ol  eyffelyb- 
iaeth  camwedd  Adda. 

Yn  awr,  nid  wyf  yn  cofio  am  ddim  ond  dau  olygiad,  yn 
mha  rai  y  mae  y  Beibl  yn  dy  weyd  fod  dynion  yn  gyffelyb 
i  Adda:  sef  fel  y  maent  yn  cael  eu  geni  ar  ei  ddelw;  ac 
hefydfel  y  maentyn  pechu  yn  eu  personau  eu  hunain,  trwy 
dori  cyfammod  neu  ddeddf  Duw.  Y  mae  pawb  fel  Adda 
yn  y  golygiad  cyntaf,  ond  nid  yw  babanod  yn  gyffelyb 
iddo  yn  y  golygiad  olaf;  y  maent  hwy  yn  cael  eu  bôd  ar 
ddelw  Adda,  ond  nid  ydynt  yn  pechu  yn  ol  cyffelybiaeth 
camwedd  Adda. 

Gwran.  Y  mae  marwolaeth  wedi  teyrnasu  ar  fabanod  o 


Y  CYFRIFIAD. 


69 


Moses  liyd  heddyw,  yn  gystal  ag  o  Adda  hyd  Moses.  Yn 
awr,  os  babanod  a  feddylir  wrth  "  y  rhai  ni  phechasant  yn 
ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda,"  paham  y  sonir  am  yr 
amser  "  o  Adda  hyd  Moses,"  mwy  na  rhyw  amser  arall  ? 

Preg.  G-ellir  dyweyd  yr  un  modd,  fod  marwolaeth  wedi 
teyrnasu  o  Moses  hyd  heddyw  ar  y  rhai  ni  phechasant  yn 
erbyn  deddf  gyhoeddedig  neu  orchymyn  pendant,  yn  gystal 
ag  ar  fabanod,  sef  ar  y  paganiaid,  y  rhai  ni  chawsant  ddeddf 
gyhoeddedig  na  gorchymyn  pendant  gan  eu  Creawdwr,  i 
allu  pechu  yn  ei  erbyn.  Felly  nid  yw  eich  golygiad  chwi 
ar  "  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  eyífelybiaeth  camwedd 
Adda,"  yn  rhoddi  dim  gwell  mantais  i  ateb  y  cwestiwn  yna, 
na'r  eiddof  finau.  Yr  wyf  yn  dywedyd  cymaint  a  hyna, 
nid  i  daflu  y  peth  i  ffwrdd,  ond  i  ddangos  nad  ydyw  yr 
anhawsdra  (os  oes  anhawsdra)  i  ateb  eich  gofyniad,  yn 
cymylu  dim  ar  yr  hen  esboniad  mwy  nag  ar  y  newydd. 
Bellaeh  at  y  cwestiwn. 

Gwedi  i'r  apostol  osod  i  lawr,  yn  adnod  12,  mai  trwy  un 
dyn  y  daeth  pechod  a  marwolaeth  i'r  byd,  a  bod  pawb 
wedi  pechu  yn  mhechod  yr  un  dyn  hwnw,  sef  yw  hyny,  fod 
pawb  yn  bechaduriaid  yn  Adda ;  y  mae  yn  yr  adnod  dan 
sylw,  yn  nghyd  a'r  adnod  flaenorol,  dybygid,  yn  profì  y 
peth  trwy  ddangos  fod  dynion  yn  droseddwyr,  nid  yn  unig 
o  gyfraith  Sinai,  ond  hefyd  o  ddeddf  Eden,  oblegid  fod 
marwolaeth  wedi  teyrnasu  o  "  Adda  hyd  Moses,"  yn  gystal 
ag  wedi  Moses.  Ac  er  y  gellid  dadlu  fod  troseddu  deddf 
eu  natur  yn  ddigon  i  ddwyn  marwolaeth  ar  bobl  mewn 
oedran,  ae  y  gallai  y  cyfryw  fod  yn  gyífelyb  i  Adda  yn  eu 
cosbedigaeth,  am  eu  bod  yn  gyffelyb  iddo  yn  eu  gwaith  yn 
pechu;  eto  gan  fod  marwolaeth  wedi  teyrnasu  ar  fyrdd- 
iynau  o  fabanod,  "  y  rhai  ni  phechasant  yn  ol  cyffelybiaeth 
camwedd  Adda,"  hyny  yw,  yn  eu  personau  eu  hunain,  y 
mae  yn  rhaid  fod  y  pechod  ag  y  bygythasid  marwolaeth 
yn  gosb  am  dano,  sef  pechod  Adda,  yn  cael  ei  gyfrif  iddynt 


10 


Y  PREGETHWR  A*R  GrẀRANDÀWR. 


hwy.  Àc  os  ydy w  y  babanod  dan  gyfrifiad  o  bechod  Àdda » 
y  mae  yn  rhaid  fod  pawb  felly  wrth  naturiaeth,  canys  y 
mae  pawb,  ond  Adda,  yn  fabanod  cyn  bod  yn  ddim  arall. 

Efallai  hefyd  fod  yn  yr  ymadrodd,  "  0  Adda  hyd  Moses," 
gyfeiriad  at  y  Cosbedigaethau  trymion  a  dywalltwyd  ar 
ddynion  yn  yr  ysbaid  hwnw  o  amser ;  yn  enwedig  y  diluw 
a  foddodd  yr  hen  fyd,  a'r  brwmstan  a*r  tân  a  losgodd  Sodom 
a  Gomorra,  yn  mha  rai  y  teyrnasodd  marwolaeth  ar  ryw 
fyrddiynau  o  ddynolry w  ar  unwaith,  ac  yn  eu  plith  filoedd 
o  fabanod. 

Y  mae  gwaith  Abraham  yn  eiriol,  a'r  Argîwydd  yn  ei 
ateb,  yn  achos  Sodoma,  yn  eglurhad  penderfynol  ar  ŷ  mater 
yr  ydym  yn  ýmddyddan  yn  ei  gylch,  sef  bod  babanod  yn 
cael  eu  cyfrif  yn  becbaduriaid.  "Àbraham  hefyd  a  nesa- 
odd  ac  a  ddywedodd,  À  ddyfethi  di  y  cyfiawn  hefyd  yn 
nghyd  a'r  annuwiol?  Ond  odid  ymae  deg  a  deugain  o  rai 
cyfìawn  yn  y  ddinas  ;  a  ddyfethi  di  hwynt  hefyd,  ac  ní 
arbedi  y  lle  er  mwyn  y  deg  a  deugain  cyfiawn  sydd  o'i 
mewn  hi  ì  IS'a  byddo  i  ti  wneuthur  y  cyfryw  beth,  gan  ladd 
y  cyfiawn  gyda'r  annuwiol,  fel  y  byddo  y  cyfìawn  megys 
yr  annuwiol :  na  byddo  hyny  i  ti.  Oni  wna  barnydd  yr 
holl  ddaear  farn  ?  A  dywedodd  yr  Arglwydd,  Os  caf  fî 
yn  Sodoma  ddeg  a  deugain  yn  gyfìawn  o  fewn  y  ddinas,  mi 
a  arbedaf  yr  holl  fangre  er  eu  mwyn  hwynt."  Yn  awr, 
sylwch,  pe  buasai  yr  holl  fabanod  yn  gyfìawn,  y  mae  yn 
ddiddadl  y  buasai  llawer  deg  a  deugain  o  rai  cyfìawn  yn 
Sodoma,  ac  felly  buasai  yr  holl  fangre  yn  cael  eu  harbed 
er  eu  mwyn  ;  ond  gan  mai  dinystrio  Sodoma  a  Gomorra  a 
wnaed,  y  mae  yn  amlwg  fod  Barnydd  yr  holl  ddaear  yn? 
cyfrif  babanod  fel  eraill  yn  bechaduriaid. 

Gwran.  Nid  rhaid  myned  can  belled  a  phechod  Adda  i 
chwilio  am  yr  achos  o  ddinystr  Sodoma.  Yr  oedd  pechod- 
au  y  Sodomiaid  eu  hunain  yn  ddigon  i  dynu  dinystr  arnynt 
hwy  a'u  babanod. 


Ŷ  CYFRIFIAD. 


71 


Preg.  O'r  goreu.  Dyna  roddi  i  fyny  y  prif  gwestiwn  ar 
unwaith,  sef  fod  pecíiodau  y  naill  ddyn,  mewn  rhyw  am- 
gylchiadau,  yn  cael  eu  cyfrif  i  ddyn  arall,  er  ei  rwymo  i 
gbsb.  Y  gwahaniaeth  rhyngom  bellach,  mi  feddyliwn,  y  w, 
eich  bod  chwi  yn  barnu  mai  pechodau  y  Sodomiaid  eu 
hunain  oedd  unig  achos  eu  dinystr  hwy  a'u  babanod,  a 
minau  yn  tybied  fod  pechod  Adda  yn  achos  o'r  cwbl.  Yn 
wir,  yr  wyf  yn  meddwl  ein  bod  yn  bnr  agos  at  ein  gilydd 
ar  y  pen  hwn,  canys  yr  wyf  fì  yn  golygu,  fel  chwithau, 
mai  eu  pechodau  eu  hunain  oedd  yr  achos  uniongyrchol  o 
farwolaeth  y  rhieni  a'r  babanod  :  ond  ai  nid  pechod  Adda 
yw  yr  achos  o  fod  dynion  yn  cael  eu  goddef  i  syrthio  i 
bechodau  ag  sydd  yn  tynu  dinystr  arnynt  hwy  a'u  plant? 

Gwran.  Nid  wyf  yn  dywedyd,  nac  yn  meddwl,  mai  pech- 
odau  y  rhieni  oedd  yr  unig  achos  o  ddinystr  babanod 
Sodoma.  Yr  oedd  y  fath  had  llygredig  yn  eu  natur  hwÿ 
eu  hunain,  fel,  yn  ol  pob  tebygolrwydd,  pe  cawsent  eu 
harbed,  y  buasent  can  waethed  a'u  rhieni. 

Preg.  Ond  paham,  atolwg,  y  cawsant  eu  bôd  yn  ngafael 
y  fath  lygredigaeth? 

Gwran.  Peidiwch  chwi  a  gwasgu  ar  fy  ngwynt  i,  fel  yna 
hefyd.  Prin  y  goddefech  i  mi  ofyn  paham,  na  pha  fodd, 
am  ddim:  ond  yn  awr  dyma  chwi  eich  hunan  yn  dyfod  i'r 
un  peth. 

JPreg.  Begió'ch  pardwn,  fy  nghyfaill.  Y  peth  yr  oeddwn 
yn  ei  feio  oedd,  nid  fod  dyn  yn  defnyddio  ei  reswm  i  chwilio 
i  mewn  i  bethau,  ond  bod  dyn  yn  gadael  pob  peth  heb  ei 
benderfynu  nes  iddo  ef  allael  amgyffred  yr  holl  am  SLỲmodd 
yn  mherthynas  iddo.  Yr  wyf  yn  dyweyd  eto,  mai  y  peth 
cyntaf  sydd  genym  i'w  wneyd  â  phob  pwngc  mewn  duwin- 
yddiaeth,  y w  chwilio  a  ydyw  yn  Ysgrythyrol ;  os  ceir  ei 
fod,  y  peth  nesaf  yw  ei  gredu ;  a'r  trydydd  peth  a  ddylem 
ei  wneyd,  yw  defnyddio  pob  moddion  cyfreithlon  i  gael 
allan  y  rheswm  am  y  peth.    Ië,  pan  y  mae  y  Beibl  yn 


:r2 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


dangos  rheswni  am  unrhyw  beth,  y  mae  yn  bechod  i  ninau 
fod  yn  ddifater  am-ei  wybod. 

Gwran.  Wel,  a  ydy  w  y  Beibl  yn  dangos  yr  achos  paham 
y  mae  pob  dyn  yn  dyfod  i'r  byd  yn  llygredig  ? 

Preg.  Ydyw,  a  hyny  mewn  geiriau  eglur.  Tn  adnod 
19  o'r  bennod  a  enwais  o'r  blaen,  y  darllenwn  ni  mai  "  trwy 
anufndd-dod  un  y  gwnaethpwyd  llawer  yn  bechaduriaid." 
Dilynwch  holl  ddrygau,  holl  bechodau,  yn  nghyda  ìíygr- 
edigaeth  y  natur  ddynol  i'r  achosion  uniongyrchol  o  honynt, 
a  dilynwch  yr  achosion  hyny  drachefn  i'r  achosion  o  honynt 
hwythau,  &c,  a  chewch  weled  fod  y  cwbl  yn  tyfu  ar  yr  un 
gwreiddyn  rnawr,  sef,  "  camwedd  un."  Y  mae  pechodaa  y 
rhieDÌ,  halogrwydd  matur^  y  babanod,  yn  nghyda'r  holl 
ddrygau  sydd  yn  dilyn,  yn  cyfarfod  yn  yr  un  peth  fel  yr 
achos  gwreiddiol  o  honynt,  sef,  "  anufudd-dod  un  dyn." 

Ond  y  mae  genyf  un  sylw  eto  i'w  wneyd  cyn  gadael  y 
gair,  "Teyrnasodd  marwolaeth,  ie,  arnynt  hwy,"  &c.  Y  mae 
honiad  yr  apostol  o'r  peth  yn  y  geiriau,  "îé,  amynt  hwy" 
yn  dangos,  allan  o  bob  dadl,  ei  fod  yn  golygu  rhyw  rai'a 
ddylasent,  yn  ol  golygiadau  dynol,  fod  yn  rhydd  oddiwrth 
lywodraeth  marwolaeth.  Ond  pan  ddarllenom  hanes  boddi 
y  cawri  annuwiol,  a  llosgi  y  Sodomiaid  aflan,  nid  ydys  yn 
rhyfeddu  iddynt  gyfarfod  â'r  farn,nac  yn  meddwl  y  dylas- 
ent  ddiangc  yn  ddigosb.  Sithr  pan  edrychom  ar  y  baban 
truan  yn  cael  ei  ddirdynu  gan  angeu,  onid  yw  yn  naturiol 
i'r  cwestiwn,  "Pwy  a  bechodd?"  godi  yn  ein  meddyliau? 
Oblegid  dyma  farwolaeth  yn  teyrnasu,  "  ie,  arnynt  hwy" 
na  wnaethant  un  peehod  yn  eu  personau  eu  hunain  :  "  ie, 
arnynt  hioy"  na  ddywedasant,  ac  na  feddyliasant  yn  bech- 
adurus.  "  Ie,  arnynt  hwy  F  Y  mae  marwolaeth  babanod 
wedi  dyrysu  holl  wadwyr  pechod  gwreiddiol,  yn  eu  hym- 
resymiadau,  o  ddyddiau  Morgan,  yr  heretic,  hyd  y  dydd 
hwn.  Rhai  yn  haeru  mai  dyled  natur,  ac  nad  cosb  am 
bechod,  y w  angeu  naturiol ;  ond  y  mae  hyny  yn  wrth? 


T  CYFRIFIAD. 


73 


ddywediad  noetli  i'r  Beibl.  Dywed  eraill  y  gwneir  iawn 
(amends)  i'r  babanod,  mewn  byd  arall,  am  eu  poenau  yn  y 
byd  hwn.  Ond  y  mae  hyn  cystal  a  honi  fod  y  Bôd  Mawr 
yn  gwneyd  cam  â  hwynt.  Caniatewch  yn  unig  mai  "  cyf- 
log  pechod  yw  marwolaeth,"  a  bydd  yn  anmhosibl  byth 
rhoddi  un  rheswm  teg  am  farwolaeth  babanod,  heb  addef 
cyfrifìad  o  bechod  Adda  i'w  holl  hiliogaeth. 

Ond  pe  caniateid  mai  rhai  heb  droseddu  un  gyfraith  gy- 
hoeddeclig,  neu  orchymyn  pendant,  yw  "y  rhai  ni  phechas- 
ant  yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda,"  pa  beth  well  a 
fyddech  ? 

Gwran,  Gallwn  osgoi  yr  hen  opiniwn  o  fod  un  pechod 
yn  cael  ei  gyfrif  i  lawer;  oblegid  yr  oedd  gan  bobl 
mewn  oed,  cyn  yn  gystal  ag  wedi  cyhoeddiad  y  ddeddf, 
ddigon  o  bechodau  i  farw  o'u  plegid,  heb  iddynt  fod  dan 
gyfrifìad  o  bechod  Adda. 

Preg.  O  ran  y  pwynt  mewn  dadl,  y  mae  pob  un  o'r  ddau 
esboniad  yn  ein  dwyn  i'r  un  penderfyniad.  Oblegid  os 
ydyw  marwolaeth  dyniou  yn  profì  fod  pechod  yn  cael  ei 
gyfrif  i  rai,  paham  nad  ydyw  yn  profi  ei  fod  yn  cael  ei  gyf- 
rif  i  bawb  ?  Os  oedd  marwolaeth  rhai  mewn  oedran  yn 
profi  eu  bod  hwy  yn  bechaduriaid,  oniraid  fod  marwolaeth 
babanod  yn  profi  eu  bod  hwythau  yn  bechaduriaid  ?  Os  nad 
yw  eu  marwolaeth  yn  profì  fod  pechod  yn  cael  ei  gyfrif  i 
fabanod,  pa  fodd  y  gall  marwolaeth  neb  brofì  fod  pechod 
yn  cael  ei  gyfrif  iddynt  ?  Ac  os  yw  babanod  yn  meirw,  a 
hwythau  heb  fod  yn  bechaduriaid,  paham  na  allai  rhai 
mewn  oedran  feirw  heb  fod  yn  bechaduriaid  ?  0  ran  y  gwir* 
ioneddyn  wir,  yr  wyf  yn  dewis  yr  hen  esboniad  Calfìnist- 
aidd  ar  y  geiriau  ;  ond  o  ran  y  mater  yr  ydym  yn  ymddy- 
ddan  yn  ei  gylch,  yr  wyf  yn  berffaith  foddlavvrn  i  chwi 
gymeryd  eich  dewis  ;  oblegid  yn  ol  y  naill  esboniad  a'r 
llall,  y  mae  yn  rhaid  fod  pechod  Adda  yn  cael  ei  gyfrif  i'w 
holl  hiliogaeth. 


ŸMDDYDDAN  VI. 


EHAN  I. 

PECHOD  GT7REIDDI0L. 

Gwrandawr.  Dyma  y  llyfr.  Diolch  i  chwi  am  ei  fen- 
thyg.  ^  . 

Pregethwr.  Pe  bai  pawb  a  fenthycai  lyfr  mor  ofalus  iV 
gadw  yn  lân,  ac  i'w  ddychwelyd  ar  yr  amser  penodol,  ag 
ydych  chwi,  ni  byddai  fawr  o  beth  gan  ddyn  roddi  ben- 
thyg,  yn  awr  a  phryd  arall.  Ond  oblegid  y  diffyg  o  hyny 
y  mae  llawer  o'm  llyfrau  i  wedi  myned  nas  gwn  i  ba  le,  ac 
eraill  wedi  eu  diwyno  a'u  dryllio,  fel,  ar  eu  dychweliad, 
prin  yr  oeddwn  yn  eu  hadnabod.  Ond  beth  meddwch 
chwi  am  y  gwaith?  sef  Ediüards  ar  Bechod  Gwreiddiol. 

Gwran.  Meddyliwn  fod  yr  awdwr  yn  ystyried  fod  dyn 
yn  greadur  rhesymawl.  Oblegid  rhaid  i'r  meddwl  a  fedro 
gynwys  a  dosbarthu  ei  frawddegau  hirion,  a  dilyn  ei  ym- 
resymiadau  manwl  a  dysgedig,  heb  eu  darllen  fwy  nag 
unwaith,  fod  yn  berchen  ar  ddeall  annghyffredin  o  gryf. 
Ai  tybied  yr  ydych  chwi  na  buasai  dull  mwy  cyffredin  o 
eirio  yn  tueddbenu  mwy  at  lesoli  y  dynol  dealu  ? 

Preg.  Yr  oeddwn  inau  yn  meddwl  rhy w  beth  yn  debyg 
ihyny  wrth  ei  ddarllen.  Ond  wrth  ystyried  fod  y  Presi- 
dent  yn  athronydd  mor  gyfarwydd  ei  hunan,  ei  fod  yn 
ysgrifenu  yn  erbyn  gwŷr  dysgedig  o  ddoctoriaid  ac  esgob- 
ion,  ac  yn  enwedig  ei  fod  yn  ymwneyd  â  gwrthddadleuon 
a  dybid  yn  philosophyddaidd,  nid  oeddwn  yn  rhyfeddu 
cymaint  fod  ei  iaith  mor  uchel. 

Gwran.  Can  belled  ag  yr  oedd  fy  meddwl  i  yn  gallael 
dosbaithu  ei  bethau,  yr  oeddwn  yn  tybied  ei  fod  yn  ym- 
resymu  yn  dêg,  ac  yn  meistroli  y  gwrthddadleuon  a  gy- 
merai  mewn  llaw.    Ond  fy  mhenderfyniad  presenol  ydyw, 


PÉCHOD  GẂREIDDIOL. 


1B 


mynit  y  ìlyfr  yn  eiddo  i  mi  fy  hun,  a  deall  ei  bethau,  pe 
costiai  i  mi  ei  ddarllen  hanner  dwsin  o  weithiau. 

Ond  gan  nad  yw  pechod  gwreiddiol  yn  air  Ysgrythyrol, 
pe  gwyddwn  na  chyfrîfech  fi  yn  ormeswr  am  gymeryd  eich 
hamser,  gofynwn,  0  ba  le  y  daeth  y  gair,  a  pha  beth  yw 
ei  ystyr  ? 

Preg.  Cyfrif  fy  nghyfaill  yn  ormeswr !  Yn  mhell  y 
byddwyf  oddiwrth  y  fath  beth.  Yn  wir;  y  mae  cael  ynv 
ddyddan  â  ffrynd  am  hanner  awr,  yn  llawer  o  adnewyddiad 
i  fy  meddwl  i,  os  nad  yn  lles  i'm  hiechyd  hefyd. 

Yr  wyf  yn  meddwl  mai  y  cyntaf  a  arferodd  y  gair 
peehod  gwreiddiol  oedd  Awstin  o  Hippo,  wrth  ddadlu  yn 
erbyn  Morgan  yr  heretic.  Cyn  hyny  yr  oedd  y  peth  yn 
cael  ei  alw  drwg  naturioì,  ac  weithiau  drwg  treftadol ;  ac  am 
fod  y  Marcioniaid  a'r  Manicheaid  yn  cymeryd  mantais  oddi- 
wrth  yr  enwau  yna  i  bleidio  yr  hen  gyfeiliornad  paganaidd 
o  fod  dwy  egwyddor  dragywyddol,  un  yn  berffaith  dda, 
a'r  llall  yn  hollol  ddrwg,  abodpob  peth  yntarddu  yn  ang- 
enrheidiol  o'r  egwyddorion  hyny  ;  dewisodd  Awstin,  ac 
eraill  ar  ei  ol,  alw  y  peth  yn  bechod  gwreiddiol. 

G-wran.  Purion.  Dyna  ddigon  ani  ddyfodiad  y  gair  i 
arferiad.  Ond  mi  feddyliwn  nad  yn  yr  un  ystyr  y  mae 
pawb  yn  ei  gymeryd.    Beth  meddwch  chwi  ? 

Preg.  Mi  feddyliwn  mai  yr  anian  bechadurus  sydd  yn 
mhob  dyn  wrth  naturiaeth,  sef  yr  hyn  a  eilw  y  Beibl,  "  Y 
cnawd — deddf  pechod — yr  hen  ddyn,"  <fcc,  oedd  Awstin^ 
y'nghyda'r  cyffredin  o  dduwinyddion  uniongred,  a  ysgrif- 
enasant  ar  y  peth,  o'i  amser  ef  hyd  yn  ddiwe  ldar,  yn  ei 
feddwl  wrth  y  gair  pechod  gwreiddiol.  Galwent  ef  felly 
am  ei  fod  yn  wreiddiolyn  natur  pob  dyn  fel  y  mae  yn  dyfod 
i'r  byd  ;  ac  hefyd  am  ei  fod  yn  wreidcìyn  ag  y  mae  pob 
gweithred  bechadurus  yn  tarddu  oddiarno.  Ond  yn  awr, 
wrth  son  am  bechod  gwreiddiol,  y  mae  llawer  yn  golygu 
nid  yn  unig  yr  halogrwydd,  ond  hefyd  yr  euogrwydd,  yn 


76  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


ngafael  â  pha  un  y  mae  pob  dyii  yn  cael  ei  fod.  Er  hyny 
y  mae  yn  ymddangos  fod  hyd  yn  ddiweddar,  bawb  ag 
oedd  yn  dal  y  naill,  yn  dal  y  llall ;  a  phawb  ag  oedd  yn 
gwadu  y  naill,  yn  gwadu  y  llall  hefyd.  Ac  yn  wir  y  mae 
y  ddau  mor  agos  gysylltiedig  â'u  gilydd,  fel  y  mae  y  rhe- 
symau  sydd  yn  profì  y  naill  yn  cadarnhau  y  llall.  ÎTid  oes 
dim  mwy  anhawsder  yn  dilyn  yr  addefiad  o'r  naill,  nag 
sydd  yn  dilyn  yr  addefiad  o'r  llall ;  na  dim  mwy  anhaws- 
der  yn  dilyn  addef  y  ddau,  nag  syàà  yn  diiyn  gwadu  y 
ddau  ;  ond  yn  holloli'r  gwrthwyneb.  À  chan  fod  yr  euog- 
rwydd  ar  haîogrwydd  â'u  gafael  yn  mhob  dyn  o'r  foment 
gyntaf  o'i  hanfodiad,  ni  welaf  ddim  anmhriodoldeb  i  gy- 
meryd  y  ddau  i  mewn  dan  yr  enw  pechod  yuireìddiol. 

Gwran.  Gadewch  i  mi  eich  deall  ar  y  pen  hwn  cyn 
myned  ddim  pellach.  Yr  ydych  yn  golygu,  dybygwn  i, 
fod  yr  hen  dduwinyddion,  er  dyddiau  Awstin,  yn  barnu 
fod  dyn  yn  halogedig  yn  dyfod  i'r  byd,  ac  mai  yr  halog- 
rwydd  hwnw  a  alwent  yn  bechod  gwreiddiol:  ond  mai 
rhai  diweddar  s}'dd  wedi  chwanegu  y  pwynt  o  gyfrifìad 
pechod  Adda,  a'i  gysylltu  â'r  pwnc  o  halogrwydd  natur- 
iol  d}^n,  dan  yr  enw  pechod  gicreiddiol. 

Preg.  T  mae  yn  ddrwg  genyf  os  nad  wyf  yn  gallu 
dyweyd  yn  ddigon  eglur  i  chwi  fy  neall. 

Er  mai  halogrwydd  y  natur  oedd  yr  hyn  a  alwai  yrhen 
dduwinyddion  yn  bechod  gwreiddiol,  eto  yr  oeddent  yndal 
j  pwngc  o  gyfrifiad  pechod  Adda  i'w  hiliogaeth,  mor  gad- 
arn  ag  y  mae  neb  yn  y  dyddiau  hyn  yn  ei  ddal.  Yr  wyf  yn 
meddwl  ibd  yn  hawdd  profi  mai  newyddbeth  yn  mhlith 
Cristionogion,  yw  fod  rhai  yn  dal  halogrwydd  gwreiddiol 
y  natur  ddynol,  ac  yn  gwadu  cyfritìad  pechod  Adda  i'w 
hiliogaeth. 

Gwran.  Byddai  yn  dda  genyf  pe  baech  yn  enwi,  mewn 
modd  byr  ac  eglur,  }-  gwahanol  olygiadau  sydd  yn  y  byd 
ar  bechod  gwreiddiol. 


PËCaOD  GWEEIDDIOL. 


11 


Preg.  1.  Un  gölygiad  yw,  ein  bod  yn  euog  a  halogedig 
yn  dyfod  i'r  byd.  Dyma  y  golygiad  a  elwir  yn  Galfinist- 
aidd:  dyma  olygiad  cyfansoddwyr  Erthyglau  a  Homiliau 
Eglwys  Loegr  ;  dyma  olygiad  Cymanfaoedd  Dort  a  West- 
minster  :  a  dyma  olygiad  y  Methodistiaid  Calfìnaidd,  yn 
ol  Erthyglau  eu  Cyffes  Ffydd.  2.  Golygiad  arall  yw, 
fod  pob  dyn  yn  dyfod  i'r  byd  yn  ìân  oddiwrth  euogrwydd 
a  halogrwydd  pechod,  fod  cymeriad  pob  dyn  yn  cael  ei 
ífurfio  yn  hollol  gan  amgylchiadau,  ac  nad  yw  pechodau 
dynion  yn  cael  eu  hachosi  gan  ddim  ag  sydd  yn  nglŷn  â'u 
natnr  yn  dyfod  i'r  byd.  Dyma  yw  golygiad  yr  Ariaid,  y 
Socinìaid,  y  Morganiaid,  a  lìawer  o  Arminiaid,  ar  y  peth. 
Nid  wyf  yn  deall  fod  dim  ond  y  ddau  olygiad  hyn  ar  y 
mater  yn  mhlith  Cristionogion  hydyn  ddiweddar.  3.  Ond 
y  mae  llawer,  yn  y  dyddiau  hyn,  yn  addef  halogrwydd 
gwreiddiol  y  natur  ddynol.  ond  yn  gwadu  cyfrifiad  o  bech- 
od  Adda  i'w  hiliogaeth.  Dyma  farn  y  rhai  a  elwir  yn 
Hopkinsaniaid  yn  America,  ac  yn  Ffwleriaid  yn  Lloegr  a 
Chymru. 

Gwran.  Yr  wyf  yn  credu  fod  dyn  yn  halogedig  o'r  bru. 
Yn  wir,  yr  wyf  yn  meddwl  y  dylai  sylwadau  y  President 
Mdwards,  yn  nechreuad  ei  Draethawd  ar  Bechod  Gwreidd- 
iol,  fod  yn  benderfyniad  ar  y  ddadl  o  berthynas  i  halog- 
rwydd  y  natur  ddynol.  Ond  eto,  yn  fymywni  chytunwn 
i  â'r  farn  Galfinistaidd,  sef  fod  dyn  yn  cael  ei  fôd  dan  gon- 
demniad  am  drosedd  a  gyflawnwyd  filoedd  o  flynyddoedd 
cyn  ei  fod,  ac  felly  o  groth  ei  fam  yn  rhwym  i  gosb.  Yr 
wyf  o  hyd  yn  methu  gweled  pa  fodd  y  cydsaif  y  fathbeth 
â  daioni  ac  uniondeb  anfeidrol  y  Creawdwr. 

Preg.  Yr  wyf  yn  ystyried  yr  hyn  a  ddywedais  wrth 
ymddyddanâ  chwi  y  tro  diweddaf  yn  ddigoni  brofi  y  peth 
i  bob  meddwl  diduedd.*  Yn  awr,  os  yw  y  peth  yn  bod, 
rhaid  ei  fod  yn  berffaith  gyson  â  daioni  ac  uniondeb  Duw, 
er  fe  allai  na  allwn  ni  amgyffred  pa  fodd. 

*  Gwel  Ymddyddan  y. 


t8  Ý  PREGÊTHWR  a'r  GWRANDAWR. 


Ond  cyn  taflu  y  golygiad  Calfinistaidd  heibio  oblegid  yr 
anhawsdra  a  enwasoch,  dymunaf  arnoch  ystyried  ai  nid 
ydyw  y  Morganiaid  a'r  Ffwleriaid  yn  cyfarfod  â'r  un  fath 
anhawsdra  ?  Dy wed  y  Calfìnist  wrthyf,  fy  mod  wedi  dy- 
fod  i'r  byd  yn  euog,,  hyny  yw,  yn  rhwym  i  gosb  dragy- 
wyddol.  Ond  dyma  y  Ffwleriaid  yn  ceisio  fy  nghysuro 
gan  ddywedyd  mai  camgymeryd  yr  oedd  y  Calfìnist,  nad 
oeddwn  i  ddim  yn  euog  yn  dyfod  f  r  byd  ;  ond  fy  mod  mor 
llygredig  fel  nad  oedd  bosibl  i  mi  beidio  â  bod  yn  euog 
mewn  byr  iawn  o  amser.  Cysur  gwan  iawn  yn  wirî 
Cais  Morgan  drachefn  fy  nghysuro,  gan  ddywedyd,  fod  y 
ddau  gyntaf  wedi  camgymeryd  yn  ddirfawr  ;  nad  oeddwn 
i  nac  euog  na  llygredig  pan  y'm  ganwyd,  eithr  fy  mod  y 
pryd  hyny  megys  papyr  gwŷn  :  ond  fod  fy  ISghreawdwr 
daionus  wedi  f}7  rhoddi  mewn  lle  mor  llawn  o  demtasiyn- 
au  a  maglau,  fel  yn  wir  nad  oedd  obaith  i  mi  ddiangc  heb 
ddyfod  yn  fuan  i  afael  llygredigaeth  ac  euogrwydd. 
Onid  priodol  fyddai  dywedyd  wrth  y  ddau,  "  Cysurwyr 
gofìdus  ydych  chwi  oll  ?"  Dywed  y  Calfinist,  T  mae  eich 
clefyd  yr  un  oed  a  chwithau.  Nac  ydyw,  medd  y  Ffwl- 
eriad,  ónd  y  mae  hadau  y  clefyd  yn  eich  cyfansoddiad,  fel 
yr  oedd  yn  rhaid  i'r  clefyd  ei  hun  ymaflyd  ynoch  pan  yn 
ieuanc  iawn.  JŸonsense  i  gyd,  medd  Morgan,  yr  ydych 
wedi  eich  geni  mewn  perffaith  iechyd,  a  chyfansoddiad 
glân  oddiwrth  ì>ob  hadau  drwg ;  ond  y  mae  yn  wir  eich 
bod  wedi  eich  rhoddi  yn  y  fath  le  heintus,  nad  oes  neb 
a  ddel  iddo  yn  diangc  heb  gael  yr  haint  yn  fuan  iawn. 
Ow,  ow,  meddaf  fìnau,  os  yw  fy  nghlefyd  i  farwolaeth,  pa 
waeth  pa  un  ai  ei  fod  yr  un  oed  a  minau,  neu  ei  fod  yn 
tarddu  o  ryw  ddiífygyn  fy  nghyfansoddiad  ;  neu,  ynte,  fy 
mod  wedi  ei  gael  trwy  heintusrwydd  y  lîe  y'm  gosodwyd 
ynddo?  Nid  yw  ddim  haws  i  mi  weled  daioni  fy  Nghre- 
awdwr  yn  y  ddau  olygiad  olaf  nag  yn  y  cyntaf.  Felly 
chwi  a  ellwch  weled  nad  ydyw  yr  anhawsdra  ddim  llai 


SAIL  Y  CYFRIFIAD. 


79 


ar  ffordd  Morganiaid  a  Ffwleriaid  nag  ydyw  ar  ífordd  y 
Calfinistiaid. 

Nid  fy  nyben,  wrth  ymresymu  fel  yna,  oedd  profi  dim  o 
blaid  y  farn  G-alfinistaidd  am  bechod  gwreiddiol,  ond  yn 
hytrach  i  ddangos  fod  y  golygiadau  Morganaidd  a  Ffwler- 
aidd  yn  hollol  mor  agored  i'ch  gwrthddadl  chwi  ag  ydyw 
y  golygîad  Calfinistaidd,  Er  prawf  o  wirionedd  yr  ath- 
rawiaeth,  ystyriwch  y  pethau  a  ddywedais  yn  ein  hym- 
ddyddan  diweddaf. 

EHAN  II. 

SAIL     Y     CYFRIFIAD,  <fe C . 

Gwran.  Wel,  y  mae  yn  ymddangos,  yn  ol  eich  golyg- 
iadau  chwi,  fod  pechod  Adda  yn  eiddo  i'w  holl  hiliog- 
aeth,  oblegid  y  cyfrifiad.  Neu,  mai  gwaith  Duw  yn  cyf* 
rif  pechod  Adda  i  ni  sydd  yn  gwneyd  y  peth  yn  eidd- 
om  ni. 

Preg.  Dyna  hi  yn  union  o  chwith  eto.  Nid  y  cyfrifiad 
yw  yr  achos  o  fod  pechod  Adda  yn  eiddom  ni;  ond  obleg- 
id  ei  fod  yn  eiddom  ni  mor  wirioneddol  a  phe  buasem  ni 
wedi  ei  gyflawni  yn  ein  personau  ein  hunain,  am  hyny  y 
mae  yn  cael  ei  gyfrîf  i  ni  gan  Dduw.  Rhoddi  annghyf- 
iawnder  yn  erbyn  Duẃ  fyddai  dywedyd  ei  fod  yn  cyfrif 
pechod  lle  nid  yw. 

Gwran.  Yn  enw  pob  synwyr  a  rheswm,  gan  nad  oedd- 
em  ni  yn  ein  personau  ein  hunain  yn  cyflawni  y  pechod 
hwnw,  os  nad  y  cyfrifiad  sydd  yn  ein  gwneyd  yn  euog,  pa 
beth  sydd  ? 

Preg.  Yr  undeb  sydd  rhyngom  ni  ag  Adda,  yn  ol  cyfan- 
soddiad  y  cyfammod  gweithredoedd. 

Gwran.  Wel,  onid  y  Creawdwr  a  gyfansoddodd  yr  un- 
debhwnw?    Ac  os  felly,  onid  yw  dywedyd  mai  yr  undeb 


80  r  PREGETHWR  a'r  GWRANDAẄR. 


hwnw  sydd  yn  ein  gwneyd  ni  yn  euog,  neu  yn  gyfran- 
ogion  o  bechod  Adda,  yn  ei  wneyd  Ef  yn  awdwr  o'n  heu- 
ogrwydd  ni,  neu,  mewn  gair  arall,  yn  awdwr  pecliod  ? 

Preg.  Pa  beth,  atolwg,  sydd  yn  cyfansoddi,  neu  yn 
gwneyd,  holl  ddynolryw  yn  llygredig? 

Gwran.  Y  mae  rhai  yn  dywedyd  mai  ein  perthynas  â'n 
rhieni  naturiol,  ac  eraill  mai  amgylchiadau  yn  unig  sydd 
yn  fíurfio  nodweddîad  moesol  dyn.  Ac  yn  wir,  yr  oeddwn 
yn  tybied  y  naill  a'r  llall  yn  llawer  mwy  rhesymol  na'r 
rhai  s}'dd  yn  dywedyd  ein  bod  yn  derbyn  y  peth  yn  un- 
iongyrchol  trwy  ein  perthynas  ag  Adda. 

JPreg.  Ond  pwy  yw  cyfansoddwr  ein  perthynas  natur- 
iol  â'n  rhieni  ?  A  phwy  sydd  yn  trefnu  lleoedd  ein  pres- 
wylfod  a'n  hamgylchiadau  ? 

Gioran,  Ein  Creawdwr,  bid  siwr. 

JPreg.  Yrŵan,  deliwch  sylw.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod 
yn  anmhosibl  dilyn  eich  ymresymiad  a'ch  golygiad  chwi, 
heb  ei  wneyd  ef  yn  awdwr  pechod.  Os  nad  wyf  camgy- 
meryd,  y  mae  eich  ymresymiad  yn  dyfod  i  ryw  beth  teb- 
yg  i  kyn. 

Pwy  bynag  a  ddywedo  fod  peth  a  gyfansoddodd  y  Cre- 
awdwr  yn  gwneyd  dyn  yn  euog,  y  mae  yn  gwneyd  y  Cre- 
awdwr  yn  awdwr  o'r  euogrwydd  hwnw. 

Ond  y  mae  fy  nghyfaill  yn  dyweyd  fod  peth  a  gyfan- 
soddodd  ein  Creawdwr  (sef  yr  undeb  cyfammodol  rhyng- 
om  ni  ac  Adda)  yn  ein  gwneyd  niyn  euog. 

Gan  hyny,  y  mae  fy  nghyfaill  yn  ei  wneyd  Ef  yn  awdwr 
o'n  heuogrwydd  ni. 

Gwran.  Yn  union  fel  yna  yr  oeddwn  i  yn  meddwl. 

JPreg.  "Wel,  beth  fj^ddai  i  ni  gymhwyso  yr  un  dull  o  ym- 
resymu  at  eich  golygiad  chwi  ar  l^'gredigaeth  y  natur 
ddynol?    Fel  hyn, 

Pwy  bynag  a  ddywedo  fod  peth  a  gyfansoddodd  y  Cre- 
awdwr  yn  gwneyd  dyn  yn  llygredig,  y  mae  yn  gwneyd  y 
Creawdwr  yn  awdwr  o'r  llygredigaeth  hwnw. 


SAIL  Y  CYFRIFIAD. 


81 


Ond  y  mae  fy  nghyfaill  yn  dyweyd  mai  peth  a  gyfan- 
soddodd  ein  Creawdwr  (sef  ein  perthynas  naturiol  â'n 
rhieni,  neu  yr  amgylchiadau  yn  mha  rai  yr  ydym  yn  cael 
ein  bod),  sydd  yn  ein  gwneyd  yn  llygredig. 

Gan  hyny,  y  mae  fy  nghyfaill  yn  ei  wneyd  Ef  yn  awd- 
wr  o'n  llygredigaeth  ni. 

Gwrctîi.  JN"i  feddyliais  i  erioed  o'r  blaen  am  hyna.  Y  mae 
yn  ymddangos  i  mi  yrwan  fod  Calfinistiaid,  Ffwleriaid,  a 
Morganiaid,  yn  dyfod  i'r  un  dyryswch  yn  mherthynas  i 
darddiad  pecho<:l.  I'r  dyben  i  ochel  y  dyryswch  hwn,  ai 
tybied  yr  ydych  chwi,  na  fyddai  yn  well  dyfeisio  rhyw 
system  newydd  eto  ? 

Preg.  Ymbwyllwch,  fy  nghyfaill.  Fy  mwriad  wrth 
droi  yr  ymddyddan  fel  yna  oedd,  nid  amddiffyn  y  naill 
olygiad  na  gwrthwynebu  y  llall,  ond  yn  unig  dangos  i 
chwi  fod  yn  haws  gofyn  nag  ateb  cwestiynau  ;  a  bod  yn 
beth  hollol  annhêg  mewn  dadl,  fod  un  yn  codi  gwrth- 
ddadleuon  yn  erbyn  golygiadau  ei  wrthwynebwr,  pan  y 
mae  yn  amlwg  fod  ei  olygiadau  ef  ei  hun  yn  agored  i'r  un 
gwrthddadleuon,  neu  rai  o'r  un  natur. 

Gwran.  Wel,  at  y  mater  ynte.  Os  ydyw  y  sawl  sydd 
yn  dywedyd  fod  yr  Arglwydd  yn  awdwr  o  beth  ag  sydd 
yn  achlysuro  i  ddyn  fod  yn  euog  neu  yn  llygredig,  yn  ei 
wneyd  Ef  yn  awdwr  o'r  euogrwydd  neu  yn  llygredigaeth 
hwnw ;  ac  os  ydym  ninau  yn  dy wedyd  feilŷ,  onid  ydym 
yn  eiwneyd  ef  yn  awdwr  o'n  heuogrwydd  a'n  llygredig- 
aeth  ni? 

Preg.  Yr  wyf  yn  gwadu  eich  prif-osodiad  (major).  îsTid 
yw  fod  un  yn  awdwr  o  beth  ag  sydd  yn  achlysuro  drwg, 
yn  gwneyd  y  cyfryw  yn  awdwr  o'r  drwghwnw,  oddyeithr 
fod  tueddrwydd  yn  natur  y  peth  a  wnaeth  at  ddrwg  yn 
fwy  nag  at  ddaioni.  Felly,  er  mai  yr  undeb  sydd  rhyn- 
gom  ni  ac  Adda  sydd  yn  achlysuro  neu  yn  gwneyd  i  ni 
fod  yn  euog  o'i  bechod  ef ;  ac  er  mai  yr  Arglwydd  yw  cyf* 
6 


82 


Y  PREGETHWR  a'r  GWEAXDAWE. 


ansoddwr  yr  undeb  hwn,  eto  nid  yw  efe,  ar  un  cyfrif,  yn 
awdwr  o'n  heuogrwydd  ni,  oblegid  fod  yr  undeb  y  fath. 
yn  ei  gyfansoddiad  ag  y  gallesid  yn  rhesymol  ddysgwyl  y 
daioni  mwyaf  o  hono,  ac  nid  oedd  dim  ynddo  yn  tueddu 
at  ddrwg. 

Gwran.  Da  genyf  os  gellwch  egluro  tipyn  rhagor  ar  y 
niater  yna. 

Preg.  Y  mae  yn  amlwg  mai  gorchymyn  Duw  i  Ádda  o 
berthynas  i  bren  gwybodaeth,  oedd  yn  gwneyd  fod  yn 
bechod  i  Adda  fwyta  o  hono  ;  ond  byddai  mor  groes  i  re- 
swm  cyíiredin  ddyweyd  fod  Duw  yn  awdwr  o'i  bechod  am 
hyny,  ag  a  fyddai  dyweyd  mai  chwi  yw  awdwr  anufudd- 
dod  eich  gwas,  am  mai  eich  gorchymyn  chwi  a  drosedd- 
wyd  ganddo.  Felly  y  mae  yn  amlwg  y  dichon  un  fod  yn 
awdwr  y  peth  sydd  yn  gwneyd  neu  yn  achlysuro  fod  peth 
arall  yn  bechod,  ac  eto  heb  fod  yn  awdwr  o'r  pechod  ei 
hun.  Pan  ydych  chwi  yn  rhoi  gorchymyn  i'ch  plentyn,  ac 
yntau  yn  anufuddhau  iddo,  yr  ydych  yn  awdwr  o  beth  ag 
sydd  yn  ei  wneyd  ef  yn  euog  (sef  eich  gorchymyn);  ond 
eto  ynfyd  fyddai  dywedyd  eich  bod  chwi  yn  awdwr  o'i 
euogrwydd  ef.  Felly,  pan  roddes  Duw  orchymyn  i  Adda, 
ac  yntau  yn  ei  dori,  yr  oedd  y  Creawdwr  yn  awdwr'o  beth 
a  wnaeth.  neu  a  achlysurodd,  fod  y  dyn  yn  euog :  ond  nid 
oedd,  ar  un  cyfrif,  yn  awdwr  o  euogrwydd  y  dyn. 

Gwran.  '  Rhoswch  chwi.  Y  mae  gwahaniaeth  mawr 
rhwng  yr  amgylchiadau.  jSTid  oedd  y  gorchymyn  yn 
rhwymo  Adda  i  droseddu  ;  ond,  yn  ol  eich  geiriau  chwi, 
y  mae  yr  undeb  âg  Adda  yn  ein  rhwymo  ni  dan  euog- 
rwydd. 

Preg.  Y  mae  yn  wir,  pan  y  mae  y  cyfammod  wedi  ei 
dori,  fod  yr  undeb  sydd  rhyngom  ac  xldda  yn  ein  rhwynio 
i  gosb.  Ond  nid  oedd  cyfausoddiad  yr  undeb  hwnw  yn 
gosod  dim  rhwymau  arnom  i  gosb,  mwy  nag  yr  oedd 
gorchymyn  Duw  i  Adda  yn  gosod  rhwymau  arno  ef  i 


SAIL  Y  CYFRIFIAD. 


83 


bechu,  Felly,  er  mai  Daw  a  gyfansoddodd  yr  undeb  ag 
sydd  yn  gwneyd  ein  bod  ni  yn  euog  o  bechod  Adda,  yn 
gystal  a'r  ddeddf  ag  oedd  yn  gwneyd  fod  yn  bechod  i 
Adda  fwyta  o  ffrwyth  y  pren :  eto  ni  all  Efe  fod  yn  awd- 
wr  o'n  heuogrwydd  ni,  mwy  nag  yr  oedd  yn  awdwr  o 
bechod  Adda. 

Gwran.  Ond  mewn  difrif  calon,  a  ydych  yn  meddwl  fod 
bwyta  o  ffrwyth  y  pren  yn  cael  ei  gyfrif  i  ni  yn  yr  un  ys- 
tyr  ag  y  cyfrifìd  ef  i  Adda  ? 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  weithred  o  dori  cyfam- 
mod  Duw  trwy  fwyta  o  ífrwyth  y  pren  yn  cael  ei  chyfrif 
i  ni  mor  wirioneddol  ag  i  Adda,  íe,  fod  y  pechod  yn  eiddo 
mor  briodol  i  ni  ag  oedd  i  Adda ;  oblegid  gan  fod  y  gosb, 
sef  marwolaeth,  yn  eiddo  mor  wirioneddol  i  bob  dyn  ag 
oedd  i  Adda,  rhaid  dybygwn  i,  fod  y  trosedd  yn  eiddo 
mor  briodol  i  bob  dyn,  ag  oedd  iddo  yntau.  "Fellyyr 
aeth  marwolaeth  ar  bob  dyn,  yn  gymaint  a  phechu  o 
bawb." 

Ond  fel  y  mae  gwahanol  sefyllfaoedd  yn  gwneyd  yr  un 
pechodau  yn  fwy  ysgeler  i  rai  nag  eraill,  felly  er  fod  yr  un 
pechod  yn  cael  ei  gyfrif  i  ni  ag  a  gyfrifìd  i  Adda,  eto  yr 
wyf  fì  yn  meddwl  fod  gwahanol  sefyllfaoedd  Adda  a  ni- 
nau  yn  y  cyfammod  gweithredoedd,  yn  gwneyd  y  pechod 
yn  fwy  ysgeîer  yn  ei  berthynas  âg  Adda  nag  ydyw  yn  ei 
berthynas  â  ni.  Pen  cyfammodwr  oedd  Adda,  ond  deil- 
iaid  cyfammod  ydym  ni :  pechod  pen-cyfammodwr  oedd 
y  pechod  yn  ei  berthynas  âg  Adda,  ond  pechod  deil- 
iaid  cyfammod  ydyw  yn  ei  berthynas  â  ni.  Mae  pob  dyn 
wedi  dinystrio  ei  hun  yn  Adda ;  ond  fe  ddinystriodd 
Adda  ei  hun  a'i  holl  hiliogaeth.  Felly  er  fod  camwedd 
Eden  yn  eiddo  i  ni  mor  wirioneddol  ag  i  Adda,  eto  yr 
oedd  yr  euogrwydd  yn  gorwedd  yn  drymach  ar 
Adda  o  gymaint  a'i  fod  ef  yn  ben,  a  ninau  ond  deiliaid  yn 
y  cyfammod  a  dorwyd. 


8Í 


Y  PREGÈTHWR  a'r  GWRANDAWR. 


Yn  gyson  â'r  golygiad  hwn  ar  Adda  a'i  hâd,  yr  wyf  yn 
meddwl  y  gellir  dywedyd  am  yr  Ail  Adda  a'i  hâd.  Er 
fod  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a  ddyoddefodd  yn  cael  ei  gyfrif 
iddynt  hwy  mor  wirioneddol  a  phe  buasent  wedi  inawr- 
hau,  a  gwneyd  y  gyfraith  yn  anrhydeddus,  yn  eu  person- 
au  eu  hunain ;  eto  nid  wyf  yn  meddwl  fod  cyfìawnder  y 
Cyfryngwr,  a  gyfrifir  i'r  saint,  yn  gosod  yr  un  teilyngdod 
arnynt  hwy  ag  a  osodai  ar  y  Cyfryngwr  ei  hun.  Y  mae 
pob  un  o'r  saint,  trwy  undeb  â  Christ  a  chyfrifiad  o'i  gyf- 
iawnder,  yn  cael  ei  ystyried  yn  deilwng  o  faddeuant  pech- 
odau,  a  bywyd  tragywyddol.  ((  A  hwy  a  rodiant  gyda  mi 
mewn  dillad  gwynion,  oblegid  teilwng  ydynt."  Dat.  iíi. 
4.  Ond  nid  oes  ganddynt  ddim  o'r  teilyngdod  hwnw  i'w 
gyfranu  i  neb  aralì;  eithr  y  mae  Crisfc  trwy  yr  hyn  a 
wnaeth  ac  a  ddyoddefodd,  wedi  teilyngu,  nid  yn  unig  y 
derchafiad  sydd  iddo  ef  ei  hunan  fel  Cyfryngwr,  ond  hef- 
yd  pob  daioni  i'w  holl  brynedigion.  Rhagor  ar  hyn  ryw 
dro  eto* 

Gwran.  dylwn  edifarhau  am  fy  holl  bechodau ;  ond  ni 
allaf,  ac  ni  ddylwn,  goeliaf  fì,  edifarhau  am  bechod  Adda; 
gan  hyny,  nid  yw  pechod  Adda  yn  eiddo  priodol  i  mi. 

Preg.  Pa  beth,  atolwg,  ydyehyn  ei  feddwl  wrth  edifar- 
hau  am  bechod? 

Gwran.  Gofidio,  cywilyddio,  ymffìeiddio,  a  beio  fy  hun 
o'i  herwj-dd. 

Preg.  Yna,  yr  wyf  yn  gwadu  eich  îs-osodiad  (minor). 
Nid  oes  dim  yn  fwy  rhesymol,  ac  Ysgrythyrol,  nag  i  ddyn- 
ion  ofìdio  a  chywilyddio  am  bechodau  eu  tadau,  yn  en- 
wedig  pan  y  byddont  hwy  eu  hunain  wedi  dangos  cyd- 
syniad  â'u  tadau  yn  y  cyfryw  bechodau.  Ac  os  oedd  yn 
rhesymol  i  Ezra,  îsehemia,  a  Daniel,  ofìdio  a  chywilyddio 
am  bechodau  eu  tadau,  onid  y  w  yn  ddigon  rhesymol  i  ni- 
nau  ofìdio  a  chywiîyddio  am  bechod  ein  tad  Adda? 


*  Gwel  Ymddyddan  xiii. 


SAIL  Y  CYFRIFIAD. 


85 


Gwran.  Ond  y  mae  yn  anrnhosibl,  dybygwn  i,  i  feio  ar- 
nom  ein  hunain  am  bechod  na  feddem  un  llaw  yn  y  cyf- 
lawniad  o  hono. 

Preg.  Yr  ydych  yn  awr  yn  begio'r  cwestiwn.  Os  nad  yd- 
ych  yn  ystyried  y  pechod  hwnw  yn  eiddo  priodol  i  chwi, 
y  mae  yn  wir  na  ellwch  feio  arnoch  eich  hnn  o'i  herwydd. 
Ond  y  pwynt  mewn  dadl  yw,  pa  un  a  ydy w  y  pechod 
hwnw  yn  eiddo  priootol  i  ni,  ai  nad  yw.  Os  ydy w  y  peth- 
au  a  ddywedais  (fel  yr  wyf  yn  hyderu  eu  bod)  yn  ddigon  i 
brofi  fod  pechod  Àdda  yn  eiddo  priodol  i  ni,  nid  oes  dim 
mwy  o  afresymoldeb  i  ni  feio  arnom  ein  hunain  o'u  her- 
wydd,  nag  a  oedd  i  Daniel  a'i  gyfeillion  feio  arnynt  eu 
hunain  am  bechodau  a  gyfl  awnesid  ugeiniau  neu^  gannoedd 
o  flynyddau  cyn  eu  geni. 

Gwran.  Dy  wedwch  chwi  a  fynoch,  yr  wy'n  methu  a  dir- 
nad  pa  fodd  y  gallaf  edifarhau  am  beth  na  all'swn  ei 
ochelyd. 

Preg.  K"id  wyf  flnau  yn  meddwl  y  gall  ein  hedifeirwch 
weithredu  yn  hollol  yn  yr  un  modd  tuag  at  bechod  Adda, 
ag  y  mae  tuag  at  y  pechodau  a  wnaethom  ni  yn  ein  person- 
au  ein  hunain.  Nid  yw  y  pechodau  a  gyflawnais  i,  yn  fy 
mherson  fy  hunan,  yn  eiddo  i  neb  ond  i  mi  fy  hunan  ;  o 
ganlyniad,  y  mae  rhy w  neillduolrwydd  cyfatebol  i  hyny  yn 
fy  ngalar  am  y  pechodau  hyn,  rhagor  fy  ngalar  am  y  pechod 
gwreiddiol.  Ac  hefyd,  pan  y  mae  dyn  yn  edifarhau  am  bech- 
od  a  gyflawnwyd  ganddo  ef  ei  hun  yn  bersonol,  y  mae  yn 
profi  gorbicrwydd  cydwybod  (remorse  of  conscience)  am  y 
bai,  sef  bod  ei  gydwybod  yn  ei  gondemnio  am  y  trosedd 
fel  peth  ag  y  gallasai  ei  ochelyd  ;  ond  nis  gallwn  deimlo 
felly  tuag  at  bechod  Eden,  oblegid  y  mae  hwnw,  i  ni,  yn 
anocheladwy. 

Gwran.  Weî,  gan  na  allaf  ymofidio  am  drosedd  Adda  fel 
peth  ag  y  gallaswn  ei  ochelyd,  nis  gwn  pa  fodd  y  gellir  ei 
gyfrifyn  fai  i  mi,  na  pha  fodd  y  gallaf  finau  feio  naífieiddio 
fy  hun  o'i  herwydd. 


86  Y  PREGETHWR  A?R  GWRANDAŴE, 

Preg.  Y  mae  yn  amlwg  y  byddai  y  duwiolion  gynt  yn 
gofìdio  ac  yn  ffieiddio  eu  hnnain  am  y  pechod  gwreiddiol. 
"  Wele,  mewn  anwiredd  y'm  lluniwyd,  ac  mewn  pechod  y 
beichiogodd  fy  mam  arnaf,"  meddai  Dafydd,  yn  ei  Salm 
edifeiriol,  Salm  li.  5.  Yn  awr,  os  gallai  Dafydd  gyfaddef 
y  pechod  gwreiddiol  fel  bai,  a  ffieiddio  ei  hnn  o?i  blegid, 
paham  na  allwn  ninan  wneyd  yr  nn  peth  ? 

G-wran.  At  bechod  ei  rieni,  medd  rhai,  y  eyfeiria  y  Salm- 
ydd  yn  yr  adnod  yna ;  a'r  farn  gyffredin  yn  mhlith  Calfin- 
istiaid,  dybygaf,  ydyw,  mai  halogrwydd  ei  natur,  ac  nid 
pechod  Adda,  y  mae  yn  ei  feddwL 

Preg.  Pa  un  bynag  ai  pechod  ei  rîeni,  ai  llwgr  ei  natur 
ei  hun,  ai  ynte  trosedd  Eden  yw  yr  hyn  y  cyfeiria  ato,  y 
m-ae  yn  amlwg  ei  fod  yn  destyn  galar  a  hunan-ífieiddiad 
gan  y  gwr  duwiol  hwnw ;  ac  y  mae  mor  amlwg  a  hyny 
nas  gallasai  ei  ochelyd,  am  fod  y  peth  niewn  bod  cyn  iddo 
ef  gael  ei  eni.  Trŵan,  os  nad  ydyw  anocheladwyaeth  y 
peth  yn  cau  allan  alar  a  hunan-ffieiddiad  am  bechodau  ein 
rhieni,  neu  am  halogrwydd  ein  natur  ein  hunain,  nis  gall 
gau  allan  alar  ahunaD-fìieiddiad  am  beehod  Adda  ychwaith. 
Ac  os  nad  yw  yr  anmhosiblrwydd  i  mi  deimlo  gorbicrwydd 
cydwybod  am  y  peth  yn  profì  nad  fy  mhechod  i  yw 
llwgr  gwreiddiol  fy  natur,  nis  gall  brofi  ychwaith  nad 
ydyw  pechod  Adda  yn  eiddo  i  mi. 

Gwran.  "Wel,  gadewch  fod  y  pethau  a  enwasoch  yn 
perthyn  i  gyfansoddiad  Eden  ;  eto,  os  nad  ydwyf  fi,  a  lla- 
wer  heblaw  myfi,  yn  camgymeryd,  y  mae  y  cyfansoddiad 
hwnw  wedi  darfod,  a  dynolryw  wedi  eu  gosod  drachefn 
mewn  sefyllfa  o  brawf. 

Preg.  Dyna  hi  yn  taro  deuddeg  ar  gloch.  Y  mae  yn 
rhaidi  ni  roddi  i  fyny  am  y  tro  hwn.  "  Sefyllfa  Prawf" 
y  tro  nesaf. 


TMDDYDDA^  VII. 


CYFRIFIAD    PECHOD   ADDA  íV  HILIOGAETH,  A  SEFYLLFA  PRAWF. 

Wedi  cyfarch  eu  gilydd  fel  arferol,  ebai  y 
Gwrandawr.  A  ydych  chwi  yn  cofio  yn  ymddyddan  a  fu 
rhyngoua,  ryw  dro,  o  berthynas  i'r  gwahanol  olygiadau 
ar  Ehuf.  v.  14,  lle  y  sonir  arn  y  "y  rhai  ni  phechasant  yn 
ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda?" 
Pregethwr.  Ydw'n  burion. 

Gwran.  Os  na  chamgymerais,  yr  oeddech  yn  dywedyd, 
mai  y  farn  Galfinistaidd  yw,  mai  babanod  yw  y  rhai  ni 
phechasant  yn  ol  cyffelybiaeth  camwedd  Adda;  ond  er- 
byn  chwilio,  yr  wyf  yn  gweled  nad  oedd  Calfin  ei  hun  yn 
cytuno  â'r  golygiad  a  elwch  chwi  yn  Galfìnistaidd. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  i  mi  grybwyll,  un  o'r  troion 
cyntafy  buorn  yn  ymddyddan  â'n  gilydd  amy  pethau  hyn, 
nad  oeddwn,  wrth  yr  enwad  Calfinistiaidj  yn  golygu  y 
rhai  sydd  o'r  un  farn  a  Chalfin  o  Geneva  am  bob  pwngc, 
ond  yn  hytrach  y  rhai  y  mae  y  cyffredin  yn  eu  galw  felly, 
sef  y  sawl  sydd  yn  dal  yr  egwyddorion  a  elwid  yn  Galfin- 
istiaeth  yn  ac  wedi  Cymanfaoedd  Dort  a  "Westminster. 
Felly,  wrth  son  am  y  golygiad  Calfìnistaidd,  nid  oeddwn 
yn  meddwl  dim  amgen  na  golygiad  y  cyffredin  o'r  rhai  a 
elwir  yn  Galfinistiaid. 

Gwran.  Gofyn  eich  pardwn.  Y  mae  fy  nghof  i  mor 
ddrwg,  fel  yr  oeddwn  i  wedi  llwyr  annghofìo  i  chwi  erioed 
wneyd  y  fath  grybwylliad.  Bellach,  os  gwelwch  yn  dda, 
gadewch  i  ni  fyned  yn  mlaen  at  y  peth  y  soniasom  am 
dano  wrth  ymadael  y  tro  diweddaf. 

Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  Ffwleriaid,  yn  gyffredin,  yn 
credu  fod  trosedd  Adda,  yn  ol  natur  cyfansoddiad  Eden, 
yn  rhwymo  holl  ddynolryw  dan  felldith.    Ond  y  mae  Ua,- 


88 


T  PREGETHWR  ä'r  GWRANDAWR. 


wer  o  honynt,  os  nad  ydynt i  gyd,  yn  dal  fod  y  cyfansodd- 
iad  hwnw  wedi  ei  hollol  ddiddytnu,  abod  holl  ddynolryw, 
byth  wedi  y  cyhoeddiad  o  Had  y  Wraig,  yn  cael  ymddwyn 
tuag  atynt,  nid  fel  deiliaid  o  gyfansoddiad  Eden,  ond  fel 
deiliaid  o'r  cyfansoddiad  cyfryngol,  yn  gymaint  a'u  bod 
eilwaith  wedi  eu  gosod  mewn  sefyllfa  o  brawf. 

Preg.  Yrwyf  finau  yn  meddwl  mai  dyma  eu  barn.  Ond 
a  ydyw  yn  deg,  dybygech  chwi,  iddynt  wrthwynebu  yr 
athrawiaeth  o  gyfrifiad  pechod  Adda  i  ni,  trwy  haeru  y 
byddai  yn  afresymol  ac  annghyfiawn  i  ni  gael  ein  cosbi  am 
beehod  a  gyflawnwyd  cyn  ein  geni ;  a  hwythau  eu  hunain 
yn  addef  egwyddor  y  peth,  gystal  a  ninau  ?  Os  nad  oedd 
annghyfiawnder  mewn  gwneyd  cyfansoddiad  ag  a  barai 
fod  dedwyddwch  pawb  yn  dibynu  ar  ufudddod  un,  pa  an- 
nghyfìawnder  a  all  fod  mewn  ymddwyn  tuag  at  bawb  yn 
ol  y  cyfansoddiad  hwnw  ?  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  Ffwl- 
eriaid,  yn  gyfFredin,  yn  addef  fod  Duw  wedi  myned  i  gyf- 
ammod  âg  Adda,  a  bod,  yn  ol  y  cyfammod  hwnw,  ufudd- 
dod  neu  anufudd-dod  Adda  i  gael  eigyfrif  i  holl  ddynolry  w ; 
yr  wyf  yn  sicr  fod  y  diweddar  Barch.  J.  Roberts,  o  Lanbryn- 
rnair*  (yr  hwn  oedd  brif  amddiffynwr  y  gyfundraeth  hon 
yn  Nghymru),  yn  addef  hyn.  Yn  awr,  gofynaf,  os  oedd 
yn  gyfiawn  i  Dduw  wneyd  y  fath  gyfarninod,  pa  annghyf- 
iawnder  ydyw  iddo  ymddwyn  tuag  at  dd}Tnion  yn  ol  y 
cyfammod  hwnw  ?  Yn  wir,  y  mae  mor  of\Tnol  iddynt  hwy, 
ag  ydyw  i  ninau,  ddangos  y  cyfìawnder  a'r  rhesymoldeb  o 
gyfrif  pechod  Adda  i'w  hiliogaeth,  oddyeithr  iddynt  wadu 
fod  un  berthynas  wedi  ei  chyfansoddi  erioed  rhwng  Adda 
a'i  had,  heblaw  y  berthynas  naturiol. 

*  Wrth  i  mi  son  am  y  gwr  hwn  (J.  R.)  na  tüybied  neb  fod  genyf 
ddim  anmharch  iV  goffadwriaeth.  Ond  fr  gwrthwyneb,  gallaf  ddy- 
wedyd,  oddiar  flynyddau  o  gydnabyddiaeth  bersonol  ag  ef,  fod  ei  fnchedd 
fel  Cristion,  ei  lafur  fel  gweinidog,  eì  ffyddlondeb  fel  cyfaill,  a'i  gymwyn- 
asgarwch  fel  cymydog  y  fath,fel  na  ddymunwn  i  fy  nghenedl  yn  amgen 
na'bod  ganddi  lawer  o'i  gyffelyb.  Er  hyny,  goddefer  i  mi  ddywedyd, 
mai  go  bell  ydwyf  oddiwrth  ei  olygiadau  ar  destynau  yr  ymddyddaniou 
hyn. 


Y  CYFRLFIAD,  A  SEFYLLFA  PRÁWF. 


89 


Gwran.  Ond  golygiad  Mr.  B.  a'i  frodyr  ydyw,  fel  y  can- 
odd  yr  enwog  brydydd  Williams,  o  Bantycelyn  : — 

"Nabuasafn  uffern  dywyll,  yn  poeni,  ond  dau  ddyn, 
Na  chawsafr  nefoedd  oleu  i  drigo  ynddi'r  un, 
 oni  buasai  cyfammod  gras. 

Felly  pe  na  buasai  cyfammod  gras,  buasai  yr  amgylchiad 

0  farwolaeth  Adda  ac  Efa,  y  dydd  y  troseddasant,  yn  eu 
hattal  i  eppilio  ;  ac  o  ganlyniad,  yn  gwneyd  yn  anmhosibl 

1  doriad  y  cyfammod  hwnw  fod  o  niweid  i  neb  ond  iddynt 
hwy  eu  hunain,  Ond  yr  ydys  yn  golygu  mai  o  herwydd 
y  cyfammod  gras  y  mae  yr  holl  hiliogaeth  yn  cael  eu  bod  ; 
ac  mai  fel  deiliaid  o  hwnw  y  mae  Duw  yn  ymddwyn  tuag 
at  ddynion,  ac  nid  fel  deiliaid  o  gyfammod  toredig  Eden. 
Yn  ol  y  golygiad  hwn,  ni  allasai  dim  drwg  ddyfod  i  neb, 
mewn  gwirionedd  trwy  y  cyfammod  hwnw,  ond  i  Add^  ac 
Efa,  pa  un  bynag  a  fuasai  cyfammod  gras  i  fod  ai  peidio. 

Preg.  Wi  all  amgylchiad  neu  amgylchiadau  byth  wneyd 
annghyfiawnder  yn  gyfìawnder,  na  gwneyd  cyfiawnder  yn 
annghyfiawnder.  Os  oedd  sefydlu  cyfammod  Eden  yn  beth 
cyfìawn  ynddo  ei  hun,  ni  allasai  yr  amgylchiad  o  ddwyn 
holl  hiliogaeth  Adda  i  fod,  dan  y  cyfammod  hwnw,  byth  ei 
wneyd  yn  annghyfiawn.  Ac  o'r  tu  arall,  pe  buasai  annghyf- 
iawnder  yn  sefydliad  y  cyfammod  hwnw  (ond  na  ato  Duw 
i  ni  feddwl  fod),  ni  allasai  yr  amgylchiad  o  ddamnio  ein 
rhieni  cyntaf,  cyn  iddynt  gael  amser  i  eppilio,  neu  symud 
yr  holl  hiìiogaeth  i  fod  yn  ddeiliaid  o  gyfammod  arall,  byth 
wneyd  y  sefydliad  hwnw  yn  beth  c^^fìawn. 

Gwran.  Ond,  fy  anwyl  Syr,  rhaid  i  chwi  gofio  fod  yr 
holl  amgylchiadau  dan  ystyriaeth  y  Bôd  anfeidrol,  pan  yn 
gwneyd  y  cyfammod  âg  Adda.  Bwriwch,  yrŵan,  y  byddai 
meistr  yn  gorchymyn  i'w  was  fyned  i  ryw  sefyllfa  o  berygl, 
ac  heb  ddarparu  dim  ar  gyfer  y  gwaethaf ;  prin  yr  ystyr- 
iech  ymddygiad  y  meistr  yn  gyfiawn  :  ond  os  byddai  j 
gwr,  wrth  ofyn  i'w  was  fyned  i'r  fath  sefyllfa,  yn  bwriadu, 


90  Y  PREGrETHWR  a'b  GWRAXDAWR, 


os  tröai  pethau  allan  i'r  ochr  ẁaetüaÇ  roddi  mantais  fwy 
iddo  na'r  golled  ;  ni  wn  i  pa  annghyfìawnder,  ar  y  cyfan,  a 
allech  ei  weled  yn  y  meistr.  Felly,  pan  y  mae  Duw  yn 
myned  i  gyfammod  âg  Adda,  ac  yn  ei  osod  ef  yn  gynnrych- 
iolwr  holl  ddynolry  w,  y  mae  yn  anhawdd  gweled  cyfiawn- 
der  y  peth  ynddo  ei  hun  ;  ond  pan  ystyriom.fod  yr  Ar- 
glwydd,  wrth  weled  y  gwaethaf,  wedi  darparu  y  cyfammod 
gras,  yr  hwn  sydd  yn  dwyn  mwy  o  fantais  i  ddynion  na 
dim  a  allasent  golli  trwy  y  c^^fammod  gweithredoedd  ;  y 
mae  y  ewbl  fel  un  gyfundraeth,  yn  ymddangos  yn  gyfiawn 
■ac  yn  ogoneddus  iawn. 

Preg.  Wel,  wel,  yn  ol  y  gyfundraeth  yna,  rhaid  i  ni  ben- 
derfynn,  naill  ai  fod  y  cyfammod  gras  yn  rhan  angenrheid- 
iol  o'r  cyfammod  gweithredoedd,  neu  ei  fod  wedi  ei  ddar- 
paru  fel  math  o  iawn  i  ddynion  am  gam  a  wnaed  â  hwynt 
yn  ngwneuthuriad  y  cyfanimod  gweithredoedd.  G-obeithio, 
fy  nghyfaill,  mai  rhy  wbeth  heb  ei  ragfeddwl,  oedd  y  siarad 
yna,  ac  nad  dyna  eich  baro.  Ond  y  mae  arnaf  flys  gofyn 
i  chwi  gwestiwn  cyn  myned  ddim  yn  mhellaeh,  Pa  un  ai 
daioni  ai  drwg,  ennill  ai  colled,  o  ran  y  peth  ynddo  ei  hun, 
-ydyw  i  un  gael  ei  ddwyn  i  fod? 

Gwran.  Daioni  neu  ennill  yn  ddiamheu :  a  cholled,  me  wn 
ys^r  nacaol,  a  fuasai  i  ni  beidio  a  chael  bod. 

Preg.  Purion.  Yn  ol  eich  cyfundraeth  chwi  eich  hun, 
y-p  oedd  cyfansoddiad  cyfammod  Eden  yn  peri  fod  gwaith 
Adda  yn  tori  yr  ammod,  yn  tynu  y  golled  nacaol  o  beidio 
a  chael  eu  dwyn  i  fod,  ar  ei  holl  hiliogaeth  ;  yn  gystal  ag 
y  buasai  iddo  gadw  yr  ammod,  yn  tynu  arnynt  y  daioni  o 
gael  eu  dwyn  i  fod. 

Gwran.  Prin  yr  wyf  yn  eich  deall.  Dywedwch  dipyn 
yn  arafach,  ac  yn  eglurach,  os  gellwch. 

Preg.  Wel,  yn  ol  eich  system  chwi,  buasai  gwaith  Adda 
yn  ufuddhau  i'r  gorchymyn,  yn  gwneyd  ei  hiliogaeth  yn 
ennillwyr  o  fod  a  dedwyddwch  ;  ac  felly  yr  oedd  ei  waitfe 


¥  CYFRIFIAD,  A  SEFYLLFA  PRAẂF.  91 


yn  anufuddhau,  yn  gwneyd  ei  hiliogaeth  yn  golledwyr  o 
fod  a  dedwyddweh. 

Gwran.  Ie,  pe  nabuasai  cyfammod  gras. 

Preg.  Ond,  fel  y  dywedais  o'r  blaen,  na  all  na  ehyf- 
ammod  gras,  na  dim  arall,  newid  egwyddor  yr  hen  gyfam- 
mod ;  yr  wyf  yn  dywedyd  eto,  os  oedd  yr  hen  gyfammod 
yn  gyfiawn  o  ran  ei  egwyddor,  ni  allasai  byth  fod  yn  an- 
nghyfiawn,  pe  na  buasai  cyfammod  gras.  Felly  y  mae 
pleidwyr  y  system  Ffwleraidd  yn  addef  fod  drwg  neu'dda- 
ioni  yn  dyfod  i  holl  ddynolryw  am  ufudd-dod  neu  an- 
ufudd-dod  Adda,  yn  ol  natur  cyfammod  Edeu.  Gan  hyny, 
byddai  mor  resymol  i  ni  ofyn  iddynt  hwy,  ag  ydy w  iddynt 
hwythau  ofyn  i  ninau,  ateb  yr  hen  gwestiwn  Morganaidd, 
K  Pa  fodd  y  mae  yn  gyfiawn  ein  cosbi  ni  am  bechod  Adda  ?" 
oblegid  y  maent  hwy,  yn  gystal  a  ninau,  yn  addef  fod  cyf- 
ammod  Eden  yn  cynnwys  yr  egwyddor  hon:  ond  y  gwa- 
haniaeth  y w,  ein  bod  ni  yn  dywedyd,  a  hwythau  yn  gwadu, 
fod  awdwr  y  cyfansoddiad  hwnw  yn  ymddwyn  tuag  at 
ddynion  yn  ol  yr  egwyddor  hon. 

Gwran.  Pa  fodd,  yn  ol  eich  barn  chwi,  y  buasai  pethau, 
pe  na  buasai  cyfammod  gras  ?  A  ydych  yn  meddwl  y 
buasai  dynion  yn  cael  eu  goddef  ar  y  ddaear  i  eppilio,  <fcc. , 
ai  ynte,  y  buasai  Adda  ac  Efa  yn  cael  eu  dymchwelyd  i 
uffern  y  dydd  y  pechasant ? 

Preg.  Yn  wir,  ni  wn  i  ddim  beth  afuasai.  Ond  gan  fod 
fy  nghyfaill  yn  ymddangos  mor  hoff  o'r  dull  tybosodiadol 
(hypothetical)  o  ymresymu,  efallai  na  byddai  flin  genych  i 
minau  ofyn  un  cwestiwn  i  chwithau  yn  y  dull  hwnw.  Beth 
pe  buasai  Adda  yn  dad  i  ddeg  o  blant  pan  dorodd  y  gor- 
chymyn,  a'r  rhai  hyny  heb  fod  yn  agos  ato  ar  y  pryd,  nac 
yn  gwybod  dim  am  y  peth  \  ai  ni  buasai  ei  blant  ac  yntau 
yn  dyfod  o  dan  yr  un  farnedigaeth  ? 

Crwran.  Y  mae  yn  ddiamheu  genyf  fi  y  buasent,  oblegid 
y  mae  yn  anmhosibl  gwadu  hyny,  heb  wadu  y  cyfammod 
gweithredoedd, 


92 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


Preg.  A  ydych  yn  meddwl  y  buasai  hyny  yn  gyfìawn  a 
rhesymol  ? 

Gwran.  Rhaid  y  buasai. 

Preg.  Tn  awr,  os  buasai  yn  gyfiawn  a  rhesymol  i'r  rhai 
hyny,  y  mae  yn  gyfiawn  a  rhesymol  i  ninau  fod  dan  yr  un 
farnedigaeth  ag  Adda,  gan  ei  fod  yn  cynnrychioli  ei  holl 
hiliogaeth  yn  ddiwahaniaeth ;  oblegid  nid  yw  amser  yn 
newid  dim  ar  egwyddor  y  peth.  Os  yw  yn  gyfìawn  i 
bechod  Adda  gael  ei  gyfrif  i'w  hiliogaeth,  nid  yw  yn 
gwneyd  un  gwahaniaeth  yn  yr  egwyddor,  fod  yr  hiliogaeth 
heb  eu  geni,  mwy  na  phe  buasent  oll  wedi  eu  geni,  ar  yr 
amser  y  cyfiawnwyd  y  trosedd. 

Ond  er  fod  Mr.  R.,  yn  nghyda'r  Ffwleriaid  yn  gyfrredin, 
yn  ymddangos  yn  anfoddlawn  i'r  dywediad,  fod  dynion  i 
gael  eu  cosbi  am  bechod  Adda;  etc  y  mae  ef  ei  hun  yn 
awgrymu  y  bydd  poenau  y  damnedigion,  mewn  rhyw  îs- 
oîygiad,  yn  gosb  am  y  pechod  hwnw,  oblegid  y  mae  éil» 
waith  ac  eilwaith  yn  dywedyd,  nad  yw  Duw  yn  damnio 
neb,  yn  benaf,  am  y  trosedd  yn  Eden.*  Yrŵan,  os  yw  yn 
gyfiawn  i  ddynion  gael  eu  cosbi  am  bechod  Adda,  mewn 
rhyw  îs-olygiad,  pa  annghyfìawnder  a  fuasai  eosbi  dynion 
am  y  pechod  hwnw,  pe  na  buasai  ganddynt  yr  un  arall  i'w 
cosbi  o'i  herwydd  ? 

Ond  deallwch  chwi,  nad  f}r  nyben  yn  arfer  y  dull  yma  o 
ymresyrnu,  y  w  profì  dim  o  blaid  Calfìnistiaeth ;  ond  yn 
hytrach  dangos  fod  gwrthddadleuon  y  Ffwleriaid  o  berth- 
ynas  i  resymoldeb  a  ehyfìawnder  ein  cosbi  ni  am  bechod 
Adda,  cfcc,  yn  dychwelyd  yn  eu  herbyn  hwy  eu  hunain 
gyda'r  un  giwm  ag  y  maent  liwy  yn  eu  bwriadu  yn  erbyn 
y  Calfinistiaid.  1.  Pan  ddangosont  hwy  pa  fodd  yr  oedd 
egw^'ddor  y  cyfammod  gweithredoedd  (neu  gyfansoddiad 
Eden,  cs  gweìl  ganddynt  ei  alw  felly)  yn  gyfiawn  ;  bydd 

*  Gwel  "Galwad  Difrifol,"  a  Llvthvrau  Mr.  R.  yn  y  "Dysgedydd,' 
am  1826-7= 


w 

t  CYFRIFIAD,  A  SEFÝLLFA  PRAWF.  93 

yn  hawdd  dangos  pa  fodd  y  mae  yn  gyfiawn  i  Dduw  ym- 
ddwyn  tuag  at  ddynolryw  yn  ol  yr  egwyddor  liono.  2. 
Pan  ddangosont  hwy  pa  fodd  y  buasai  yn  gyíìawn  peidio 
a  rhoddi  bod  i  rai  a  gawsent  fod  oni  b'ai  trosedd  Adda ; 
bydd  yn  hawdd  dangos  pa  fodd  y  mae  yn  gyfiawn  peidio 
a  rhoddi  dedwyddwch  i  rai  a  gawsent  ddedwyddwch  oni 
b'ai  trosedd  Adda.  3.  Pan  ddangosont  hwy  pa  fodd  y  bu- 
asai  yn  gyfiawn  i  hiliogaeth  Adda  fod  o  dan  yr  un  farned- 
igaeth  ag  ef  ei  hun,  pe  buasent  wedi  eu  geni  cyn  íddo  ef 
droseddu  ;  bydd  yn  hawdd  dangos  pa  fodd  y  mae  yn  gyf- 
iawn-eu  bod  o  dan  yr  un  farnedigaeth,  er  eu  geniar  ol  iddo 
droseddu  ;  canys  nid  yw  amser  ynnewid  dini  ar  egwyddor 
y  peth.  4.  Pan  ddangosont  hwy  pa  foddy  mae  yn  gyfiawn 
i  ddynion  gael  eu  cosbi,  rnewn  rhyw  îs-olygiad,  am  beehod 
Adda;  bydd  yn  hawdd  dangos  pa  fodd  y  mae  yn  gyfîawn 
i'r  sawl  na  feddant  bechodau  mwy,  gael  eu  cosbi  yn  benaf 
am  y  pechod  hwnw ;  ac  i'r  sawl  na  feddant  yr  un  pechod 
arall,  gael  eu  cosbi  yn  unig  am  y  pechod  hwnw. 

Gwran.  Bywedwch  chwi  faint  a  fynoch  chwi,  ni  choel- 
iwn  i  yn  fy  my w,  na  bo  gwrandawyr  efengyl  wedi  eu  rhydd 
au  o  dan  gyfansoddiad  Eden  ;  ac  nad  yw  eu  sefyllfa  mewn 
byd  arall  yn  dibynu  yn  hollol  ar  eu  h^micldygiad  tuag  at 
yr  efengyl ;  ac  nad  yn  ol  hyn^^,  yn  unig,  yr  ymddygir 
tuag  atynt  yn  y  dydd  diweddaf. 

Bwriwch  fod  nifer  o  wrthryfelwyr  Canada  wedi  eu  dy- 
farnu  i  alltudiaeth,  a'u  bod  yn  Liverpool,  ar  eu  ífordd  i'rlle 
pennodol.  "Wel,  cyn  iddynt  yraadael  â  Lloegr,  dyma  ein 
tirion  frenines  yn  cynnj^g  reprieve  iddynt.  Onid  yw  hyn 
yn  eu  symud  odditan  ddedfi'yd  Canada,  ac  yn  eu  gosod 
drachefn  mewn  sefyllfa  prawf,  fel  y  mae  eu  tynged  bellach 
yn  dibynu  yn  gwbl  ar  eu  hymddygiad  tuag  at  gynnygiad 
ei  Mawrhydi?  os  derbyniant  ef,  y  maent  yn  rhyddion; 
ond  os  ei  wrthod  a  wnant,  dyna  bellach  yw  yr  unig  achos 
o'u  transportation.    Felly,  dybygwn  i,  fod  yr  efengyl  wedi 


94  Y  PREGrETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


rhyddhau  dynion  odditan  ddedfryd  Ëden,  nes  bod  eu  tyng- 
ed  dragywyddol  yn  dibynu  ar  eu  hymddygiadau  tuag  ati 
hi,  ac  nid  ar  eu  perthynas  âg  Adda. 

Preg.  Goddefwch  i  mi  fanylu  ychydig  ar  eich  cydmar- 
iaeth.  Dyma  ddeg-ar-hugain  o  wrthryfelwyr,  a  ddyfarn- 
wyd  yn  Canada  i  alltudiaeth  am  eu  hoes,  yn  Liverpool,  ar 
eu  taith  i'r  Swan  River.  Bwriwch  fod  ei  Mawrhydi  yn 
cynnyg  reprieve  i  ugain  o  honynt,  a  deg  o'r  ugain  yn  gwrth- 
od  ei  charedigrwydd,  gan  haeru  nad  oes  dim  a  wnelont 
hwy  â  brenines  Prydain,  ac  na  wnant  hwy  ddim  cymaint  o 
ymostyngiad  i'w  llywodraeth  a  derbyn  ei  reprieve ;  ond  y 
deg  eraill  yn  derbyn  y  peth  yn  ddiolchgar,  ac  yn  cael  eu 
rhyddhau.  Yn  awr,  dyma  ugain  yn  cael  eu  gyru  i  gosb- 
edigaeth,  deg  heb  gael  cynnyg,  a  deg  wedi  gwrthod,  rhydd- 
had  :  oni  edrychir  ar  y  deg  a  wrthodasant  eu  rhyddhad 
fel  rhai  mwy  cyndyn  yn  y  gwrthryfel  na'r  lleill  ?  ac  os 
bydd  rhyw  gosb  drymach  i  rai  o  honynt  na'r  ileill  ar  ben  y 
daith,  onid  ystyrir  y  deghyn  yn  deilwng  o  honi?  Bellach, 
edrycbwn  ar  yr  ugain  yn  gweithio  mewn  heiyrn,  a  gofyn- 
wn,  Beth  a  ddygodd  y  rhai  hyn  i'r  fath  gyfl wr  ? . 

At.  Tr  hen  wrthryfel  yn  Canada. 

Gof.  Oni  chynnygiwyd  maddeuant,  ac  oni  ryddhawyd 
llawer  o'r  gwrthryfelwyr  trwy  hyny  ? 

At.  Gwir,  ac  y  mae  ymaddeg  o  rai  na  buasent  yma,  oni 
b'ai  gwrthod  y  maddeuant. 

Gof.  Pa'm  y  mae  y  deg  draw  a'u  heiyrn  yn  drymach,  a'u 
gwaith  yn  galetach  na'r  deg  yma? 

At.  Yr  un  peth  yn  wreiddiol  y w  trosedd  y  naill  a'r  llall ; 
ond  y  deg  draw  yw  y  rhai  a  weithredasant  act  newydd  o 
wrthryfel,  trwy  ddiystyru  cynnygiad  ei  Mawrhydi,  ac  am 
hyny  y  mae  eu  cosbedigaeth  yn  fwy.  M  bu  y  deg  hyn 
byth  yn  rhydd  oddiwrth  ddedfryd  Canada,  er,  yn  wir,  eu 
bod  mewn  sefyllfa  o  obaith  tra  y  parhaodd  y  maddeuant  i 
gael  ei  gynnyg  iddynt. 


Y  CÝFRIFIAD,  A  SEFÝLLFA  PRAWF. 


95 


Ond  i  gymhwyso  y  peth.  Bwriwch  y  caem  olwg  ar  gyf- 
lwr  y  rhai  sydd  yn  yr  heiyrn  tragywyddol  wedi  eu  trans- 
portio  tu  draw  i'r  gagendor  mawr.  Dacw  rai  na  chlywsant 
efengyl  erioed,  eraill  wedi  myned  yno  dan  ei  ddiystyru 
Pa  beth  a  ddygodd  y  dorf  druenus  hon  i'r  fath  le  ? 

At.  Yr  hen  wrthryfel  yn  Eden.  Y  ddedfryd,  "  Gan 
farw,  ti  a  fyddi  farw,"  sydd  yn  cael  ei  chyflawni  arnynt. 

Gof.  Oni  chynnygiwyd  maddeuant  iddynt?  ac  onid  oes 
llawer  wedi  eu  rhyddhau? 

At.  .Gwir,  ac  y  mae  yma  fyrddiynau  na  ddaethent  yma, 
oni  b'ai  iddynt  ddiystyru  yr  efengyl  hono. 

Gof.  Pa'm  y  mae  y  rhai  o  Gymru  a  Lloegr  a'u  cosb  yn 
drymach  na'r  rhai  o  China  a  Japan  ? 

At.  Yr  un,  yn  wreiddiol,  y w  trosedd  y  naill  a'r  llall,  ond 
fod  rhai  wedi  gweithredu  act  newydd  o  wrthryfel,  trwy 
ddiystyru  efeng}<!  gras  Duw,  ac,  am  hyny,  y  mae  eu  cosb 
yn  drymach.  Felly  ni  bu  y  rhai  a  aethant  i'r  tramportation 
tragy  wyddol,  o  Gymru  a  Lloegr,  erioed  yn  rhydd  oddiwrth 
ddedfryd  Eden,  mwy  nag  eraill,  er  eu  bod  mewn  sefyllfa  o 
obaith  tra  y  buont  yn  swn  yr  efengyl. 

Gwran.  Sylwch  chwi  ar  yr  adnodau  hyny  yn  y  bennod 
gyntaf  o'r  Diarebion,  "  Yn  gymaint  ag  i  mi  eich  gwahodd, 
ac  i  chwithau  wrthod :  i  mi  estyn  fy  llaw,  a  neb  heb  ystyr- 
ied  ;  ond  diystyrasoch  fy  holl  gynghor  i,  ac  ni  fynech  ddim 
o'm  cerydd  :  minau  hefyd  a  chwarddaf  yn  eich  dialedd 
chwi,"  <fcc.  Onid  yw  yn  amlwg,  wrth  yr  adnodau  hyn,  mai 
gwrthod  y  gwahoddiad  a  diystyru  y  cynghor,  yw  achos 
y  gosb,  ac  nid  y  pechod  gwreiddiol  ? 

Preg.  ISTid  wyf  fì  yn  deall  fod  yr  adnodau  yna  yn  dangos 
fod  y  pethau  a  enwasoch  yn  wreiddiol  achos  o'r  dialedd, 
ond  yn  hytrach  eu  bod  yn  rhoddi  mwyhad  ar,  neu  chwan1 
egiad  at,  y  dialedd.  Nid  "  yn  yn  gymaint  ag  i  mi  wahodd 
ac  i  chwithau  wrthod,  y  bydd  dialedd  arnoch"  a  ddywedir, 
ond  "yngymaint  ag  i  mi  wahodd,  ac  i  chwithau  wrthod, 


/ 


96 


Y  PREGETHŴR  À*R  &WRÀNDAẄR. 


minau  a  cliwarddaf  yn  eich  dialedd  chwi."  Yr  oeddech 
wrth  naturiaeth  yn  rhwym  i  gosb  ;  ond  tra  yr  oeddid  yu 
eich  gwahodd  ac  yn  eich  galw,  yr  oeddech  meẅn  sefyÜfa  o 
obaith  am  ryddhad  ;  ond,  yn  gy maint  ag  i  chwi  wrthod, 
bydd  eich  dialedd  yn  annhraethol  drymach,  oblegid  y 
b}'dd  y  gwr  a  fu  yn  gwahodd  ac  yn  galw,  yn  chwerthin 
ac  yn  gwawdio  yn  eich  adfyd. 

Gwran.  Y  mae  gen'  i  un  adnod  eto  ag  sydd  yn  ddigon, 
dybygwn  i,  o  foddlonrwydd  i  bob  meddwl  diduedd,  mai 
gwrthod  efengyl,  ac  nid  pechod  Adda,  sydd  yn  damnio 
dynion,  loan  iii.  19  ;  "A  hon  yw  y  ddamnedigaeth,  ddyfod 
goleuni  i'r  byd,  a  charu  o  ddynion  y  tywyllweh  yn  fwy 
na'r  goleuni." 

Preg.  Pe  b'ai  rhyw  haint  angeuol  yn  dyfod  i  ddinas,  a 
meddyginiaeth  anffaeledig-*?reûi  ei  cliael  allan,  a  rhyw 
nifer  yn  gwrthod  y  feddyginiaeth,  er  ei  chynuyg  iddynt  yn 
rhad,  ac,  o  ganlyniad,  yn  marw  o'r  haint ;  pe  gof^mid,  Pa 
beth  a  fu  yn  achos  o  angeu  i'r  rhai  hyny,  ragor  y  rhai  a 
iachawyd?  atebid,  Gwrthod  y  feddyginiaeth.  Er  hyny, 
nid  oes  neb  mor  ynfyd  a  dyweyd  nad  o'r  hen  haint  y  bu- 
ont  feirw  oll ;  na  neb  a  ddywedai  fod  dyfodiad  y  feddygin- 
iaeth  i'r  dref,  yn  eu  rlr^ddhau  oddiwrth  yr  haint,  pa  un 
bynag  a  wnaent  ai  ei  defnyddio  ai  peidio.  Gellir  dywed- 
yd  ein  bod  ni  oll  yn  ngafael  haint  Eden,  ond  y  mae  yr 
efengyl  yn  cynnyg  meddyginiaeth  aníîaeledig  yn  rhad ; 
ond  os  gwrthodwn  hi,  ein  marwolaeth  dragywyddol  a  fydd 
h^-ny.  Eto,  afresymol,  i'm  tyb  i,  fyddai  dywedyd  nad  o 
glefyd  Eden  yr  ydym  yn  meirw.  Yn  yr  amgylchiad  cyn- 
taf,  er  mai  o'r  haint  y  bu  feirw  y  dynion,  eto  hyn  oedd  eu 
marwolaeth,  ddyfod  meddyginiaeth  i'r  ddinas,  a  charu  o 
ddynion  yr  haint  yn  fwy  na'r  fedd^'giniaeth.  Felly,  er 
mai  "  trwy  gamwedd  un  y  daeth  barn  ar  bob  dyn  i  gon- 
demniad ;"  eto  ''hon  yw  j  ddamnedigaeth  (i  drigolion 
gwlad  efengyl),  ddyfod  goleuni  i'r  byd,  a  charu  o  honynt 
y  ty  wyllwch  yn  fwy  na'r  goleuni." 


Ỳ   CŸFRIFIAD,  A  SEFYLLFA  PRAWF. 


97 


Ond  os  ydyw  yr  adnod  yna  yn  profi  dim  yn  y  ffordd  yr 
ydych  ani  ei  hesbonio,  y  mae  yn  profì  gormod  i'ch  pwrpas 
chwi.  Yr  unig  beth,  yn  ol  eich  esboniad  chwi,  ag  y  bydd 
dynion  o  wlad  efengyl  yn  cael  eu  cosbi  am  dano,  yw  gwrth- 
od  ei  derbyn.  Beth  pe  b'ai  dynion  yn  euog  o  ladd,  llad- 
rata,  &c,  cyn  clywed  efengyl  erioed,  a  gwrthod  yr  efengyl 
wedi  ei  chlywed,  ai  tybied  yr  ydych  nabydd  ylladdiadau, 
a'r  lladradau  &c,  yn  cael  eu  rhoddi  yn  eu  herbyn  yn  y 
farn,  yn  gystal  a  gwrthod  efengyl  ?  Ond  os  nad  yw  yr 
adnod  a  enwasoch  yn  profi  na  chosbir  dynion  a  glywsant 
efengyl,  ambechodau  a  wnaethant  eyn  clywed  efengyl,  nid 
ydyw  ychwaith  yn  profi  na  chosbir  hwynt  am  y  pechod 
gwreiddiol. 

Gwran.  Y  mae  yn  ymddangos  i  mi  eich  bod  am  wneyd 
pechod  Adda  yn  rhyw  fynydd  o  beth,  ac  nad  yw  an- 
nghredu  yr  efengyl  ond  peth  bychan  yn  eich  golwg 

Preg.  Yr  wyf  fi  yn  meddwl  fod  y  Calfìnistiaid  yn  rhoi 
golwg  erchyllach  o  lawer  ar  y  pechod  o  annghrediniaeth 
na'r  Ffwleriaid ;  canys  tra  y  mae  yr  olaf  yn  dal  mai  an- 
nghrediniaeth  yw  yr  unig  bechod  ag  y  cosbir  dynion  o'i 
herwydd,  y  mae  y  cyntaf  yn  dal  mai  annghrediniaeth  y w 
y  prif  bechod,  nid  yn  unig  am  ei  fod  yn  bechod  damniol 
ynddo  ei  hun,  ond  hefyd  am  ei  fod  yn  sicrhau  dynion  dan 
euogrwydd  eu  holl  bechodau  eraill,  yn  gystal  gwreiddiol 
a  gweithredol. 

Gwran.  Yn  mhlith  yr  holl  bethau  y  gwneir  crybwylliad 
am  danynt  yn  y  farn,  nid  yw  y  Beibl  yn  dyweyd  y  bydd 
son  am  bechod  Adda. 

Preg.  Bydd  dyben  y  farn  ddiweddaf  yn  wahanol  iawn 
i  ddyben  llysoedd  barn  yn  mhlith  dynion.  Y  mae  dynion 
yn  cynnal  eu  brawdleoedd  i'r  dyben  o  chwilio  allan  yn 
mha  le  y  mae  y  drwg,  ac  o  benderfynu  y  gosbedigaeth 
ddyledus  am  dano.  Ond  y  mae  y  Barnwr  mawr  yn  gwyb- 
od  yn  berffaith  pa  beth  ydym,  ac  a  fyddwn  ni  byth.  Bydd- 
7 


98 


T  PREGETHWR  a'r  GWRAXDATVR. 


wn  ninau  cyn  dydd  y  farn  yn  gwybod  pa  beth  a  fyddwn 
ni  i  dragywyddoldeb,  canys  bydd  yr  enaid  yn  ìnyned  i'w 
le  ei  hun  y  foment  yr  ymadawò  â'r  corff.  ^id  yn  y  dydd 
diwedadf  yn  unig  y  bydd  cyfiawn  farn  Duw  yn  cael  ei 
rhoddi  mewn  gweithrediad,  y  mae  hyny  yn  cael  ei  wneyd 
o  hyd ;  ond  "  datguddiad  cyfiawn  farn  Duw"  fydd  y  dydd 
hwnw. 

Bydd  angelion,  foreu  y  farn,  yn  adnabod  yr  efrau  oddi- 
wrth  y  gwenith  ;  bydd  y  defaid  a'r  geifr  yn  cael  eu  didoli 
oddiwrth  eu  gilydd ;  a  bydd  Deicwch  y  naill,  ac  Ewch  y 
llall,  yn  cael  eu  cyhoeddi  cyn  son  am  eu  gweithredoedd. 
Gwneir  datguddiad  cyhoeddus  o  gyflyrau  dynion  yno,  nid 
trwy  enwi  anufudd-dod  yr  Adda  cyntaf,  yrhyn  yw  gwreidd- 
yn  condemniad  y  rhai  a  fyddant  ar  y  llaw  aswy,  nac 
ychwaith  trwy  enwi  ufudd-dod  yr  ail  Adda,  yr  hyn  yw 
sail  cyfìawnhad  y  rhaî'a  fyddant  âr  y  ddeheulaw,  ond'trwy 
gyhoeddi  y  pethau  sydd  yn  eu  profi  yn  dda  neu  yn  ddrwg: 
nid  trwy  enwi  y  gwreiddyn,  ond  trwy  ddangos  y  ffrwyth. 
Felly  hefyd  y  bydd  dirgelion  dynion  yn  cael  eu  barnu  neii 
eu  datguddio,  nid  trwy  enwi  sancteiddrwydd  neu  ansanct- 
eiddrwydd  eu  meddyliau,  ond  trwy  gyhoeddi  y  pethau 
sydd  yn  profì  stât  y  rneddwl,  sef  geiriau  a  gweithredoedd ; 
oblegid  dyma  y  pethau  a  ddywedant,  yn  y  modd  mwyaf 
teimladwy  ar  bob  cydwybod,  nes  llwyr  argyhoeddi  pawb 
o  gyfiawnder  barn  Duw. 

Ond  swm  îy  atebiad  i'ch  gwrthddadl  ddiweddaf  chwi  yw 
hyn  :  Xid  ydyw  fod  y  Beibl  yn  ddystaw  am  anufudd-dod 
Adda  fel  peth  i'w  grybwyll  yn  y  farn,  brawf  yn  y  byd  nad 
hyny  yw  gwreiddyn  condemniad  y  rhai  a  ddemnir  ;  mwy 
nag  y  mae  dystawrwydd  y  Beibl  am  ufudd-dod  Crist  fel 
path  i'w  grybwyll  yn  y  farn,  yn  profi  nad  hyny  yw  sail 
cyfiawnhad  y  rhai  a  gedwir. 


YMDDYDDAST  VIII 


SEFYLLFA  PEAWF, 

Pregethwr.  Dydd  da'wch,  fy  nghyfaill,  y  mae  yn  dda 
ìawn  genyf  eich  gweled  :  canys  wrth  eich  gwaith  yn  ym- 
adael,  y  tro  diweddaf,  heb  gymaint  a  dywedyd.  Nos  da, 
mi  a  ofnais  y  gallaswn  fod  wedi  eìch  tramgwyddo  ;  ond  yr 
wyf  yn  sicrhau  i  chwi  mai  pell  oeddwn  oddiwrth  fwriadu 
eich  briwo  mewn  dim. 

Gwrandawr.  Y  mae  yn  dda  genyf  allael  sicrhau  i  chwi, 
nad  oedd  dim  o'r  natur  hyny  yn  bod :  ond  y  gwirionedd  y w, 
yr  oedd  fy  meddwl  wedi  ei  gymeryd  gany  peth  yr  oeddem 
yn  siarad  am  dano,  i'r  fath  raddau,  fel  yr  annghofìais,  ar  y 
pryd,  wneyd  y  seremoni  arferol :  ac,  yn  wir,  nid  oes  un 
diwrnod  wedi  myned  heibio,  o  hyny  hyd  yn  awr,  heb  i  mi 
feddwl  cryn  lawer  am  y  peth  ;  a  byddai  yn  dda  iawn  genyf 
gael  rhagor  o  ymddyddan  â  chwi  ar  yr  un  mater,  os  gell- 
wch  hebgor  cymaint  a  hyny  o  amser. 

Preg.  'Rhoswch  chwi,  sefyllfa  prawf,  onidê,  oedd  y  mat- 
er  yr  oeddem  yn  siarad  am  dano  y  pryd  hwnw  ?  Wele, 
gadewch  i  ni  ddechreu  ynte.  Efallai  fod  rhyw  gwestiwn 
ar  eich  meddwl  chwi  i'w  ofyn. 

Gwran.  Pa  beth  sydd  genych  i'w  ddywedyd  yn  erbyn  y 
golygiad  fod  holl  ddynolryw  wedi  eu  symud  o  fod  yn 
ddeiliaid  o  gyfansoddiad  Eden,  i  fod  yn  ddeiliaid  o'r  cyf- 
ansoddiad  cyfryngol  ;  neu,  os  mynwch  chwi,  o  fod  yn 
ddeiliaid  o'r  cyfammod  gweithredoedd,  i  fod  yn  ddeiliaid 
o'r  cyfammod  gras  ? 

Preg.  Yn  1  Cor.  xv.  45,  47,  y  mae  Adda  a  Christ  yn  cael 
eu  galw,  V  Y  dyn  cyntaf,  a'r  ail  ddyn  ;"  u  Y  dyn  cyntaf 
Adda,  a'r  Adda  diweddaf;"  yr  hyn,  dybygwn  i,  sydd 
yn  cynwys  eu  bodyn  ddau  ddyn  na  bu,  ac  na  bydd  byth, 


100 


T  PREGETHWR  a'r  GWRANDAM. 


eu  cyffelyb,  sef  fel  y  niaent  yn  gynrychiolwyr  mewn 
gwahanol  gyfammodau,  yn  cynwys  ynddynt  eu  hunain 
bawb  o  ddynolryw  :  Adda  yn  cynwys  boll  ddeiliaid  cyf- 
ammod  Eden,  a  Cbrist  yn  cynwys  boll  ddeiliaid  y  cyfani- 

mod  gras,  ac  

Gwran.  Peidiwcb  cbwi  â  cbwmpasu  fel  yna,  Y  mae  y 
Ffwleriaid  yn  addef  y  pethau  yna  gystal  a  chwithau 
Ond  y  pwyntmewn  dadl  yw,  Pa  un  aydyw  dynolryw  yn 
awr  yn  cael  eu  bystyried  yn  ddeiliaid  o'r  cyfansoddiad  neu 
y  cyfammod  ag  y  mae  Crist  yn  ben  ynddo,  ai  ynte  fod  fr 
boll  annuwiolion  yn  cael  eu  hystyried  o  byd  yn  ddeiliaid 
o'r  cyfansoddiad  neu  y  cyfammod  ag  yr  oedd  Adda  ynben 
ynddo. 

Preg.  Peidied  fy  nghyfaill  â  siarad  ar  draws  dyn  fel  yna. 
Yr  w7yf  fì  wedi  annghofio  yn  awr  pa  betb  oeddwn  yn 
myned  i'w  ddywedyd.  Ho,  ie  dyma  fo,  Y  mae  yn  rbaid 
fod  pob  d}Tn  naill  ai  yn  Adda,  neu  yn  ]S~ghrist,  neu  mewn 
rbyw  gyflwr  canol,  beb  fod  yn  un  o'r  ddau.  Yn  awr  go- 
fynaf,  Pwy,  yn  ol  y  Beíbl,  yw  y  rbai  sydd  yn  !N"ghrist  > 
Ateb.  "  Od  oes  neb  yn  Ngbrist,  y  mae  efe  yn  greadur 
newydd.  ìsìà  oes  dim  damnedigaetb  i'r  rbai  sydd  yn 
Nghrist  Iesu."  Gan  byny,  nid  yw  y  rhai  sydd  yn  ngafaei 
damnedigaeth,  neu  y  sawl  nad  ydynt  greaduriaid  newydd 
ddim  yn  Nghrist ;  o  ganlyniad,  rbaid  eu  bod  yn  Adda, 
oddyeithr  fod  rhyw  gyílwr  canol  fel  y  soniais,  yr  hyn,  dy- 
bygid,  sydd  ry  afresymol  ac  anysgrytbyrol  i'n  cyfeiliion 
Ffwleraidd  ei  bleidio.  A  pba  beth,  atolwg,  yw  bod  yn 
Adda,  os  nad  bod  yn  ddeiìiaid  o'r  cyfammod  ag  yr  oedd 
Adda  yn  ben  ynddo  ?  neu,  pa  betb  yw  bod  yn  ^ghrist, 
os  nad  bod  yn  ddeiliaid  o'r  cyfanmod  ag  y  mae  Crist  yn 
ben  ynddo  ? 

Gicran.  Yn  wir,  yr  wyf  fi  yn  meddwl  fod  yr  annuwiol 
-yn  cyfranogi  o  bethau  y  cyfammod  gras,  ac  hefyd  y  bydd 
eífeitbiau  cyfammod  Eden  yn  dilyn  y  duwîol  hyd  y  boreu 


SEFYLLFA  PRAWF. 


101 


mawr.  Oblegid  pa  beth  ond  bendith  y  cyfammod  gras  y  w 
galwad  yr  efengyl  ?  a  pha  beth  ond  melldith  cyfammod 
Eden  yw  marwolaeth  y  coríf  ? 

JPreg.  Ond  rhaid  ystyried  nad  oes  dim  bendith  hyd  yn 
nod  ar  alwad  yr  efengyl  i'r  annuwiol,  tra  yn  annuwiol ; 
ac  er  mai  eíîeithian  toriad  cyfammod  Eden  yw  gofidiau  ac 
angeu,  eto,  nid  oes  dim  melldithyn  yr  un  o  honynt  i'r  duw- 
iol.  Felly,  er  bod  efFeithiau  daionus  y  cyfammod  gras  yn 
dyfod  megys  i  gyfarfod  yr  annuwiol,  ac  effeithiau  gofìdus 
toriad  yr  hen  gyfammod  yn  dilyn  y  duwiol  tra  yn  y  byd, 
eto,  nid  ydyw  yr  annuwiol  ar  dir  bendigedig  y  cyfammod 
gras,  na'r  duwiol  ddim  ar  dir  melldigedig  y  cyfammod 
gweithredoedd  ;  y  mae  y  cyntaf  yn  rhwym  dan  gondemn- 
iad,  ond  y  mae'r  olaf  yn  rhydd. 

Gwran.  Y  mae  yn  wir  fod  Adda  wedi  taflu  ei  hun  a'i 
hiliogaeth  i  sefÿllfa  o  anobaith  o'u  rhan  eu  hunain.  Ond, 
mi  feddyliwn  i,  fod  yr  amlygiad  a  wnaeth  Duw  i  Adda  o'i 
fwriad  grasol  tuag  at  ddynion,  trwy  yr  addewid  o  Hâd  y 
Wraig,  wedi  adferu  yr  holl  ddynoliaeth  draehem  i  sefyllfa 
o  brawf. 

JPreg.  Pa  beth,  atolwg,  ydych  yn  ei  feddwl  wrth  sefyllfa 
praiof? 

Gwran.  Fy  meddwl  yw,  fod  ífordd  einioes  a  ffordd  ang- 
eu  yn  cael  eu  gosod  o  fiaen  dyn  yn  yr  efengyl,  yr  un  modd 
ag  yr  oedd  einioes  ac  angeu  yn  cael  eu  gosod  o  flaen 
Adda  yn  Eden ;  fod  by wyd  neu  farwolaeth  dyn  yn  awr  yn 
dibynu  ar  ei  waith  yn  creduneu  yn  annghredu,  fel  yr  oedd 
b}^wyd  neu  farwolaeth  Adda  yn  dibynu  ar  ei  waith  yn 
nfuddhau  neu  yn  anufuddhau.  Mewn  gair,  yr  wyf  yn 
meddwl  "  nad  oedd  Adda  cyn  y  cwymp,  gyda  golwg  arno 
ei  hun,  ddim  mwy  mewn  sefyllfa  o  brawf  nag  yw  dynion 
yn  bresennol  dan  yr  efengyl."  * 

Preg.  Yr  wyf  yn  cydsynio  à  chwi,  fod  fFordd  einioes  a 


*  Galw.  Dif.  tu4al  23. 


102  Y  PREGETHWR  A'r  GWRANDAWR. 


ffordd  angeu  yn  cael  eu  gosod  o  flaen  dynion  yn  yr  efeng- 
yl :  ond  fod  dyn  mewn  sefyllfa  o  brawf,  yr  un  fath  ag  yr 
oedd  Adda  cyn  ei  gwymp,  ni  allaf  ei  ganfod  yn  olygiad 
Ysgrythyrol  a  rhesymol ;  eanys  yr  oedd  gan  Adda  allu 
naturiol  a  moesol  i  wybod  a  barnu  y  daioni  o  gadw  j 
gorchymyn,  a'r  drwg  ori  dori  \  a  diamau  y  gallasai  Adda 
sefyll,  er  mai  syrthio  a  wnaeth,  "  Eithr  y  dyn  anianol 
(medd  y  Beibl)  nid  yw  yn  derbyn  y  pethau  sydd  o  Ysbryd 
Duw,  canys  ffolineb  ydynt  ganddo  ef ;  ac  nis  gall  eu  gwy- 
bod,  oblegid  yn  ysbrydol  y  bernir  hwynt."  Er  fod  gogon- 
iant  annhraethadwy  yn  ffordd  y  bywydr  a  rhyw  ddrwg 
anfeidrol.yn  ffordd  angeu  ;  eto,  y  mae  yn  anmhosibl  i  ddyn 
ganfod  daioni  y  naill  na  drwg  y  llall,  na  barnu  yn  iawn 
rhyngddynt,  heb  i  ryw  "  nerthol  weithrediad  "  goruwch- 
naturiol  gael  ei  ddwyn  yn  mlaen  yn  ei  enaid.  Os  y  w  y 
golygiad  yna  yn  gywir,  y  mae  yn  anmhosibl  i'r  opiniwn 
"  nad  oedd  Adda  cyn  ei  gwymp,  gyda  golwg  arno  ei  hun^ 
ddim  mwy  mewn  sefyllfa  prawf  nag  y w  dynion  dan  yr 
efengyl,"  sefyll. 

Gwran,  [Rhyw  hen  system  yw  hòna  eto,  ac  y  mae  yn 
bryd  iddi  fyned  o'r  golwg  bellach  rhag  cywilydd.  Yr 
ydys  wedi  cael  allan  yn  y  dyddiau  hyn,  mai  cyfeiliornad, 
ac  nad  gwirionedd,  yw  fod  yr  Ysbryd  Glân  i'w  gatl  i  rai 
personau  mwy  nag  eraill,  ac  ar  ryw  amserau  mwy  naTu 
gilydd.  Yn  enw  dyn,  a  glywsoch  chwi  ddim  am  y  dar- 
ganfyddiad  ?  A  welsoch  chwi  mo  bregeth  brawd  Mr. 
Henry  Rees?  * 

*  Clywais  fod  awdwr  j  Bregeth  ar  'Yr  Ysbryd  a'r  BriodasfercbrT 
wedi  cael  ei  gyhoeddi  amryw  weithiau  dan  yr  enw  '  brawd  Mr.  Henry 
Rees.'  Tebyg  mai  dyben  hyny  oedd  gwneyd  y  gwr  yn  fwy  poblog- 
aidd,  a  mawr  dda  iddo  ef,  o  ran  hyny,  ar  y  fanta'is  :  ond  we£  í^j^  gael 
ei  gario  i  sylw  y  wlad,  megys  wrth  ysgil  gwr  o  gorff  ararubjJgTíÿdd- 
wyr,  y  mae  braidd  yn  rhy  ddrwg,  dybygaf  fi,  fod  yr  enw:  OWT  _yynion 
siolwag — Crwydriaid  a  gwibiaid  ar  hyd  a  thraws  y  ddaear  v  edleriaid 
mewn  nwyfau  chwedlog — Ninefeaid  mewn  gwybodaeth — Cleps."1  &c, 
yn  cael  eu  harferyd,  yn  ei  lyfryn,  mewn  cyfeiriad  at  bregethwyr  neu 
aelodau  y  corff  hwnw. 

Y  mae  yn  wir  mai  gwr  arall  a  ysgrifenodd  y  4  Rhagdraith 1  ag  sydd  yn 


SEFYLLFA  PRAWF. 


103 


Preg.  Do,  do,  ac  mi  feddyliwn  mai  y  dyben  mewn  gol- 
wg  yw  cael  coes  arall  dan  system  newydd  y  sefyllfa 
prawf,  oblegid  heb  hyn  rhaid  addef  ei  bod  megys  ar  ei 
hun-troed.  Ac,  yn  wir,  yr  wyf  yn  meddwl,  os  prawf  y 
dynion  hyn  eu  pwnc,  y  gwnant  wasanaeth  anmhrisiadwy 
Fr  system  Ffwleraidd,  oblegid  mi  feddyliwn  na  ddaeth  y 
peth  erioed  i  feddwl  Fuller  eihun,  nâ'r  Dr.  Williams,  naMr. 
Roberts,  o  Lanbrynmair.]    Rhagor  ar  hyn  ryw  dro  eto. 

Gí-wran.  Wel,  y  mae  credu  yn  ammod  bywyd  yn  y  cyf- 
ammod  gras,  fel  yr  oedd  ufuddhau  yn  y  cyfammod  gweith- 
redoedd  ;  ac  felly,  ni  welwn  i  yn  fy  myw  pa  fodd  y  mae 
yn  anaddas  i  ddyweyd  fod  dynion  mewn  sefyllfa  prawf, 
dan  yr  efengyl,  yn  hollol  yr  un  fel  ag  yr  oedd  Adda  yn 
Eden. 

Preg.  Nid  wyf  yn  cofio  am  un  Ysgrythyr  ag  sydd  yn 
gosod  ein  credu  ni  yn  gyferbyniol  âg  ufudd-dod  Adda :  yr 
hyn  a  gyferbyna  y  Beibl  âg  ufudd-dod,  neu,  yn  hytrach,  âg 
ufudd-dod  Adda,  yw  ufudd-dod  Crist;  a'r  hyn  agyferbynir 
â  chamwedd  Adda  yw  cyfiawnder  Crist.  Felly,  nîd  oes 
neb,  dybygwn  i,  ond  Crist  mewn  sefyllfa  debyg,  yn  y  cyf- 
ammod  gras,  i'r  un  yr  oedd  Adda  ynddi  yn  y  cyfammod 
gweithredoedd, 

Yr  wyf  fì  yn  meddwl,  fel  chwithau,  mai  llwybr  yr  efeng- 
yl  i  ddyn  ddyfod  i  feddiant  o  iachawdwriaeth  yw  credu. 
Ond  y  mae  dywedyd  fod  creduyn  ammod  iachawdwri  aeth 
yn  anysgrythyrol;  oblegid  nidyw  y  Beibl  yn  cydnabod  dim 
fel  ammod  iachawdwriaeth  i  ddynion,  ond  yr  hyn  a  wnaeth 
ac  a  ddyoddefodd  Crist  trostynt. 

cynwys  yr  enwau  uchod;  ond  eto  nid  ydyw  Mr.  "W.  Eees  fw  esgusodi, 
yn  gymaint  ag  iddo  roddi  lle  iddynt  ar  ddalenau  ei  lyfryn,  a'u  cymerad- 
wyo  fel  rhagymadrodd  fw  bregeth. 

Os  na  allesid  cyhoeddi  y  bregeth  heb  y  fath  ystwff,  oni  buasai  yn 
well  ei  roddi  yn  y  diwedd  nag  yn  y  dechreu  ?  canys  y  mae  yn  am- 
lwg  fod  tu^dd  ynddo  i  lanw  meddwl  pob  darllenydd  moesgar  a 
rhagfarn  yn  erbyn  yr  holl  lyfr :  a  gwyr  Mr  Eees,  gystal  a  neb,  nad 
ydywrhagfarn  ond  cymhwysder  tlawd  i  barotoi  y  meddwl  dynol  i 
dderbyn  addysg. 


104 


Y  PREGETHWR  ArR  GWRÁNDAWR. 


Gwran.  Pa  wahaniaeth  sydd  rhwng  ammod  o  beth,  a'r 
moddion  i  ddyfod  i  feddiant  o  hono  ?  Os  arferaf  y  rnodd- 
ion  priodoli  ddyfodi  feddiant  o'r  iachawdwriaeth,  sef  credu, 
cadwedig  fyddaf ;  ac  os  nad  arferaf  y  moddion  hyny,  nid 
oes  ond  colledigaeth  yn  fy  aros,  a  pha  beth  mwy  na  hyn 
sydd  mewn  ammod  ? 

Preg.  Bwriwch  y  byddai  i  chwi  brynu  etifeddiaeth  i 
chwi  eich  hun  ac  i'ch  plant  ar  eich  ol  :  ammod  yr  etifedd- 
iaethydyw  i  chwi  dalu  arian  y  prynedigaeth  ;  ond  y  modd- 
ion  i'r  plant  ei  mwynhau  ar  ol  eich  marwolaeth  chwi 
fyddai  eu  gwaith  yn  cymen^d  meddiant  o  hono.  Felly, 
unig  ammodbywyd  pechadur  yw  y  prynedigaeth  sydd  yn 
Nghrist  Iesu  :  ond  nîd  ydyw  gwaith  dyn  yn  credu  ddim 
amgen  na  chymeryd  meddiant  o'r  etifeddiaeth  ;  ac  os 
gelwch  chwi  hyny  yn  ammod,  rhaid  dyweyd  mai  ammod- 
au  yw  holl  weithredoedd  dynion,  oblegid  y  mae  pob 
gweithred  yn  foddion  i  ddwyn  rhyw  ganlyniadau  o  am- 

gyich, 

Gwran.  "Wel,  gadewch  iddo  fod  felly  ;  ond  eto  ni  wn  i 
pa  niwed  yw  galw  credu  yn  ammod  iachawdwriaeth. 

Preg.  Y  mae  y  gair  ammod  yn  trosglwyddo  y  meddyl- 
ddrych  o  deilyngdod,  ac  felly  yn  arwain  i  dybiaeth  fod 
rhyw  glod  yn  perthyn  i'r  sawl  à  wnelo  y  peth.  Ond  y  mae 
y  Beibl  yn  cau  allan  oddiwrth  ddyn  bob  teilyngdod  a 
chlod  yn  nhrefn  cadwedigaeth  pechadur,  ac  yn  rhoddi  y 
cwbl  i  Dduw. 

Gwran.  A  ydych  yn  meddwl  y  buasai  rhyw  glod  yn 
perthyn  i  Adda,  pe  buasai  yn  cyflawni,  yn  lle  torir  ammod 
cyfammod  Eden  ? 

Preg.  I  Dduw,  yn  ddiau,  y  buasai  y  gogoniant  yn  yr 
eithaf  am  yr  holl  ddaioni,  pe  buasai  Adda  yn  ufuddhau, 
oblegid  mai  o'i  ewyllys  da  yn  unig  y  gwnaeth  efe  y  fath 
gyfammod  manteisiol  â'r  dyn :  ond  eto  y  mae  yn  ddiam- 
heu  genyf  fi  y  buasai  gan  ddynion  barch  byth  i  Adda,  fel 


SETTLLFÀ  PRAWF. 


105 


un  wedi  cyflawni  ammod  eu  bywyd,  a  chlod  hefỳd,  can 
belled  ag  y  mae  yn  addas  i'r  naill  greadur  roddi  clod  i  un 
arall. 

Gwran.  HMydyw  yr  ateb  yna  ddim  yn  hollol  i'r  pwynt, 
Y  materyw,  a  oedd,  ai  nid  oedd,  Adda  yn  fwy  mewn  sef- 
yllfa  o  brawf,  gyda  golwg  arno  ei  hun,  nag  ydyw  dynion 
yn  bresenol  dan  yr  efengyl?  Yr  oedd  bywyd  Adda  ei  hun, 
heb  son  am  ei  hiliogaeth,  yn  dibynu  ar  ei  waith  yn  ufudd- 
hau,  fel  y  mae  ein  bywyd  ninau  yn  dibynu  ar  ein  gwaith 
yn  credu.  A  ydych  yn  meddwl,  pe  buasai  Adda  yn  sefyll, 
y  buasai  ganddo  ryw  le  i  ymffrostio  neu  i  ymogoneddu  yn 
ei  waith  ei  hun,  mwy  nag  y  sydd  gan  y  credadyn  dan  yr 
efengyl  ? 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  y  buasai :  ond  nid  ger  bron 
Duw,  am  fod  yn  anmhosibl  i  greadur  haeddu  dim  daioni 
oddiar  law  ei  Greawdwr.  "  Canys  os  Abraham  a  gyfiawn- 
hawyd  trwy  weithredoedd,  y  mae  iddo  orfoledd,"  (neu 
"  y  mae  ganddo  beth  i  ymogoneddu  ynddo"  neu,  "  fe  allasai 
ymffrostio." — MacJcnight.)  "  Ond  nid  gerbron  Duw."  Rhuf, 
iv.  2.  Gallaf  finau  ddyweyd,  Pe  buasai  Adda  yn  cael  ei 
gyfiawnhau  trwy  weithredoedd,  sef  trwy  ufuddhau,  buas- 
ai  ganddo  beth  i  ymogoneddu,  neu  i  ymffrostio  ynddo,  er 
nad  gerbron  Duw.  Ond  yn  nhrefn  cyfiawnhad  pechadnr,. 
"Pale  (medd  yr  apostol)  y  mae  gorfoledd  "  (neu  ymffrost 
neu  ymogoneddiad)  ?  "Efe  a  gauwyd  allan.  Trv/y  ba 
ddeddf?  Ai  deddf  gweithredoedd  ?  N"age  ;  (ni  buasai 
hòno,  dybygid,  yn  ei  gau  allan,  os  cawsai  ei  ehadw)  eithr 
trwy  ddeddf  ffydd."  PJiuf.  iii.  27. 

Pe  cyfîawnasai  Adda  ammod  y  cyfammod,  gallnsai 
edrych  arno  ei  liun  fel  un  wedi  ennill  bywyd  tragyw yddol 
trwy  ei  waith  ei  hun,  mor  wirionedd  ag  y  mae  yn  bosibi  i 
ddyn  ennili  unrhyw  beth  trwy  unrhyw  lafur,  er  mai  i 
Dduw  y  buasai  y  clod,  am  ei  osod  mewn  sefyllfa  i  allu 
gwneyd  hyny  ;  ond  ni  all  y  credadyn  cdrycli  arno  ei  hrrtí^ 


106  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


ar  y  goreu,  ond  fel  un  wedi  cymeryd  gafael  ar  y  bywyd 
tragywyddola  ennillwyd  iddo  trwylafur  amarwolaeth  un 
arall?  ac  ni  ddiclion  wneyd  hyny  o  hono  ei  hun,  heb  ryw 
ddylanwad  grasol  o  eiddo  Duw.  "  Canys  trwy  ras  yr  yd- 
ych  yn  gadwedig,  trwy  ífydd  ;  a  hyny  nid  o  honoch  eich 
hunain  :  rliodd  Duw  ydyw."  Eph.  ii.  8. 

Ondgadewch  ini  dybied,  heb  ganiatâu,  fod  credu  yn  am- 
mod  iachawdwriaeth  dan  yr  efengyl  ;  eto,  gan  fod  yn 
anmhosibli  ddyn  gyflawni  yr  ammod  hòno  heb  ryw  ddy- 
lanwad  goruwchnaturioî,  sef  "  gweithrediad  nerth  ei  gad- 
ernid  Ef,  yr  hon  a  weithredodd  efe  yn  Nghrist  pan  y  cyf- 
«dedd  ef  o  feirw,"  Eph.  i.  19,  20;  a  bod  Adda  yn  meddu 
galln  i  gyflawni  yr  ammod  yn  Eden ;  anysgrythyrol  ae 
afreîymol,  i'm  tyb  i,  ydyw  dyweyd  fod  dynion,  dan  yr 
efeng\l,  yn  gymaiut  niewn  sefyllfa  o  brawf  ag  oedd  Adda 
gyda  golwg  arno  ei  hnn,  cyn  ei  gwymp. 

Gicran.  OniJ  yd}^eh  chwithau  yn  ystyried  fod  pob  dyn 
ar  y  ddaear  mewn  sefyllfa  o  obaith  ? 

Prc.g.  Sefylìfa  y  rhan  luosocaf  o  drigolion  y  ddaear 
hedclyw,  sef  yr  holl  baganiaid  ydyw,  "heb  obaith  gan- 
«ddynt,  ac  heb  Dduw  yn  y  byd." 

Gwran.  Ond  y  mae  yn  ddigon  i'r  pwrpas  presennol,  os 
ydych  }7n  addef  fod  holl  wrandawjrr  efengyl  mewn  cyflwr 
o  obailh. 

Preg.  Y  mae  yn  sicr  fod  gobaith  yn  cael  ei  osod  yn  yr 
efengyl  o  flaen  ei  holl  wrandawyr,  ac  mai  marwolaeth  y 
Cyfryngwr  sydd  wedi  dwyn  y  gobaith  hwnw  i  mewn. 

Gwran.  Pa  wahaniaeth  sydd  rhwng  dywedyd  fod  dyn- 
ion  mewn  sefyllfa  o  obaith,  a  dywedyd  eu  bod  mewn  sef- 
yllfa  o  brawf  ? 

Preg.  Gwell  genyf,  h}Td  y  gallwyf  gadw  at  eiriau  y 
Beibl  wrth  son  am  sefyllfa  d}Tnion  rhyngdd^mt  a  Duw,  fel 
am  bob  peth  arall ;  eto  nid  ymrosonwn  i  ddim  rhyw  lawer 
yn  nghylch  y  gair  sefyllfapraiof,  pe  gwyddwn  i  nad  ydys 


SEFYLLFA  PRAWF. 


107 


yn  meddwl  dim  rhagor  wrth  ei  arferyd,  na  sefyllfa  y 
marw  mewn  lle  ag  y  mae  gobaith  am  iddo  gaeleifywhau ; 
neu  sefyllfa  y  careharor,  tra  mae  gobaith  am  ei  ryddhad. 
Ond  y  mae  yn  rhaid  eich  bod  chwi  yn  golygu  rhywbeth 
llawer  pellach  na  hyn,  pan  ydych  yn  haeru  "  nad  oedd 
Adda  cyn  ei  gwymp,  gyda  golwg  arno  ei  hun,  ddim  mwy 
mewn  sefyllfa  prawf  nag  y  mae  dynion  yn  bresennol  dan 
yr  efengyl."  'Feddyliwn  i,  y  rhaid  eich  bod  yn  tybied, 
nad  oedd  gan  Adda  allu  i  gydweddu  â  thelerau  cyfammod 
Eden,  neu  fod  gan  ddyn  yn  bresennol  ddigon  o  allu  i  gyd- 
weddu  â  thelerau  yr  efengyl,  yr  hyn  sydd  hollol  wrth- 
wyneb  i  dystiolaeth  y  BeibL 

Gwran.  "Wel,  sefyllfa  o  obaith  ynte.  Pa  fodd  y  mae 
gobaith  i  ddyn,  mwy  na  chythreuliaid,  os  na  bu  Crist,  farw 
drostynt  ? 

Preg.  Fod  gobaith  yn  cael  ei  osod  o  fîaen  holl  wran- 
dawyr  yr  efengyl,  ac  mai  yr  Arglwydd  Iesu  Grist  }*w  cin 
gobaith,  sydd  sicr  genyf.  Y  mae  yn  sicr  genyf  hefyd  mai 
dros  ei  eglwys,  ac  nid  dros  neb  arall,  y  rhoddes  efe  ei  hun  ; 
mai  dros  y  defaid  ac  nid  dros  y  geifr,  y  rhoddes  y  Bugail 
da  ei  einioes.  Y  mae  yn  wirionedd  amlwg  heíÿd  yn  y 
Beibl,  nad  oes  un  llwybr  î  beehadnr  fod  yn  gadwedìg  oml 
trwy  angeu  Crist.  Ond  pa  fodd  y  mae  y  rhai  na  bu  Crist 
farw  drostynt  yn  garcharorion  gobeithiol,  yn  wir  ni  wn  i 
ddim. 

Gwran.  Prin  y  bnaswn  yn  dysgwyl  y  fath  ateb  genyeh 
chwi,  a  chwìthau  yn  bregethior.  K"aill  ai  dangoswch  gyson- 
deb  eich  cyfundraeth  yn  dêg,  ai  rhoddwch  hi  i  fyny,  a 
ehyfaddefwch  mai  y  Ffwleriaid  sydd  yn  eu  lle,  a'ch  bod 
chwithau  a'ch  brodyr  wedi  camgymeryd.  Ac,  yn  wir,  ni 
fyddai  raid  i  chwi  ddim  cywilyddio  wrth  newid  eich  sys~ 
tem :  canys  y  mae  y  dynion  mwyaf  yn  newid  eu  barn ;  a 
phan  y  mae  dyn  yn  cael  ei  argyhoeddi  o'i  gamsyniad,  peth 
boneddigaidd  ydyw  iddo  addef  hyny  yn  ngŵydd  y  byd. 


108  Y  PREGETHWR  A'R  GWRANDAWR. 


Preg.  'Rhoswch,  peidiwch  â  myned  yn  mlaen  y  ffordd 
yna  yn  rhy  ffest,  rhag  mai  "  â  pha  fesur  y  rnesuroch,"  <fcc. 
Os  oedd  gwaith  Duw  yn  eau  yr  Iuddewon  mewn  anufudd- 
dod  fel  y  trugarhäai  wrth  bawb,  yn  ddyfnder  na  oddefai 
sobrwydd  yr  apostol  Paul  iddo  broffesu  .gallu  ei  blymio  ; 
ai  mawr  yw  i  ryw  bryfedach,  fel  nyni,  gyfaddef  ein  han- 
wybodaeth  yn  mhethau  mawrîon  Duw? 

Yr  wyf  fi  fel  chwithau,  yn  meddwl,  pan  y  mae  pregeth- 
wr  yn  cael  ei  argyhoeddi  o  ryw  gyfeiliornad  a  daenwyd 
ganddo,  y  byddai  nid  yn  unig  yn  foneddigaidd,  ond  hefyd 
yn  ddyledswydd  arno,  ei  alw  yn  ol,  a  byddai  yn  bechod 
iddo  beidio  â  gwneyd  hyny. 

Ond  chwareu  lêg  i'r  pregethwr  hefyd.  Cyn  yrawrthod 
âg  un  gyfundraeth,  oblegid  unrhyw  anhawsdra,  fe  dd}7lai, 

0  leiaf,  gael  ei  argyhoeddi  fod  y  gyfundraeth  newydd  yn 
glir  oddiwrth  yr  un  fath  anhawsdra,  onidê  ni  bydd  ond 
man  a  man  yn  y  diwedd.  Yn  awr,  gofynaf,  Ai  nid  ydych 
ehwi  yn  golygu  fod  etholedigaeth  mor  anhebgorol  angen- 
rheidiol  i  iaehawdwriaeth.  fel  nas  gall  y  bydd  neb  yn, 
gadwedig,  ond  a  etholwyd  cyn  dechreu  y  byd  ? 

Gwran.  Wel,  ydw  !  Ac  y  mae  Mr.  R.  yn  dywedyd,  "fod 
yn  anmhosibl  i  Dduw  achub  un  pechadur,  ond  yn  ol  ei 
trfaeth  dragywyddol."* 

Preg.  Yrwan,  dyma  y  pwynt.    Gan  nad  yw  bosibl,  yn 

01  eich  syste?n  chwi  eich  hun,  yr  achubir  neb  ond  a  ethol- 
wyd,  pa  fodd  y  mae  y  rhai  ni  etholwyd  mewn  sefyllfa  o 
obaith,  mwy  na'r  anetholedig  angelion  ? 

Gwran.  Y  mae  yr  iawn  yn  goîygu  y  rhwystr  o  du  Duw, 
neu  yn  h}Ttrach,  o  du  y  ll^^wodraeth  foesol ;  ond  y  mae  yr 
etholedigaeth  yn  golygu  y  rhwystr  o  du  y  pechadur.  Gan 
hyny,  os  oes  iawn  wedi  ei  roddi  dros  bob  dyn  yn  ddiwa- 
haniaeth,  y  mae  y  rhwystr  o  du  Duw,  neu  o  du  y  Uywodr- 
aeth  foesol,  wedi  ei  dynu  oddiar  ffordd  pob  dyn  i  gael  ei 


*  ÇTalwad  Difrifol  tu  dal.  32. 


SEÍTLLFA  PRAWÍ'. 


109 


achub  ;  ac  er  na  byddo  dyn  wedi  ei  ethol,  ac  na  all  fod  yn 
gadwedig  heb  ei  ethol,  eto  y  mae  yn  hollol  ddiesgus, 
oblegid  mai  ei  fai  ef  ei  hun  yw  yr  unig  rwystr. 

Preg.  Y  mae  y  ddwy  blaid  yn  cytuno,  y  bydd  dyn  byth 
yn  ddiesgus  ger  bron  Duw,  ac  y  buasai  ef  felly  pe  na  buas- 
ai  iachawdwriaeth  yn  bod.  Y  cwTestiwn  presennol  yw, 
nid  pa  fodd  y  mae  d}mion  yn  ddiesgus,  ond  pa  fodd  y  mae 
dynion  mewn  sefyllfa  o  obaith?  Os  oes  rhwystr  anorfod, 
pa  un  bynag  ai  o  du  y  lly wodraeth  foesol,  ai  o  ryw  du  ar- 
all,  os  oes  rhwystr  anorfod,  meddaf,  i'r  carcharor  ddyfod 
yn  rhydd,  pa  fodd  y  gellwch  ei  alw  yn  garcharor  gobeith- 
iol? 

Gwra?i.  "Wel,  a  ydy w  gwrandawyr  efengyl  ddim  yn  gar- 
charorion  gobeithiol  ynte? 

Preg.  Os  gwelwch  yn  dda  gadw  at  y  pwynt.  Yr  ydym. 
ein  dau  yn  addef  fod  holl  wrandawyr  efengyl  mewn  sef- 
yllfa  o  obaith  :  ond,  o  herwydd  i  chwi  awgrymu  y  dylwn 
i  ddangos  pa  fodd  y  mae  hyny  yn  gyson  â'r  rhan  arall  o'm 
credo,  neu  ei  roddi  heibio  a  dewis  yr  eiddoch  chwi,  yr 
wyf  finau  yn  fy  nhwrn,  yn  dychwelyd  y  compliment. 

Ond  i  ddyfod  yn  nes  eto.  Y  mae  Mr.  R.  wrth  ddangos 
y  gwahaniaeth  rhwng  ei  farn  ef  a'r  eiddo  yr  Arminiaid, 
yn  dywedyd  fel  hyn,  "  ISTis  gallaf  amheu  fod  lesu  wrth 
farw  yn  edrych  ar  yr  etholedigion  fel  rhan  neillduol  o 
wobr  ei  lafur;  ac  mai  gyda  golwg  ar  hyn  y  dywedir  iddo 
roddi  ei  einioes  dros  y  defaid,  ac  iddo  brynu  ei  eglwys  â'i 
briod  waed."*  Yn  agos  i'r  un  pwrpas  y  dywed  Mr.  Wil- 
liams,  o'r  Wern  (gwr  ag  y  mae  genyf  lawer  o  barch  iddo 
ar  amryw  gyfrifon)  yn  ei  sylwadau  ar  iawn  Crist.  "Yr 
oedd  gan  Grist,  yn  ei  holl  ddyoddefiadau,  olwg  neiliduol 
ar  yr  etholedigion.  Ac  yn  yr  ystyr  yma,  yn  ol  amcan  ar- 
faethoi  Duw  (ond  nid  felly  yn  ol  ei  amcan  llywyddol),  yr 
oedd  marwolaeth  Iesu  yn  neillduol  dros  ei  eglwys,  dros  ei 


*  Galwad  Difrifol,  tu  dal.  30,  31. 


110 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


ddefaid,  dros  y  rhai  a  roddwyd  iddo  gan  y  Tad"*  Meddyl- 
iwn  na  wnawn  gam  â'r  awdwyr  hyn  wrth  ddywedyd  eu 
bod  yn  golygu  fod  Crist  wedi  marw  mewn  rliyw  ystyr  neilU 
duol  dros  ei  eglwys,  neu  ei  ddefaid.  Yrẃan,  er  fod  Crist 
(yn  ol  y  system  Ffwleraidd)  wedi  marw  trosof  fi,  can  bell- 
ed  ag  i  mi  gael  fy  nwyn  i  fod — can  belled  ag  i  mi  gael 
ychydig  o  flynyddoedd  i  fyw  ar  y  ddaear — can  belled  ag 
i  mi  gael  pregethu  yr  efengyl  yn  fy  nghlywedigaeth — a 
chan  belled  ag  i  mi  gael  fy  ngosod  mewn  sefyllfa  o  brawf ; 
eto,  os  nad  ydych  yn  dy  weyd  ei  fod  wedi  marw  drosof  fi 
yn  yr  ystyr  ag  y  bu  farw  dros  ei  eglwys,  pa  obaith  am 
iachawdwriaeth  yr  ydych  yn  ei  osod  o'm  blaen,  mwy  na 
phe  dy  wedech  na  bu  farw  drosof  mewn  un  ystyr  ? 

Gwran.  Och  fì,  ni  ddywedwn  i  ddim  wrth  neb  na  bu 
Crist  farw  trosto  yn  yr  ystyr  ag  y  bu  farw  dros  ei  eglwys. 

Preg.  Na  wnaech,  mi  wn ;  ac  ni  dd}Twedwn  inau,  ar  un 
cyfrif,  wrth  neb,  nad  yw  wedi  ei  ethol  yn,  a'i  brynu  gan 
Grist;  a  phe  gwnawn,  byddwn  yn  euog  o  ruthro  dyweyd 
peth  na  wyddwn,  yr  hyn  ni  fyddai  well  na  dy wedyd  cel- 
wydd  dan  rith  bod  yn  genad  dros  Grist.  Àc  y  mae  yn 
ymddangos  i  mi  mor  gyson  i'r  Calfinistiaid,  ag  ydyw  i'r 
Ffwleriaid,  wahodd  pawb  i  ddyfod  at  Grist  am  iachawdwr- 
iaeth.  Os  dywed  yr  olaf  fod  digon  yn  Nghrist  i  bechadur, 
ac  na  wrthodir  mo'r  hwn  a  ddél ;  felly  y  dy wed  y  cyntaf : 
ac  os  dywed  y  cyntaf  na  bu  farw  dros  y  rhai  a  ddemnir 
byth,  dywed  yr  olaf  na  bu  farw  drostynt  yn  yr  ystyr  ag  y 
bu  farw  dros  ei  eglwys. 

Yn  awr,  gan  eich  bod  yn  pwyso  cymaint  ar  y  pa  fodd 
am  bob  peth,  gofynaf,  pa  fodd  y  mae  yr  anetholedig  mewn 
sefyllfa  o  obaith  am  y  pethau  sydd  yn  dyfod  yn  unig  i'r 
eglwys  trwy  farwolaeth  Crist,  ac  yntau  heb  farw  drostynt 
hwy  yn  yr  ystyr  ag  y  bu  farw  dros  yr  eglwys  ?  Drachefn, 
pa  fodd  y  mae  yn  gyson  i  chwi  ddywedyd  nad  oes  un 


*  Galwad  Difrifol,  tu  dal.  81. 


SEFYLLFA  PRAWF. 


111 


rhwystr  o  du  y  llywodraeth  foesol  i'r  anetholedíg  gael  ei 
gadw,  a  chwithau  yn  addef  na  chafodd  hi  erioed  iawn 
drostynt  yn  yr  ystyr  ag  y  cafodd  iawn  dros  y  rhai  a  ged- 
wir  ?  Pan  ateboch  y  cwestiynau  hyn  i  foddlonrwydd,  efall- 
ai  y  gallwn  inau  ateb  y  cwestiwn,  "  Pa  fodd  y  mae  gobaith 
i'r  rhai  na  bu  Crist  farw  drostynt,  mwy  nag  i'r  cythreul- 
iaid?" 

Gwran.  Braidd  na  feddyliwn  i  maí  yr  Árminiaid  sydd 
yn  ymdaro  oreu  yn  wyneb  yr  anhawsdra  yma,  canys  y 
maent  hwy  yn  gwadu  pob  neillduolrwydd  yn  yr  iawn,  ac 
yn  gwadu  etholedigaeth  hefyd. 

Preg.  Y  cwbl  y  mae  yr  Arminiaid  yn  ei  ennill  ar  y  pen 
hwn,  wedi  myned  ar  draws  tystiolaethau  amlwg  y  Beibl 
am  etholedigaeth,  <fcc,  yw  taflu  yr  anhawsdra  dipyn  yn 
mhellaeh :  ac  er  nad  yn  yr  un  man,  eto,  gyda  llawn  cy- 
maint  os  nad  mwy  o  rym,  y  mae  y  peth  yn  eu  cyfarfod 
hwy,  ag  y  mae  yn  ein  cyfarfod  ninau.  Y  mae  yr  Armin- 
iaid  yn  gyífredin  yn  dal  fod  Duw  yn  hollwybodol,  a  chan 
hyny  ei  fod  yn  gwybod  y  diwedd  o'r  dechreuad,  ac  felly 
yn  gwybod  erioed  pwy  a  fyddant  gadwedig ;  o  ganlyniad, 
rhaid  fod,  y  cedwid  y  rhai  a  fyddant  gadwedig  yn  beth  sier 
er  tragy wyddoldeb.  Nid  wyf  yn  dy wedyd  mai  rhagwyb- 
odaeth  sydd  yn  sicrhau  dygiad  unrhyw  beth  i  fod,  ond  y 
mae'gwybodaetho  beth,  pa  un  bynag  a  fyddai  ai  rhagwyb- 
odaeth,  presennol  wybodaeth,  neu  ol  wybodaeth,  yn  rhag- 
dybied  fod  y  peth  a  wybyddir  yn  sicr  o  fod,  amgen  nid 
gwybodaeth  a  fyddai,  ond  tybiaeth.  Felly,  er  nad  rhagwyb- 
odaeth  sydd  yn  gwneyd  y  bydd  y  rhai  a  ragwybuwyd  yn 
gadwedig,  eto,  y  mae  rhagwybodaeth  yn  profi  fod  achub- 
iaeth  y  gwrthddrychau  hyn  yn  beth  hollol  sicr. 

Gwran.  Prin  iawn  yr  wyf  yn  gallael  eich  dilyn.  Pe 
galleeh  gael  rhyw  lwybr  i  ddywedyd  yn  eglurach,  byddai 
yn  dda  genyf. 

Preg.  Yr  oedd  y  prophwydi,  trwy  ysbrydoliaeth  Duw, 


112 


Y  PREGETHWH  a'r  GWBÀÌÎDAWÊ. 


yn  rhagwybod  dyfodiad  y  Messia ;  gan  hyny,  rhaid  fod 
dyfodiad  y  Messia  yn  beth  sicr  o  gymeryd  lle;  pe  amgeD, 
tyb  neu  opiniwn,  ac  nid  gwybodaeth,  a  fuasai  gan  y  pro- 
phwydi  am  dano,  Felly,  os  addefir  fod  nifer  a  phersonau 
y  rhai  a  gedwir  wedi  eu  rhagwybod  erioed,  y  mae  yn 
rhaid  ei  fod  yn  beth  sicr  erioed  pwy  a  gedwid,  onidê  rhaid 
newid  y  gair  rhagwybodacth,  a  chymeryd  y  gair  rhagdybiaeth 
yn  ei  le.  Yn  awr,  er  nad  oedd  rhagwybodaeth  y  prophwydi 
yn  achos  o  sicrwydd  dyfodiad  y  Messia,  eto  yr  oedd  yn 
brawf  o'r  peth  :  felly,  er  nad  yw  rhagwybodaeth  Duw  yn 
achos,  eto,  y  mae  yn  brawf  o  sicrwydd  cadwedigaeth  y 
rhair-a  gedwir  ;  ac  felly,  rhaid  i'r  Arminiaid  naill  ai  gwadu 
fod  Duw  yn  hoüwybodol,  ai  addef  fod  yn  sicr  erioed  y  ced- 
wid  y  rhai  a  fyddant  cadwedig:  pa  beth  a  ddywedant 
sydd  yn  sicrhau  hyny,  nis  gwn,  gan  eu  bod  yn  gwadu 
rhagluniad  ac  etholedigaeth :  ond  y  mae  yn  Uawn  mor 
anhawdd  iddynt  hwy  ateb  y  cwestiwn- — Pa  fodd  y  mae 
neb  mewn  sefyllfa  o  obaith,  ond  y  ?  y  rhai  a  ragwybu  efe  V 
ag  ydyw  i  ninau  ateb  y  cwestiwn,  Pa  fodd  y  mae  neb 
me  wn  sefyllfa  o  obaith,  ond  y  rhai  a  etholodd  ac  a  brynodd 
efe? 

Bellach,  rhaid  i  miroddi  heibio  am  y  tro  hwn  eto.  Chwi 
a  gofìwch  mai  swm  yr  hyn  a  geisiais  ei  ddywedyd  yn  ein 
hymddyddan  presennol,  yw  hyn — 

laf.  Yr  wyf  yn  credu  fod  y  rhai  oll  a  gedwir,  a  hwy  yn 
unig,  wedi  eu  hethol  yn  is~ghrist  cyn  dechreu  y  byd,  a'u 
prynu  ganddo  â'i  werthfawr  waed. 

2il.  Yr  wyf  yn  coelio  fod  holl  wrandawyr  efengyl  mewn 
sefyllfa  o  obaith  :  gelwir  hwy  "  Carcharorion  gobeithiol." 
Gosodir  o'u  blaen  fîordd  einioes  a  ffordd  angeu :  ac  y  mae 
dyn  yn  weithredydd  hollol  r^'dd  wrth  ddewis  y  naill  neu  y 
llall ;  nid  oes  dim  trais  yn  cael  ei  arfer  tuag  ato  mewn  un 
modd:  ac  felly  pwy  bynag  a  wrthodo  iachawdwriaeth, 
bydd  y  bai  yn  gorwedd  wrth  ei  ddrws  ef  ei  hun  yn  dragy- 
wydd. 


NATUR  YR  IAWH  PA  BETH  NID  YW. 


113 


3ydd.  Y  mae  yn  sicr  genyf  fod  y  pethau  hyn,  fel  y  mae 
holl  gangenau  athrawiaeth  y  Beibl,  yn  berífaith  gyson  â'u 
gilydd. 

4ydd.  Ond  pafodd  y  maent  yn  gyson,  yr  wyf  yn  cyfadd- 
ef  fy  mod  yn  rhy  fychan  o  ysgolhaig  yn  mhethau  mawrion 
Duw,  i  allu  ateb  y  cwestiwn.  Ac  er  fod  Arminiaid  a  Ffwl- 
eriaid  yn  llafurio  yn  galed,  a  hyny,  i'm  tyb  i,  ar  gost  llawer 
0  Ysgrythyrau  pendant,  i  fod  yn  glir  oddiwrth  y  fath 
anhawsdra,  nid  yw  eu  holl  lafur  yn  y  diwedd  ond  siomed- 
igaeth. 

Gwran.  Pe  buasai  amser,  buasai  yn  dda  genyf  gael  ym- 
ddyddan  â  chwi  am  ?ia£wr  yriawn;  ond  y  mae  y  prydnawn 
wedi  darfod  yn  mron  heb  yn  wybod  i  mi,  am  hyny  y  mae 
yn  rhaid  oedi  yr  ymddyddan  tan  gaífom  weled  ein  gilydd 
eto.    Nos  da'wch. 

Preg.  ]N"os  da'wcb* 


YMDDYDDÁN  IX. 

NATUR  YR  IAWN.  PA  BETH  NID  YW. 

Pregethwr.  Ho,  fy  hen  íFrynd,  y  mae  yn  dda  iawn  genyf 
eich  gweled:  yr  oeddwn  yn  arofyn  d'od  i  edrych  am  dan- 
och,  canys  ofnwn  eich  bod  yn  sâl,  am  na  welswn  chwi  er 
ys  wythnosau* 

Gwrandawr.  Yr  wyf  tì,  o  drugaredd,  yn  cael  iechyd  go 
dda,  diolch  i  chwi  am  eich  gofal  ar  yr  un  pryd ;  ond,  yn  wir, 
ni  fum  i  nemawr  o'r  tŷ  i  weled  neb  er  pan  welais  chwi  o'r 
biaen,  canys  daeth  i'm  Uaw  draethawd  rhagorol  Mr.  Jen- 
kyn,  gynt  o  Groesoswallt,  ar  "  Natur  a  Helaethrwydd  Iawn 
Crist,"  a  phenderfynais  ddefnyddio  pob  hamdden  a  allwn 
gael,  i'w  ddarllen,  nes  mÿned  trwyddo ;  ac  nid  yw  edifar 
genyf ;  canys  ni  welais  ddim  o'r  fath  yn  dangos  yr  Iawn, 
i'm  tyb  i,  mor  ogoneddus ;  y  mae  yn  dda  gan  fy  nghalon  i 
8 


114  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR, 


ei  fod  yn  cael  ei  gyfieithu  i'r  Gymraeg.  A  welsoch  chwi 
erioed  mo'r  llyfr  ? 

Preg.  Do,  mi  gwelais  ef,  ac  a'i  darllenais  ef  trwyddo;-  ac 
y-mae  yn  ddrwg  genyf  na  allaswn  gyduno  â  chwi  yn  y 
ganmoliaeth  a  roddwch  iddo  ;  ond  ni  fyddai  genyf  finau 
nemawr  o  wrthwynebiad  iddo  gael  ei  gyfieithu  i'r  Gym- 
'raeg,  pe  cyfìeithid  gydag  ef  yr  adolygiad  rhagorol  arno,  a 
ymddangosodd  yn  y  Presbyterian  Review,  am  Ionawr  diw- 
eddaf,*  i'w  gyhoeddi  yn  un  llyfr. 

Gwran.  Yn  enw  dyn,  pa  beth  a  all  fod  genych  yn  erbyn 
gwaith  mor  ardderchog  ? 

Preg.  Y  mae  Mr.  Jenkyn,  í'm  tyb  i,  yn  adeiladu  ei  holl 
gyfundraeth  ar  sylfaen  ddrwg,  hyny  yw,  y  mae  ei  ddarnod- 
iad  o  iawn  yn  annghywir;  ac  yr  wyf  yn  meddwl  fod  hyn 
yn  ei  arwain  i  gamsyniadau  aneirif. 

Owran.  Dyna  gyhuddiad  pwysig  yn  wir;  oud  ei  broíi 
yw  y  peth,  ac  nid  ei  haern. 

Preg.  "  Iawn,"  medd  Mr.  J.,  "  ydyw  dyfais  (expedie?it)  a 
osoíìir  yn  lle  cyíiawniad  Uythyrenol  y  gosb,  fel  ag  i  roddi 
i'r  Uywo  Iraeth  seiliau  cyfìawn  a  da  i  gyfranu  ffafrau  i'r 
troseddwr."  Athrachefn,  "Yraae  iawn,  yn  ngweinyddiad 
lly  wo  ìraeth,  yn  arwyddo  unrhyw  beth  a  all  gyfiawnhau 
y:>;d^wvn  yn  hynaws  a  thrugarog,  heb  laeâu  rhwymau 
awdurdod  cryfiawn,"  tu  dalen  3. 

Yn  awr  os  dichon  i  beth  gyfateb  i'r  darnodiad  hw7n  o 
iawn,  ac  eto  heb  fod  yn  iawn,  rhaid  fod  y  darnodiad  yn 
annghywir.  Gadewch  i  ni  chwilio  y  peth  :  y  mae  yn  hen 
arferiad,  pan  droseddo  llawer  o  fìlwyr  yn  erbyn  y  llyw- 
odraeth,  i  ddewis  un  o  bob  deg  o  honynt,  wrth  goelbren, 
i  gael  eu  cosbi,  ac  arbed  y  gweddill,  yr  hyn  a  elwir  JDeci- 
mation.  Y  mae  hyn  yn  expedient  a  osodir  yn  lle  cyflawn- 
iad  llythyrenol  y  gosb  ar  yr  holl  droseddwyr,  fel  ag  i  roddi 
i'r  llywodraeth  seiliau  cyfiawn  a  da  i  arbed  y  gweddill ; 


*  Sef  y  rhifyn  am  Ionawr,  1S39. 


NÄTUB,  YR  IAWN  PA  BETH  NID  TW.  115 

• 

ond  pwy  a  feddyliodd  erioed  am  alw  hyny  yn  iawn  am 
fywyd  y  gweddill?  Tybiwch,  drachefn,  y  byddai  rhyw 
ran  o  ddeiliaid  ei  Mawrhydi  yh  codi  yn  wrthryfelwyr  ;  ac, 
wedi  eu  proíì  yn  euog,  y  byddai  y  frenines  yn  gweled  yn 
dda  bardynu  y  ewbl,  oddyeithr  ychydig  o  flaenoriaid  y 
gwrthryfel,  pa  rai  a  grogir,  er  esiampl  i  eraill:  y  mae  hyn 
yn  rhyw  beth  i.  gyfiawnhau  ymddwyn  yn  dtugarog  at  y 
cyífredin  o'r  troseddwyr,  heb  lacâu  rhwymau  awdurdoti 
gyfiawn ;  ond  cosb  eto  am  eu  bai  eu  hunain  y  w  erogi  yr 
ychydig,  ac  nid  iawn  am  drosedd  y  liawer. 

Pan  oedd  ^Eâchylus  wedi  ei  gondemnio,  yn  senedd  Athen, 
i'w  labyddio  am  gabledd,  daeth  ei  frawd  Amyntas,  yr  hwn 
a  gollasai  ei  law  wrth  ymladd  yn  mhlaid  ei  wlad,  yn  mrwydr 
Salamis,  ac  a  gododd  i  tyny  ei  fraich  anafas  yn  y  senedd, 
yr  hyn  a  wnaeth  y  fath  argraff  ar  feddyliau  y  barnwr,  fel 
y  rhyddhawyd  y  troseddwr  yn  y  fan.  Yr  oedd  yma  ryw- 
beth  i  gyfiawnhau  bod  yn  drugarog  wrth  y  troseddwr,  heb 
îacâu  rhwymau  aY/dordod  gyfiawn,  sef  y  gwasanaeth  mawr 
a  wnaethai  ei  frawd  i'r  wladwriaeth,  a  hyny  ar  gost  ei 
aelod  ei  hun  ;  ond  nid  oes  neb  mor  ffol  a  dyweyd  mai 
g^wneyd  iawn  dros  fywyd  ei  frawd  yr  oedd  Amyntas,  pan 
gollodd  ei  law  yn  y  frwydr. 

Y  mae  yr  holi  bethau  sydd  yn  ol  darnodiad  Mr.  J.  yn 
hanfodol  i  iawn,  i'w  canfod  yn  mhob  un  o'r  tri  amgylchiad 
a  enwais ;  ond  eto,  nid  oes,  mewn  gwirionedd,  ddim  îawn 
yn  yrun  o  honynt  ;  gan  hyny,  rhaid  fod  darnodiad  Mr.  J. 
yn  annghywir.  Tybygwn  fod  hyn  wedi  dyrysu  yr  awdwr 
i'r  fath  raddau,  fel  y  mae  yn  dychymygu  gweled  iawn  lle 
nad  yw,  ac  yn  methu  ei  weled  lle  y  mae. 

lŵf.  Y  mae  yn  dychymygu  gweled  iawn  lle  nad  yw. 
Pan  oedd  Zaleucus,  brenin  y  Locriaid,  wedi  sefydiu  cyf- 
raith  i  bob  godinebwr  golli  ei  ddau  lygad,  a  chael  ei  fab  ef 
ei  hun  yn  gyntaf  yn  y  trosedd  ;  i'r  dyben  î  anrhydeddu  ei 
gyfraith,  ac  i  gadw  ei  fab  rhag  hollol  ddallineb,  pendep- 


116  Y  PREGETHWR  A*R  GWRAHDAWÍt. 

fynodd  y  brenin  fod  y  mab  í  golli  nn  llygad,  ae  yntau  ei 
hun  i  golli  y  llall.  "Yr  argraff  ar  feddwl  y  eyffredin," 
medd  Mr.  J.  wrth  ddefnyddio  yr  esiampl  hon  i  osod  allan 
natur  iawn  Crist,  "yr  argraíf  ar  feddyliau  y  cyífredin  a 
fyddai,  fod  yr  expedient  hyn  o  eiddo  y  tad  yn  iawn  am 
drosedd  y  mab,  ac  ynsail  gyfiawn  ac  anrhydeddus  i  faddeu 
iddo ;"  ond  ni  welwn  i  yn  fy  myw  fod  yma  iawn  yn  cael  ei 
toddi  gan  y  naill,  na  maddeuant  ychwaith  yn  cael  ei  wein- 
yddu  i'r  llall.  Disynwyr  y  gwelaf  fì  ddyweyd  fod  y  llyw- 
odraeth  yn  derbyn  iawn  gan  y  dirprwywr,  ac  yn  maddeu 
i'r  troseddwr,  a  hithau  yn  cymeryd  llygad  yr  olaf  allan  o'i 
ben, 

Churan.  Wel,  yr  oedd  y  peth  yn  iawn  mewn  rhan,  er  nad 
yn  gyflawn. 

Preg,  Y  mae  y  gair  iawn  mewn  ymddyddan  cyffredin, 
yn  gystal  ag  yn  yr  Ysgrythyrau,  yn  cario  y  meddyiddrych 
o  berffeithrwydd,  hyny  yw,  fod  y  peth  a  roddir  ac  a  dder- 
bynir  dan  yr  enw  iawn,  yn  ateb  y  dyben  yn  berffaith  yn 
lle  yr  hyn  a  ofynir  yn  wreiddiol :  os  gwna  hyn,  y  mae  yn 
iawn  cyíiawn  ;  os  na  wna,  nid  yw  yn  iawn  oll.  Nid  oes  dim 
lle  canol  i  fod  rhwng  perffaith,  a  dim  iawn.  Ond  gadewch  i 
ni  dybied,  heb  ganiatau,  y  gall  y  fath  beth  fod,  a  iawn  mewn 
rhan,  a  bod  gwaith  Zaleueus  yn  ymadael  â'i  lygad  yn  raddau 

0  iawn  am  drosedd  ei  fab;  y  canlyniad  ydyw,  mai  i'r 
graddau  yr  oedd  dyoddefaint  y  tad  yn  iawn,  yr  oedd  arbed- 
iad  y  mab  yn  sicr:  gan  iddo  ef  ymadael  âg  un  o'i  lygaid, 
yr  oedd  arbediad  un  o  lygaid  y  mab  yn  sicr :  a  phe  buasai 
ef  yn  ymadael  â'i  ddau  lygad,  buasai  y  peth  yn  iawn  cyf- 
lawn,  a  buasai  yn  sicrhau  arbediad  dau  lygad  y  mab.  Yn 

01  yr  egwyddor  hon,  pe  buasai  dyoddefaint  Crist  ond  iawn 
mewn  rhan  dros  3'  troseddwyr,  buasai  }^n  sicrhau  i'r  per- 
sonau  hyny  faddeuant  mewn  rhan,  a  graddau  0  arbediad 
oddiwrth  y  gosb  ;  ond  gan  iddo  roddi  iawn  perffaith  trwy 
ddyoddef  y  gosbedigaeth  yn  gyýawn  yn  lle  troseddwyr,  y 


NATÜR  YR  IAWX  PA  BETH  NID  YW.  117 


niae  y  troseddwyr  liyny  yn  sicr  o  faddeuant  ac  arbediad 
cyflawn.  Pe  caniatai  Mr.  J.  hyn  (ac  yn  wir  nis  gwn  pa  fodd 
y  gall  yn  rhesymol  beidio  a'i  ganiatau,  pan  y  mae  yn  dal 
fod  trososodiad  Crist  yn  lle  pechaduriaid  yn  debyg  i  dros- 
osodiad  person  a  dyoddefaint  Zaleucus,  yn  Ue  hollol  ddall- 
iad  ei  fab).  Pe  caniatai  Mr.  Jiiiyn,  meddaf,  er  na  allwn 
gydweled  âg  ef  yn  ei  ddarnodiad  o'r  gair  iawn,  eto,  yr  wyf 
yn  meddwl  y  byddai  y  ddadl  o  berthynas  i  wrthddrychau 
yr  iawn  yn  agos  ar  ben. 

2il.  Mae  Mr.  J.  yn  methu  canfod  iawn  lle  y  mae.  "  Pe 
cawsai  Darius  (medd  ein  hawdwr)  ryw  un  a  fuasai  yn 
foddlawn  i  gymeryd  ei  daílu  i  ífau  y  llewod  yn  lle  Daniel, 
ac  i  ddyoddef  y  gosb  fygythiedig  yn  llythyrenol,  ni  allasai 
byth  olygu  hyny  yn  iawn  i  gyfreithiau  y  Mediaid  a'r  Pers- 
iaid."  Ond  yr  wyf  fi  yn  methu  dirnad  pa  fodd  y  mae  yr 
awdwr  yn  gallu  dyfod  i'r  fath  benderfyniad,  oddyeithr  ei 
fod  yn  ystyried  fod  cyfraith  y  Mediaid  a'r  Persiaid  yn  fwy 
annghyfnewidiol  na  chyfraith  Duw  ei  hun.  Drachefn,  pan 
oedd  Damon  y  philosophydd  wedi  ei  gondemnio  i  farw 
gan  Dionysius  y  gormesdeyrn,  cafodd  ganiatad  i  fyned 
adref  i  drefnu  ei  dŷ,  trwy  i  Pythias,  ei  gyfaill,  ymrwymo 
i  farw  yn  ei  le,  os  na  ddychwelai  erbyn  yr  amser  penodoh 
Ond  dychwelodd  Damon  yn  gymhwys  erbyn  yr  awr# 
Boddlonwyd  Dionysius  gan  y  fath  arwydd  o  gyfeillgarwch 
yn  gymaint  fel  y  rhyddhaodd  y  ddau,  ac  y  dymunodd  o 
hyny  allan  gael  bod  yn  un  o'u  cyfeillion,  "Wrth  son  am  yr 
esiampl  hon,  dywed  Mr.  J.,  "Md  yw  yr  amgylchiad  hwn 
yn  gymhárol  â  thrososodedigaeth  Cristynlle  pechaduriaid, 
ond  yn  unig  yn  yr  egwyddor  o  drososodedigaeth,"  dal.  35. 
K"i  bu  un  amgylchiad  erioed  yn  gymharol  yn  mhob  peth  â 
gwaith  Crist  yn  rhodd:  ei  einioes  dros  ei  gyfeillion  :  ond 
yr  wyf  yn  synu  fod  Mr.  J.  yn  methu  â  gweled  dim  cy- 
mharoldeb  rhwng  yr  amgylchiad  dan  sylw,  ond  yn  unig 
yn  yr  egwyddor  o  drosodedigaeth.    Pa  beth  !  ai  nid  mar- 


118 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR-. 


wolaeth  oedd  y  gosb  ag  yr  oedd  y  troseddwr  yn  rhwym 
iddi  yn  y  ddau  amgylehiad  ?  Ài  nid  cariad  at  y  condemn- 
iedig  a  baraii'w  gyfaill  roddi  ei  hun  yn  ei  le  yn  y  naill 
amgylchiad  a'r  llall?  A  phe  buasai  Pyfehias  farw,  oni  bu- 
asai  ef  yn  iawn  dros  drosedd  ei  gyfaill  ?  ac  onid  "  Efe 
(Iesu  Grist)  yw  yr  iawD  dros  ein  peehodau  ni  ?"  Á  ydyw 
y  ddau  amgylchiad,  atolwg,  ddim  yn  gymharol  â'u  gilydd 
yn  y  pethau  hyn  ?  "  Oblegid  braidd  3T  bydd  neb  farw  dros 
nn  cyfiawn,  oblegid  dros  y  da  ysgatfydd  fe  feiddiai  un  farw 
hefyd."  (Os  nad  nad  oedd  yr  apostol  yn  medd  wl  yn  bec- 
dant  ani  Darnon  a  Pythias  wrth  lefaru  y  geiriau  hyn,  y 
mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  golygu  rhyw  amgylchiad  cyffelyb.) 
"  Eithr  y  mae  Duw  yn  canmol  ei  gariad  tuag  atom,  oblegid 
â  nyni  eto  yn  bechaduriaid,  i  Grist  farw  drosom  ni."  Rhuf. 
v.  7,  8.  ìíi  fedrai  Paul  gael  un  gymhariaeth  gymhwysach 
i  osod  aîlan  waith  Crist  yn  marw  drosom  ni,  na  gwaith  y 
naill  gyfaill  yn  beiddio  marw  dros  y  llall  ;  ond  y  mae  Mr.  J.r 
dybygid,  wedi  dyfod  o  hyd  i  gymhariaeth  well,  sef  gwaith 
Zaleucus  yn  ymadael  âg  un  o'i  lygaid  i'r  dyben  i  arbed  un 
o  lygaid  ei  fab !  Kid  wyf  yn  meddwl  i  un  Calfmistiad  er- 
ioed,  wTrth  ddefnyddio  y  gymhariaeth  hon,  olygu  fod  dim 
tebygolrwydd  rhwng  Duw  a'i  ddeddf  a  Dionysius  a'i  gyf- 
raith,  nac  y  buasai  cosbi  Pythias  yn  Ue  Damon  yn  peri 
dim  parch  yn  Damon  at  Dionysius  a'i  gyfraith,  fel  y  mae 
iawn  Crist  yn  peri  parch  yn  y  sawl  y  bu  farw  drostynt  at 
Dduw  a'i  gyfraith ;  canys  edrychodd  Duw  iddo  ei  hun 
am  un  yn  lle  y  troseddwr,  yr  hyn  nis  gwnaeth  Dionysius. 
Ond  eto,  can  belled  a  bod  bywyd  }Tn  cael  ei  ofyn — can 
belled  a  bod  un  yn  beiddio  rhoi  ei  hun  yn  iawn  trwy 
farw  dros  arall — a  chan  belled  a  bodhyn  yn  cael  ei  wneyd 
oddiar  gariad,  y  mae  y  ddau  amgylchiad  yn  gymharol  â'u 
gilydd. 

Gwran.  Rhaid  i  ni  gofio  mai  fel  Uywodraethwr  yn  ym- 
wneyd  â'i  ddeiliaid  y  mae  Duw  yn  gosod  ac  yn  deibyn 


NATÜR  YR  IAWN  PA  BETH  NID  Y¥.  119 


iawn — yn  cosbi  ac  yn  maddeu  ;  ac  nid  fel  gŵr  yn  ym- 
wneyd  âg  arall  am  ddyled  arianol. 

Preg.  Y  mae  Mr.  J.  wedi  rlioddi  y  rhan  fwyaf  o'i  draeth- 
awd  hirfaith  i  drin  a  throi — i  goademnio  a  llabyddio  yr 
hyn  aeilw  yn  iawn  masnachol  ;  ond  y  mae  yn  ymddangos 
i  mi,  wedi  ei  holl  draíferth,  nad  ydyw  y  peth  ond  delw  o 
gerfiad  d}'chymyg  y  gŵr  ei  hun,  canys  nid  wyf  yn  meddwl 
i  neb  o'i  wrthwynebwyr  erioed  alw  iawn  Crist  yn  iawn 
masnachol.  Ond  os  ydyw  gwaith  dynion  yn  prynu  gan, 
yn  mechnio  dros,  ae  yn  talu  neu'n  maddeu  i'w  gilydd,  yn 
ddiffygiol  i  osod.  allan  yr  iawn  a'i  berthynasau,  onid  yw 
pob  Uywodraeth  ddynoi  yr  un  mor  ddiffygiol?  A  tbra 
mae  Mr.  J.  mor  hyf  i  gyhuddo  ei  wrthwynebwyr  o  osod 
yr  iawn  allan  fel  peth  mnsnachol,  onid  yw  ef  ei  hun 
yn  ei  ddarnodi  fel  peth  gwladyddol  ?  Ac  onid  yw  y 
naill  mor  ddynol  a'r  llall  ?  Yn  wir  yr  wyf  yn  meddwl 
yr  arferir  y  dull  cyntaf  o  lefaru  am  dano  yn  y  Beibl  yn 
amlach  na'r  olaf. 

Gwran.  Yr  wyf  fi  yn  ystyried  mai  yr  un  yw  egwyddor 
pob  llywodraeth  dda  yn  mhlitb  dynion  allywodraeth  Duw 
ei  hun  ;  neu,  mai  ltywodraeth  Duw  mewn  mânddarlun 
(miniature)  yw  pob  lîywodraeth  dda  yn  mhlith  dynion. 

Preg.  Y  mae  rhagor  rhwng  llywodraeth  Duw,  a'r  llyw- 
odraeth  oreu  yn  mhlith  dynion,  yn  ei  dyben  ;  ac  y 
mae  y  rhagoriaeth  hyn  yn  cario  trwy  holl  weinyddiad  y 
lly  wodraeth  i  gyd. 

laf.  Dyben  eithaf  llywodraeth  wladol  yw  daioni  y  wlad- 
wriaeth.  Dyma  standard  sydd  i  fod  mewn  golwg  wrth 
ífurfio  ac  wrth  weinyddu  cyfi  eithiau.  "Wrth  ystyried  hyn 
y  mae  pob  llywodraeth  dda  yn.  gweled  weithiau  maigwell 
c-osbi  heb  arbed,  am  y  byddai  arbed  yn  peryglu  daioni  y 
genedl — weithiau  ystyrir  mai  gwell  cosbi  rhai,  ac  arbed  y 
11-eill  agaffer  mewn  gwrthryfel,  am  y  byddai  cosbi  cwbl, 
yn  ol  llythyren  y  gyfraith,  neu  arbed  y  cwbl,  yn  tueddu  at 


120  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


niweidio  y  wladwriaeth  ;  ae  weithiau  gwelir  mai  gwell 
rnaddeu  heb  na  iawn  nac  arall,  ohlegia  yr  ystyrir  fod  hyny 
yn  tueddu  at  ddaioni  y  genedl,  yn  hytrach  na  chosbi,  yn 
yr  amgylchiad  hwnw.  Pa  bryd  bynag  y  gwelir  fod  llyth- 
yren  y  gyfraith,  a'r  daioni  cyffredin,  yn  myned  yn  erbyn 
eu  gilydd,  rhaid  i'r  cyntaf  ildio,  ac  onidê  bydd  yr  hen 
ddiareb,  "  Eithaf  cyfraith,  eithaf  camwedd,"  yn  cael  ei 
gwirio. 

2il.  Ond  y  dyben  eithaf  yn  llywodraeth  Duw  ydyw  go- 
goniant  y  Llywodraethwr.  Ni  byddai  i  holl  ddeiliaid 
llywodraeth  Duw  i  gyd  gael  eu  taflu  i'w  diddymdra  de- 
chreuol,  ondpeth  byehan,  mewn  cymhariaethiddo  ef  fod  yn 
ol  o'i  ogoniant.  Pan  mae  dynion  yn  llacio,  neu  yn  di- 
ddymu  dedfryd  cyfraith,  rhaid  naill  ai  eu  bod  hwy  yn 
gwneyd  yn  annghyfìawn,  neu  fod  anmherffeithrwydd  yn 
nghyfansoddiad  y  gyfraith  ;  os  yw  daioni  y  genedl  yn 
galw  am  y  fath  beth,  y  maent  yn  gwneuthur  yn  dda  beidio 
â  dilyn  llythyren  y  ddeddf ;  ond  y  mae  yr  amgylchiad  yn 
profi  anmherífeithrwydd  y  ddeddf ;  ac  y  mae  anmher- 
ffeithrwydd  yn  mhob  deddf  ddynol,  oblegid  na  all  un 
deddfroddwr  yn  mysg  dynion  ragweled  pob  amgylchiad 
ag  y  gall  y  deiliaid  fod  ynddo.  Felly  hefyd,  pe  bai  ded- 
fryd  deddf  Duw  yn  cael  ei  llacio  neu  ei  diddymu  mewn 
nn  amgylchiad,  parai  hyny  gwmwl  naill  ai  ar  ei  uniondeb 
fel  gweinyddwr,  neu  ar  ei  gyfiawnder  a'i  ddoethineb  fel 
gwneuthurwr  deddf.  Yn  awr,  gan  fod  gogoniant  priodol- 
iaethauDuw  yn  nglŷn  wrth  ei  ddeddf,  yn  mherffeithrwydd 
ei  chyfansoddiad  yn  gystal  ag  yn  uniondeb  ei  gweinydd- 
iad,  "  y  mae  yn  haws  i'r  nef  a'r  ddaear  fyned  heibio,  nag 
i  un  iot,  nac  i  un  tipyn  o'r  gyfraith  ballu."  * 

Gv»-an.  Wel,  y  mae  llywodraeth  wladol  yn  ymgais  at 
weinyddu  cyfiawnder,  a  chosbi  }T  troseddwr  yn  ol  haedd- 
iant  ei  fai :  pa  beth  yn  rhagor  sydd  yn  ltywodraeth  y 
tfef? 


*  Gwel  tudal,  113,  &c. 


NATTJR  YR  IAWN  PA  BETH  NTD  YW.  121 


Preg.  Darllenais  yn  ddiweddar  ani  farnwr,  wrth  gy- 
hoeddi  dedfryd  alltudiaeth  ar  leidr,  yn  dywedyd  ei  fod  yn 
ei  ddyfarnu  i  alltudiaeth,  nid  am  ladrata,  ond,  yn  hytraeh, 
fel  na  ladretid  ;  fod  ganddo  lys  uwch  i  ateb  ynddo,  ac  i 
dderbyn  ei  dâl  o  hono  am  ei  weithredoedd  ;  ond  fod  cyf- 
raith  ei  wlad  yn  galw  am  alltudiaeth  er  esiampl,  fel  na 
ladretid  eiddo  y  trigolion.  Yr  wyf  fi  yn  cydweled  â'r 
barnwr  hwnw,  nad  mewn  ífordd  o  ddial  ar  y  troseddwr 
am  y  drwg  a  wnaeth,  ond,  yn  hytraeh,  mewn  fcordd  o'i 
wneyd  yn  esiarnpl,  a'i  rwystro  i  wneyd  drwg  rhagllaw,  y 
mae  y  llywodraeth  wladol  yn  cosbi.  Is  i  pherthyn  i  ddyn- 
ion  dalu  dial  i'w  gilydd  am  feiau,  oblegid  y  mae  Duw  yn 
hònihawl  i  hyn  fel  peth  sydd  yn  perthyn  iddo  ef  yn  unig : 
"  I  mi  y  mae  dial,  myfi  a  dalaf,  medd  yr  Arglwydd."  Y 
rheswm  mawr  sydd  yn  cael  ei  roddi  am  y  cosbau  trymion 
yn  neddf  Mosesyw,  nidfel  y  talech  i'r  troseddwr  yr  hyn  a» 
haeddai  ei  drosedd,  ond,  fel  y  tynech  y  drwg  o'th  fysg.' 
Ond  y  mae  yn  perthyn  i  Dduw,  Barnwr  pawb,  nidyn  unig 
osod  y  troseddwr  yn  esiampi  er  rhybydd  i  eraiiì,  ond  hefyd 
dalu  i  bob  un  yn  ol  ei  weithred.  "  I  mi  y  perthyn  dial  a 
thalu  yr  pwyth,"  &c.  Deut.  xxxii.  35 — 41.  "  Er  mwyn 
ei  gyfiawnder,  efe  a  fawrha  y  gyfraith,  ac  a'i  gwna  yn  an- 
rhydeddus."  Esa.  xli.  21. 

Gwran.  Ai  nid  rhyw  beth  a  ddyfeisiwyd,  fel  sail  i  Dduw 
ar  dir  cyfìawn  a  diogel  drugarhau  wrth  y  neb  y  myno, 
yw  yriawn? 

Preg.  u  Pe  dyben  marwolaeth  Crist  (medd  Dr.  Owen  yn 
ei  Draethawd  ar  Farwolaeth  Crist)  pe  dyben  marwolaeth 
Crist  a  fuasai  ennil  hawl  i'w  Dad,  fel,  er  ei  gyfiawnder,  y 
y  gallai  achub  pechaduriaid,  yna  buasai  farw  i  bwrcasu 
rhyddid  i  Duw,  yn  liytrach  na  rhyddid  oddiwrth  ddrwg 
i  ni  ;  fel  y  byddai  i'w  Dad  allu  ymryddhau  o'r  sefyllfa  yn 
mha  un  yr  oedd  yn  anmhosibl  iddo  wneyd  yr  hyn  a  ewyll- 
ysiai,  a'r  hyn  yr  oedd  ei  natur  yn  ei  dueddu  i'w  wneuth- 


122  Y  PRE GETHWR  a'r  GWKAXDATTR. 


ur,  ac  nid  fel  y  byddai  i  ni  gael  ein  rhyddhau,"  ctc.  Xi 
welaf  nn  rheswrn,  yn  ol  eich  golygiad  chwi,  i  ddywedyd 
iddo  ddyfodi  brynu  ei  bobl  oddiwrth  eu  pechodau.  ond  yn 
hytrach  i  bwrcasu  rhyddid  i'w  Dad.  Yn  awr,  yn  mha  le 
yn  yr  Tsgrythyr  y  mae  y  fath  haeriad?  Dywedir  iddo 
fyned  i  mewn  i'r  cysegr  trwy  ei  waed  ei  hun,  "  gan  gael  i 
ni  (uidiDduw)  dragywyddol  ryddhad." 

Gicran.  Ond  gwrandewch  chwi  ar  ymresymiad  Mp.  J. 
wrth  ddaugos  yr  iawn  fel  mesur  yn  ngweinyddiad  llyw- 
odraeth.  Nid  yw  penog  gwladwriaeth,  neu  brif  weinydd 
llv\vo  Jraeth.  yn  berson  ar  ei  ben  ei  hun,  ond  swyddog  cy- 
hoc  iuus.  Fcl  persòn  neillduol,  gallai  fod  yn  dueddol  i 
wneyd  llaẁer  pcth  ag  y  byddai  anrhydedd  ei  swydd  gy- 
hoeddus  yn  gwahardd  iddo  ei  wneyd.  Gan  hyny,  er  cy- 
modi  gweithrediad  ei  duedd  bersonol  â'i  swyddogaeth 
gyhoeddus.  rhaid  cael  rhyw  ddyfais  i  ddiogelu  anrhyd- 
edd  y  Ilywodraeth  wrth  ddangos  ífafr  i'r  troseddwr.  T 
mae  yr  egwyddor  hon  yn  cacl  ei  chymeryd  i  fyny  yn 
ymarfcrol  bob  dycld  yn  nysgyblacth  p.Iant  mewn  teulu," 
ifcc.  tudal.  3. 

lJrea.  Pa  fodd  y  mae  egwyddor  yr  iawn  yn  cael  ei 
ch  vmcryd  i  fyny  yn  ymarferol  yn  nysgyblaeth  plant  mewn 
teulu  ? 

Gicran.  Tyuiwch  amçrylchiad  fel  hyn  :  Pau  oeddech  wedi 
gorcliymyn  i'r  plant  beidio  dringo  y  pren  afalau  dan  boen 
cosbedigaeth,  daeth  Thomas  atoch,  dan  gyfaddef  yn  edi- 
feiriol  ei  fod  ef  wedi  troseddu,  nes  bo  eich  amysgaroedd 
tadol  yn  gsrresogi  fcuag  ato.  Ond  y  pwnc  ydyw,  pa  fodd 
i  beidio  cosbi  y  troseddwr  heb  beryglu  eich  llywodraeth 
chwi  fel  penteulu  ?  Ond  dyma  Joseph,  eich  mab  hynaf 
(yr  kwn  sydd  bellach  yn  ddyn),  yn  cymeryd  arno  ei  hun 
ymddangosiad  o  gosbedigaeth  megys  yn  lle  Thomas. 
Tn  awr,  y  mae  hyn  yn  gwneyd  cystal  argrafî  o  ddrwg  y 
bai,  ac  o'ch  awdurdod  chwithau  ar  feddyliau  y  plant,  a 


InATÜR  YR  IAWN  PA  BETH  NID  YW.  123 


:phe  buasech  yn  cosbi  y  troseddwr  ;  ae  ar  y  sail  hon  yr 
ydych  yn  maddeu  iddo. 

Preg.  Y  mae  hyny  yn  ateb  y  dyben  tra  parhao  y 
brodyr ieuangaf i  feddwl  mai  y  gosb  mewn  gwirionedd  a 
ddyoddefodd  y  brawd  hynaf ;  ond  y  fynyd  y  deallont 
mai  rhywbeth  ynllecosb  a  roddwyd  arno,  y  mae  yr  am- 
can  wedi  ei  ddyrysn.  Bwriwch  y  byddai  Jenkyn  yn  dy- 
weyd  wrth  y  plant  eraill  fel  hyn,  cí  iSTid  oedd  y  peth  a 
gafodd  Joseph  ddim  yn  gosb,  nid  oedd  ddim  ond  rhyw- 
beth  i'n  dychrynu  ni.  A  phe  buasai  nhad  eihun,  a  neb  ar- 
all,  yn  gweled  Thomas  yn  dringo  y  pren,  ac  yn  sicr 
ganddo  na  buasai  Thomas  byth  yn  dyweyd  wrth  neb,  fel  y 
buasai  y  peth  yn  cael  ei  gadw  rhyngddynt  hwy  i  11  dan, 
nid  wyf  yn  meddwl  na  buasai  yn  maddeu  iddo  yn  y  fan 
ar  ei  gyffes  o  edifeirwch,  heb  na  chosb  nac  iawn.  Kid 
yw  nhad  gymaint  yn  erbyn  dringo  y  pren,  o  ran  y  peth 
ynddo  ei  hun,  ond  ei  fod  am  ddangos  mai  efe  yw  y 
meistr,  i'n  cadw  ni  wrth  reol."  Bellach,  dyma  y  plant 
yn  deall  y  ddyfais,  ac  y  mae  hyny  yn  dyrysu  hoîl  am^ 
can  y  peth. 

Pe  rhyw  ddyoddefiadau  llai  na'r  gosb  haeddiannol  am 
bechod  a  fuasai  iawn  y  groes,  i  ateb  dyben  cosb,  trwy 
roddi  argraff  moesol  ar  feddyliau  dynion  ac  angelion  o 
ddrwg  pcchod  ;  yna  y  mae  gwaith  Mr  J.  yn  datguddio  yr 
ddyfais,  can  belled  ag  y  mae  yn  myned,  yn  dyrysu  amcan 
y  peth  :  oblegid  pan  y  mae  yn  ein  perswadio  fod  dyoddef- 
iadau  y  Meichai  yn  llai  o  ddyoddef  nag  a  fuasai  cosb  y 
troseddwr,  y  mae  yn  gwneyd  yr  argraff  o  ddrwg  y  trosedd 
gymaint  a  hyny  yn  llai  ar  ein  meddyliau,  na  phan  oeddem 
yn  ystyried  y  Meichai  wedi  dyoddef  eithaf  y  gosb.  Felly  % 
chwi  a  welwch  fod  duìl  Mr.  J.  o  osod  aüan  natur  yr  iawn  , 
yn  niweidiol  pe  byddai  wir,  ond  yn  waeth  na  hyny  os 
ydyw  yn  gyfeiliornus. 

Gwran.  Byddai  dda  genyf  pe  gallech  ddyweyd  yn 
eglurach. 


124  Y  PREGETHWR  ä'r  GWRÁNDAWR. 


Preg.  Golygiadau  Mr.  J.  ar  yr  iawn  (os  nad  wyf  yn  ei 
gamgymeryd)  yw,  fod  Duw,  fel  Llywydd  moesol,  wedi 
bygwth  cosbi  am  bechod  ;  a  bod  dynion  wedi  myned  yn 
bechaduriaid,  ac  felly,  yn  ol  llythyren  y  gyfraith,  yn 
rhwym  i  gosb  :  ond  fod  Duw,  o'i  gariad  at  ddynion,  wedi 
rhoddi  ei  ddoethineb  ar  waith  i  gael  llwybr  i'w  harbed, 
heb  beryglu  y  liywodraeth  foesol ;  a'r  llwybr  hwnw  ydy  w, 
i  Fab  Duw  ddyfod  i  ganol  y  troseddwyr,  a  dyoddef  peth 
mor  debyg,  o  ran  ymddangosiad  allanol,  i'r  gosbedigaeth  a 
fygythiwyd  yn  erbyn  y  troseddwyr,  fel  ag  i  roddi  argraff 
o  ddrwg  pecbod  ar  feddwl  y  byd  moesol,  fel  y  geliid  madd- 
eu  i'r  troseddwyr  heb  beryglu  y  llywodraeth.  "Wel, 
gellir,  dysgwyl  i'r  ddyfais  ateb  y  dyben  i  wneyd  yn  ddrwg 
rhwng  dynion  a  phechod,  tra  na  welont  yn  mhellach  nag 
ymddangosiad  allanol  y  peth,  hyny  yw,  tra  parhaont  i 
edrych  ar  ddyoddefìadau  y  Cjŵyngwr  fel  cosbedigaeth 
wirioneddol  am  bechod,  ac  felly  i  edrych  ar  gosb  pechod 
yn  beth  o  angenrheidrwydd.  Ond  yr  aílwydd  y  w,  fod 
Mr.  J.  wedi  chwilio  i  mewn  i'r  ddyfais,  a  chael  allan  nad 
"  cosbedigaeth — oedd  arno  ef,"  er  mai  hyny  oedd  ymddang- 
osiad  allanol  y  peth,  a  bod  y  Beibl  yn  ei  alw  felly  ;  ond 
mai  rhyw  ddyfais  oedd  y  cwbl  i  ddychrynu  deiliaid  y 
llywodraeth  foesol  oddiwrth  eu  pechodau.  Ac  y  mae  yn 
cyhoeddi  i'r  byd  nad  ydyw  cosb  yn  angenrheidiol  gysyllt- 
iedig  â  pheehod — nad  y  gosbedigaeth  a  ddyoddefodd  y 
Meichai — ac  na  ddyoddefodd  gymaint  ag  â  fuasai  raid  i'r 
troseddwr  ei  ddyoddef — ac  yn  wir  y  gallasai  Crist  wneyd 
iawn  heb  ddyoddef  cymaint  ag  a  ddj^oddefodd.  O  ganlyn- 
iad,  y  mae  yr  argrafT  o  ddrwg  pechod  yn  lieihau  ar  feddyl- 
i$u  dynion  i'r  graddau  ag  y  mae  Mr.  J.  yn  eu  hargyhoeddi 
o  wirionedd  ei  gyfundraith.  Os  nad  oes  perygl  i  ni  feddwl 
yn  rhy  ddrwg  am  bechod,  tybygid  y  buasai  yn  well  i'r 
awdwr  adael  llonydd  i  ni  feddwl  ei  fod  yn  beth  a  raid  ei 
gosbi,  na  cheisio  ein  darbwyllo  fod  llai  na  dyoddef  y  gosb 
yn  ateb  y  dyben. 


NATÜR  YR  IAWN  PA  BETH  NID  tW. 


12S 


Pe  gwir  fyddai  mai  rhy  w  beth  yn  lle  cosbedigaeth  pech- 
od  y w  yr  iawn,  tebyg  i'r  hyn  a  weinydda  tad  ar  ryw 
drydydd  person,  yn  lle  ceryddu  plentyn  anufudd,  neu 
debyg  i  ymddangosiad  o  gosb  a  roddai  llywodraethwr 
gwladol  ar  ddirprwywr,  yn  lle  cosbi  y  troseddwr,  er 
gweithio  yr  un  argraff  ar  feddylian  y  deiliaid,  o  ddrwg  y 
trosedd,  a  phe  buasai  y  gosb  ei  hun  yn  cael  ei  fcrhoddi-^ 
byddai  celiad  yn  angenrhoidiol  i'r  plan  er  dwyn  y  dyben 
o  amgylch  :  ond  y  mae  Mr.  J.  yn  cyhoeddi  y  peth  a 
ddylasai  gael  ei  gela  ;  ac  felly  yn  gwneyd  cymaint  a  allo 
efe  i  ddyrysu  yr  holl  blani  gyd.* 

Gwran.  Yr  ydych  yn  ystyried,  ynte,  fod  golygiad  Mr,  J. 
yn  gy wir,  ond  mai  cyhoeddi  y  peth  yw  y  drwg. 

*  Darllenais  mewn  newyddiadur,  er's  amryw  flsoedd  yn  ol,  fod 
gwr  o'r  enwF —  yn  fyw,  er  ei  fod  wedi  ei  grogi  er's  llawer  blwyddyn 
amforgery.  Dywedid  fod  y  swyddwyr  gwladol  ar  y  pryd  yn  mawr 
ddymuno  arbed  F — ,  ac  i'r  dyben  i  wneyd  hyny  lieb  beryglu  y  llyw- 
odraeth,  iddynt  roddi  cyfarwyddyd  i  ddodi  rhyw  amddiffyn  o  amgylch 
gwddf  y  troseddwr,  a'i  grogi  felly  dros  yr  amser  arferol,  ac  yna  ei 
anfon  mewn  modd  dirgelaidd  o'r  wlad.  Nis  gwn  ai  gwir  ai  anwir  yw 
y  chwedl  yna  :  ond  pa  un  bynag,  gall  ateb  dyben  fei  eglurhad  ar  yr 
hyn  a  drinir  uchod. 

T  pwnc  mewn  golwg  oedd  arbed  F.  y  forger,  a  pheri  argraff  priodol 
o  àárwgforgery  ar  feddwl  y  cyffredin,  a  bernid  nad  oedd  un  argraff 
yn  deilwng  tu  yma  i  grediniaeth  fod  y  trosedd  hwnw  yn  sicrhau  y  gosb 
o  ddienyddiad, 

Yn  awr  dyma  expedient  yn  cael  ei  dyfeisio  i  arbed  bywyd  F., 
ac  ar  yr  un  pryd  i  beri  i  bawb  feddwl  y  rhaid  cosbi  forgery  a  mar- 
wolaeth. 

"Wel,  y  mae  yr  ewpedient,  gan  nad  pa  mor  blentynaidd  ydyw,  yn 
debyg  o  ateb  y  dyben,  tra  ei  celir,  sef  tra  bo  y  cyffredin  yn  meddwl 
fod  F.  wedi  ei  grogi :  ond  y  foment  y  mae  y  peth  yn  cael  ei  gyhoeddi 
a'i  gredu,  y  mae  y  dyben  wedi  ei  ddyrysu,  canys  y  mae  yr  argraff  a 
fwriedid  ei  roddi  o  ddrwg  y  trosedd,  wedi  darfod.  Tr  oedd  celiad 
yn  un  o  ranau  hanfodol  y  ddyfais ;  a  phan  y  mae  y  peth  yn  cael  ei  gy- 
hoeddi,  y  mae  yr  holl  ddyíais  wedi  ei  dyrysu,  fel  na  buasai  waeth, 
bellach,  fod  F.  wedi  ei  ollwng  yn  rhydd  heb  un  seremoni,  na'i  fod 
wodi  cael  dianc  yn  y  modd  y  cafodd. 

Felly,  pe  rhy w  ymddangosiad  o  gosb  a  fuasai  iawn  y  Cyfryngwr,  i 
beri  i  ddynion  feddwl  mor  ddrwg  am  bechod  a'i  fod  yn  sicrhau  cosb, 
y  mae  celiad  yn  anhebgorol  angenrheidiol  i'r  ddyfais  ;  oblegid  y  foment 
y  credir  mai  rhyw  beth  llai  na'r  gosb  a  ddyoddefodd  Crist,  y  mae  yr 
argraff  fod  pechod  mor  ddrwg  ag  y  rhaid  ei  gosbi,  yn  cael  ei  ddileu. 
Pe  bai  darnodiad  Mr.  J.  a'i  frodyr  o  drefn  yr  iawn  yn  gywir,  y  maent 
hwy,  wrth  gyhoeddi  yr  hyn  a  ddylasai  gael  ei  gelu,  yn  dinystrio  yr 
holl  drefn  ;  hyny  yw,  can  belled  ag  y  mae  eu  dylanwad  hwy  yn 
myned. 


Î26  T  PRE  GrETHWR  A5R   GTWR  Aîí D ÀWRi 


Preg.  Na  ato  Duw  i  mi  gynwys  y  fath  olygiad  am  iawn 
eiFab.  Y  rnae  yn  rlioddi  bychandra  ar  bechod,  yn  taflu 
diystyrwch  ar  yr  iawn,  ac  yn  cyhuddo  y  Gwirionedd  ei 
îmn  o  ragrith  a  thwyll.  Yn  wir  y  mae  y  golygiad  yn  rhy 
isel  i  deilyngu  gwrthwynebiad,  onibai  fod  archwaeth  dyn- 
ion  wedi  llygru,  fel  nad  yw  llawer  yn  edrych  pa  beth  a 
wrandawont,  na  pha  fodd  y  clywont.  Ond  ar  y  dybiaeth 
fod  golygiad  Mr.  J.  yn  gywir,  yr  wyf  yn  dywedyd  fod  y 
cyhoeddiad  o  natur  a  dyben  yr  iawn  yn  dyr}Tsu  yr  amcan 
a  briodola  y  gŵr  ei  hun  i'r  iawn — fod  athrawiaeth  y  peth 
yn  myned  yn  erbyn  ymarferiad  y  peth — fod  gwybodaeth  o 
hono  yn  rhwystro  teimladau  priodol  îddo  ;  wrth  ennill  y 
pen,  yr  ydys  yn  colli  y  galon — wrth  ennill  y  deall,  yr 
ydys  yn  coìli  y  serchiadau  :  gan  hyny,  yr  wyf  yn  gwrthod 
y  gol}Tgiad  fel  un  twyllodrus  ac  annheilwng  o  Dduw  y 
gwirionedd. 

Clywais  fod  y  Boctor  Channing  (yr  hwn  sydd  yn  cael  ei 
ystyried  yn  champion  yn  mhlith  y  Sociniaid)  }Tn  darlunio 
y  golygiad  Trinitaraidd  ar  yr  iawn,  fel  rhyw  grogbren 
mawr  wedi  ei  godi  yn  nghanol  y  greadigaeth,  i  ddychrynu 
dynion  ac  angelion  at  eu  dyledswydd.  allaf 
edrych  ar  y  darluniad  yn  amgen  na  cheisio  brathu  dagr 
i  galon  Cristionogaeth  ;  ond  y  mae  yn  ddrwg  genyf  fod 
cablwyr  a  gwadwyr  yr  iawn  yn  cael  cymaint  o  achlysur 
oddiwrth  waith  Mr.  J.  a'i  bleidwyr  yn  cymeryd  arnynt  ei 
amddiíîyn. 

Gwran.  Mae  Mr.  J.  yn  rhoi  ambell  hergwd  i'r  Socin- 
îaid. 

Preg.  Ydyw,  ond  nid  gyda  yr  un  chwerwder  ag  y  mae 
yn  ceisio  cilgwthio  y  Calfìnistiaid  chwaith.  Yn  wir,  yr 
Wyf  fi  yn  ofni  fod  y  gwr  yn  nes  at  y  Sociniaid,  o  ran  ei 
farn  am  yr  iawn,  nag  y  dychymygaswn  i  ei  fod  cyn  darllen 
ei  draethawd,  oblegid— 

Gwran.  Nid  haeru  pethau,  ond  eu  profi  sydd  yn  ateb 
dyben.    Pa  beth,  atolwg,  yw  sail  eich  ofnau  am  y  gẃr  ? 


NATUR  YR  IAWN  PA  BETH  NID  YW. 


127 


Preg.  Yr  oeddwn  yn  myned  i  ddy  wedyd  i  chwi  fod  Mr. 
J.  a'r  Sociniaid  yn  dal— ^Yn  1.  Nad  oes  dim  yn  natur  Duw 
yn  ei  luddias  i  faddeu  pechod,  fel  y  mae  yn  ei  erbyn  ef  ei 
hun,  yn  ei  gymeriad  personol  (prhate  character),  heb 
iawn.  2.  Nad  ydyw  cosb  ddim  yn  angenrheidiol  gysyllt- 
iedig  á  phechod,  ond  y  gall  pechod  ddianc  heb  ei  gosbi  oll. 
8.  Mai  yr  unig  beth  angenrheidiol  er  maddeuant,  ydyw 
rhyw  beth  a  roddo  argraff  moesol  ar  feddwl  deiliaid  y 
llywodraeth  o  ddrwg  peehod  ;  ond  fod  Mr.  J.  yn  dal  mai 
dyoddefiadau  Crist  sydd.yn  gwneyd  hyny,  a'r  Sociniaid 
jn  hòni  fod  edifeirwch  y  troseddwr  yn  ddigon,  4.  Mai 
dyben  yr  iawn  oedd  gwneyd  rhyw  argrafiiadau  iachusol 
ar  feddyliau  creaduriaid  rhesymol ;  ond  fod  y  naill  yn  dal 
ei  fod  yn  gwneyd  hyny  trwy  ddangos  ei  sel  dros  y  gwir- 
ionedd  fel  merthyr ;  a'r  llall  yn  dal  ei  fod  yn  gwneyd  y 
peth  trwy  gymeryd  arno  ryw  beth  tebyg  i  gosb  yn  lle 
cosbedigaeth  troseddwyr.  5.  Y  mae  y  ddau  yn  dal  nad 
oedd  dyoddefìadau  Mab  Duw  ddim  yn  angenrheidiol  i 
wneydiawn.  Dywed  Mr.  J.  nad  yw  yn  ystyried  dwysder 
dyoddefiadau  yn  hanfodal  angenrheidiol  i'r  iawn,  fel  iawn  ; 
ac  yn  wir  y  mae  ei  ymresymiad  yn  ein  harwain  i  feddwl, 
nad  ydyw  yn  ystyried  fod  dim  dyoddefaint  yn  angenrheid- 
iol  fel  un  o  elfenau  yr  iawn.  Os  nad  oedd  y  dyoddefiadau 
a  ddyoddefodd  Mab  Duw  yn  angenrheidiol  iddo  fel  iawn, 
nis  gwn  fel  pa  beth  y  mynai  Mr.  J.  eu  bod  yn  angenrheid- 
iol,  oddyeithr  iddo  ddywedyd,  fel  y  Sociniaid,.  eu  bod  yn 
angenrheidiol  iddo  yn  unig  fel  merthyr. 

Gwran.  JSTid  wyf  yn  deall  fod  Mr.  J.  yn  golygu  nad  fel 
iawn  y  dyoddefodd  Crist  y  cwbl  a  ddyoddefodd  :^ond  mai 
mater  o  benarglwyddiaeth  oedd  gradd,  yn  gystal  ag  amser 
a  thymhor  y  dyoddefìadau  ;  fel  megys  y  gallasai  Crisfc 
fod  yn  iawn  yn  gynt  neu  yu  ddiweddarâch,  felly  y  gallas- 
ai  fod  yn  iawn  pe  buasai  yn  dyoddef  Uai,  neu  pe  buasai  yn 
dyoddef  mwy;  ond  nad  ydyw  gradd,  mwy  nag  amscr,  y 
dyoddefiadau,  yn  un  o  elfenau  hanfodol  yriawn. 


128 


Y  PRÈGETHWR  A*R  GWRÁNDAWR. 


Preg.  Y  mae  yr  awdwr,  i'm  tyb  i,  yn  y  dosbarth  hwn 
o'r  traethawd  (pen  2,  dosb.  6),  yn  ymresymu  yn  hynod  o 
aneglur;  ai  o'i  fodd,  ai  o'i  anfodd,  nis  gwn.  Md  yw  yn 
dyweyd  yn  bendant  nad  oedd  dyoddefiadau  yn  hanfodol 
i'r  iawn,  ond  nad  oedd  dwysder  neu  radd  y  poenau 
yn  hanfodol  iddo  fel  y  cyfryw;  tybygid  wrth  y  dull  yma 
o  lefaru  ei  fod  yn  golygu  fod  rhyw  fesur  o  ddyoddefiadau 
yn  angenrheidiöl,  ond  mai  peth  o  benarglwyddiaeth  oedd 
penderfynu  pa  fesur  a  fyddai  hwnw.  Ond  pan  y  mae 
gwed'yn  yn  dyweyd  fod  elfenau  hanfodol  yr  iawn  yn  hollol 
anmhosibl  i'w  cynyddu  na'u  lleihau,  ac  nad  oedd  y  dyo- 
ddefìadau  ddim  felly,  ni  allwn  lai  na  meddwl  ei  fod  yn  ys- 
tyried  nad  oedd  dyoddef  ddim  oll  ynun  o  elfenau  yr  iawn. 
Ond  y  mae  y  Beibl  yn  son  am  y  dyoddefiadau  fel  un  o  brif 
elfenau,  neu  fel  un  o'r  pethau  mwyaf  angenrheidiol  i  gyf- 
ansoddiad  yr  iawn  ;  "  Phaid  derch&fu.  Mab  y  dyn  ;"  "  Onid 
oedd  raid  i  Grist  ddyoddef,"  <fcc.  Onid  rhywbeth  agos  at 
gabledd  y w  dyweyd  fod  y  Tad  yn  rhoi  mwy  o  ddyoddefiad* 
au  ar  ei  Fab,  pan  y  buasai  llai  yn  ateb  y  dyben,  yn  en- 
wedig  os  nad  oedd  dim  yn  angenrheidiol? 

Ond  nid  wyf  yn  meddwl,  er  hyny,  fod  yr  holl  Ffwleriaid 
mor  agos  i  dir  y  Sociniaid,  yn  en  golygiadau  ar  yr  iawn,  ag 
ydyw  Mr.  J.  Yr  wyf  yn  meddwl  y  dychrynai  amrywiol 
o  honynt  rhag  dywedyd  pethau  y  mae  y  gŵr  hwn  yn  eu 
dywedyd  gyda  rhy  w  hyfdra  mawr.  Ond  y  mae  yntau  yn 
cyfaddef  fod  ei  law  yn  cryuu  (a  pha  ryfedd  ?)  wrth  ysgrif- 
enu  nad  oedd  dwysder  anfeidrol  yn  mhoenau  y  Gwaredwr, 
ac  y  gallai  fod  dyoddefiadau  merthyron  yn  fwy,  o  ran 
poenau,  na'r  eiddo  ef. 

Gwran.  Wel,  pa  beth  ydyio  yr  iawn,  meddwch  chwi  ? 

Preg.  Rhaid  i'r  cwestiwn  yna  fod  yn  destyn  ein  hym- 
ddyddan  y  tro  nesaf,  a  gobeithiaf  y  cawn  ein  cyfarwyddo, 
feì  y  byddo  ein  hymddyddanion  er  adeiladaeth,  ac  nid  er 
dyryswch  i'n  gilydd.    Ond  cofiwch  mai  swm  y  pethau  a 


NÁTÜR  YR  IAWN  PA  BËTH  YDYW.  129 


geisiais  eu  dangos  y  tro  presenol  ydyw,  1.  Fod  darnodiad 
(defìnition)Mv.  J.  o'r  hyn  a  elwir  iawn,  yn  annghywir :  ao 
o  ganlyniad  fod  yn  anmhosibl  i'w  gyfundraith  sefyll,  mwy 
na  thŷ  ar  sylfaen  ddrwg.  2.  Tra  y  mae  M>.  J.  yn  eondemnio 
y  syniad  masnachol  am  yr  iawn,  fel  golygiad  isel  a  chyfyng, 
fod  ei  olygiad  ef  ei  hun  arno,  fel  mesur  gwladyddol,  yn 
annheilwng  o  gyfiawnder  a  doethineb  Duw  fel  Gwneuth- 
urwr,  ae  o'i  uniondeb  fel  G-weinyddwr,  ei  gyfraith.  3.  Fy 
mod  yn  gwrthod  y  goiygiad  fod  yr  iawn  yn  debyg  i  ryw 
ymddangosiad  o  gosbedigaeth,  a  gymerai  trydydd  person 
arno,  i  arbed  plentyn  anufudd  mewn  teulu  ;  oblegid  ei  fod 
yn  gwneyd  yr  iawn  yn  rhy w  fesur  twyllodrus,  ei  fod  am 
hyny  yn  niweidiol  ei  gyhoeddi  pe  byddai  wir,  ond  yn 
ddinystriol  os  ydyw  (fel  yr  wyf  fì  yn  meddwi)  yn  gyfeiliorn- 
ad.  4.  Er  fod  Mr.  J.,  i'm  tyb  i,  yn  rhoi  gormod  o  achly- 
sur  i'r  Socin  gablu  athrawiaeth  yr  iawn,  eto  ei  fod  yn  nes 
at  yr  annghrist  hwnw  yn  ei  farn  ar  amryw  bethau  perth- 
ynol  i'r  iawn,  nag  y  buaswn  yn  meddwl  cyn  darllen  ei 
draethawd.  Ond,  yn  5.  Fy  mod  yn  gobeithio  (dichon  fy 
mod  yn  camgymeryd  ;  ond  yr  wyf  yn  gobeithio)  nad  ydyw 
pawb  a  elwir  yn  Ffwleriaid  ddim  wedi  myned  mor  agos  i 
dir  y  Sociniaid  ag  ydyw  Mr.  Jenkyn.  Ond  wrth  ymadael, 
y  mae  arnaf  flys  canu  yr  hen  bennill  yma,  ar  yr  hen  dôn 
hefyd: — 

"  Ilwn  yw'r  Oen  ar  ben  Calfaria, 

Aeth  i"r  lladdfa  yn  ein  Ue, 
Swn  ein  dyled  mawr  fe'i  talodd, 

Ac  a  groesodd  fì!iau,r  Ne : 
,  Trwy  ei  waed,  ini  caed, 

Fythol  heddwch  ha  rhyddad." 


YMDDYDDAN  X. 

NATUR  YR  IAWN.  PA  BETH  YDYW. 

Gwrandawr.  Pan  oeddwn  yn  ymadael  â  chwi  y  tro  diw- 
eddaf,  yr  oeddwn  yn  mron  a  chael  fy  argyhoeddi  na  thalaf 
9 


130  Y  PEEGETHWR  a'e  GWEANDáWR. 


system  Mr.  Jenlíyn  ddim  :  ond  mi  a  gofiais  fod  yn  haws  i 
ddyn  gyfodi  gwrthddadleuon  yn  erbyn  cyfundraeth  rhyw 
un  arall,  nag  amddiffyn  yr  eiddo  ei  hun.  Yn  awr,  gan 
obeithio  y  maddeuwch  fy  hyfder,  yr  wyf  yn  defnyddio  yr 
adeg  bresennol  i  ofyn,  Pa  bethj  yn  ol  eich  barn  chwi,  ydy  w 
iawn  ? 

Pregeihicr.  Y  rnae  darnodiad  y  Dr.  Dwight  o'rgair  iawn, 
yn  gywir,  can  belled  ag  yr  wyf  fì  yn  deall,  er  fy  mod  yn 
methu  cydweled  âg  ef  am  ddybenion  a  gwrthddrychau 
iawn  y  Cyfryngwr.  "  Y  mae  y  gair  iawn,"  medd  y  Doc- 
tor,  "  yn  ei  ystyr  gwreiddiol,  bob  amser,  yn  arwyddo  rhyw 
gydnabyddiaeth,  neu  foddlonrwydd,  am  esgeulusdra  o  ryw 
ddyledswydd,  neu  gyfiawniad  o  ryw  fai ;  sef  y  fath  gydna- 
byddiaeth,  pan  y  cyflawner,  ag  y  dylai  y  person  a  gafodd 
gam,  yn  rhesymol  foddloni  iddo,  a  pheidio  gofyn  dim 
rhagor  i'r  troseddwr  ar  gyfrif  ei  fai.'' — Dwights  Theo.  Ser.  55. 
Ond  er  mwyn  eglurder.  gallem  eirio  y  peth  yn  fyrach  fel 
hyn — Iawn  ydyw  unrhyw  berson  neu  beth  a  gynygier,  ac  a 
gymeradvyyer  yn  lle  y  person  neu  y  peth  a  ofyner  yn  wreiddiol. 
Pan  mae  yr  Arglwydd  yn  gorchymyn  peidio  cymeryd  iawn 
am  einioes  llofrudd,  y  meddwl  ydyw,  peidio  cymeryd  dim 
yn  lle  yr  hyn  y  mae  y  gyfraith  yn  ei  ofyn  iddo,  sef  ei  fy  w- 
yd.  Pan  ddy  wedir  na  wneid  iawn  am  anwiredd  tŷ  Eli,  yr 
ystyr  yw,  na  dderbynid  dim  yn  lle  y  gosb  a  fygythiwyd 
arno.  "  Gochel,"  medd  Elihu  wrth  Job,  "rhag  iddo  dy 
gymervd  di  ymaith  â'i  ddyrnod,  yna  ni'th  wared  iawn 
mawr:"  hyny  yw,  pe  b'ai  genyt  ryw  beth  mawr  i'w  gyn- 
nyg,  yn  lle  bod  dan  ddyrnod  digofaint,  byddai  yn  anner- 
byniol,  a'fch  gyílwr  dithau  o  ganlyniad,  yn  anadferadwy. 
Drachefn,  "  Gollwng  ef  yn  rhydd  rhag  disgyn  o  hono  i'r 
clawdd,  myfi  a  gefais  iawn,"  sef  yr  hyn  sydd  yn  fy  modd- 
loni  yn  Ue  rhoddi  arno  ef  yr  hyn  a  baeddai.  Pan  mae  yr 
Arglwydd  trwy  y  prophwyd  Amos  yn  cwyno  fod  y  bobl 
"  yn  bliuo  y  cyfiawn,  yn  cymeryd  iawn,"  ác,  Amos  v.  12, 


NATUR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYW. 


131 


y  meddwl  ydyw,  eu  bod  yn  derbyn  gwobr  yn  lle  yr  hyn 
yr  oedd  cyfiawnder  yn  ei  ofyn.  Dywed  y  beirniaid  fod  y 
gair  Hebraeg  copher,  agsydd  yn  eaelei  gyfìeithu,  weithiau, 
cymmod,  ae,  weithiau,  iawn,  yn  arwyddo  gorchudd ;  ac  y 
mae  yn  gyífredin  yn  y  manau  lle  y  cyfieithir  ef  cymmod 
neu  iawn,  yn  arwyddo  rhyw  beth  a  dderbynir  yn  lle  i'r 
troseddwr  ddyoddefy  gosb;  sef  fod  y  troseddwr  megys  yn 
cael  ei  orchuddio  â'r  peth  hwnw  rhag  cosbedigaeth.  Nid 
ydy w  y  gair  iawn  yn  cael  ei  arferyd  yn  y  Testament  New- 
ydd  ond  am  Grist  yn  unig ;  a  phan  y  mae  ef  yn  cael  ei  alw 
felly,  yr  ystyr  ydyw,  ei  fod  wedi  "  ei  roddi  ei  hun  yn 
oífrwm  ac  yn  aberth  i  Dduw  o  arogl  peraidd,"  dros,  neu  yn 
ile  ei  bobí.  Eph.  v.  2.  Felly,  chwi  a  welwch  fod  y  gair 
iawn,  yn  yr  Hen  Destament  a'r  Newydd,  yn  cario  yr  un 
meddylddrych,  sef,  fod  rhyw  beth  yn  cael  ei  gynnyg  ai  gy- 
meradwyo,  yn  lle  y  peth  a  ofynir  yn  wreiddiol. 

Yn  wir,  yr  un  ystyr  sydd  i'r  gair  yn  ein  hymddyddanion 
cyífredin.  Pe  b'ai  gwas,  wedi  gwastraífu  dwy  awr  o  amser 
ei  feistr,  yn  gweithio  dwy  awr  o'i  amser  ei  hun  i'w  feistr 
yn  Ue  yr  amser  a  wastraffwyd,  iawn  a  fyddai  hyny.  Ond 
pe  b'ai  gan  y  meistr  hawl  i  holl  amser  y  gwas,  byddai  yn 
anmhosibl  iddo  ef  wneyd  iawn  drosto  ei  hun;  ond  dichon 
fod  ganddo  gyfaill  yn  wr  rhydd,  ac  yn  ewyllysgar  i  weithio 
dwy  awr  er  mwyn  heddychu  rhwng  y  meistr  a'r  gwas,  a'r 
peth  yn  cael  ei  gymeradwyo  gan  y  meistr  ;  dywedwn  fod 
yma  iawn  yn  cael  ei  wneyd  dros  gamwedd  y  gwas.  Ond, 
deliwch  sylw,  yn  y  cyntaf  o'r  amgylchiadau  hyn,  nid  mor 
briodol  yw  dywedyd  mai  gwaith  y  gwas  ydyw  yr  iawn, 
oblegid  y  mae  y  meistr  yn  cael  y  gwaith  a  ofynai,  ond  yr 
amser  sydd  yn  iawn  yn  lle  amser  a  wastraffwyd ;  nid  gwaith 
y  eyfaill  ychwaith,  yn  yr  olaf,  sydd  yn  iawn  am  yr  eiddo 
y  gwas,  canys  y  mae  y  meistr  yma  hefyd  yn  cael  y  gwaith 
a  ofynaí;  ond  person  y  cyfaill  sydd  yn  iawn,  am  ei  fod  yn 
cael  ei  gynnyg  a'i  gymeradwyo  dros  neu  yn  lle  person  y 
gwas. 


132  T  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


Pe  b'ai  dyn,  wedi  troseddu  cyfraith  ei  wlad,  a  ehael  ei 
ddyfarnu  i  alltudiaeth,  yn  cynnyg  swm  o  arian  i'rllywodr- 
aeth,  a'r  rhai  hyny  yn  cael  eu  cymeradwyo  er  ei  ryddhad, 
iawn  fyddai  hyny.  Neu,  pe  b'ai  ganddo  gyfaili  yn  ewyll- 
ysgar,  ac  yn  cael  ei  gymeradwyo  i  fyned  yn  ei  le,  iawn  y 
galwn  i  hwnw;  yn  y  cyntaf,  nid  y  person  yw  yr  iawn,  ond 
yr  arian,  oblegid  fod  y  gyfraith  yn  cael  y  person  a  ofynai 
yn  wreiddiol :  yn  yr  olaf,  nid  dyodäefiadau  y  cyfaill  yw  yr 
iawn,  oblegid  ei  fod  yn  dyoddef  yr  un  peth  ag  a  ofynid  i'r 
dyn  ei  hun  ei  ddyoddef ;  ond  ei  berson  ydyw  yr  iawn,  am 
mai  hwnw  sydd  yn  lle  person  y  troseddwr.* 

Pe  b'ai  dedfryd  dyn  a  gollfarnwj'd  yn  cael  ei  newid  i  all- 
tudiad,  nid  anmhriodol  fyddai  grJw  ei  alltudiad  yn  iawn 
am  ei  fy wyd ;  ond  pe  byddai  arall  yn  marw  dros  y  con- 
demniedig,  anmhriodol,  i'm  tyb  i,  fyddai  dywedyd  fod 
marwolaeth  hwnw  yn  iawn  yn  lle  cosbedigaeth  yr  euog ; 
canys  y  mae  y  gyfraith  yn  cael  y  peth  y  mae  yn  ei  ofyn,  sef 
qywyd;  oud  person  y  naill  sy'n  iawn  yn  lle  person  y  llall. 

Gwran.  Ond  fe  ddywedir  yn  fynych,  yn  enwedig  gan  y 
Saeson,  fod  dyn,  wrth  gael  ei  ddienyddio,  yn  gwneyd  iawn 
am  ei  drosedd. 

Preg.  Gwir,  ond  y  mae  hyny  yn  eithriad  i  ystyr  cyffred- 
in  y  gair ;  neu,  yn  hytrach,  yn  gamgymeriad  o  natur  y 
peth.  Wrth  ddywedyd  fod  dyn  yn  gwneyd  iawn  am  ei 
drosedd  trwy  ddyoddef  y  gosb,  yr  ydys  yn  tybied  mai  yr 
unig  beth  a  ofyn  y  gyfraith  yw  ufudd-dod;  a  phan  ballo 
dyn  roddi  ufudd-dod  iddi,  fod  ei  gosbedigaeth  yn  iawn  yn 
lle  hyny.  Ond  y  gwirionedd  ydyw,  mai  yr  unig  beth  ag 
y  mae  y  gyfraith  yn  ei  ofyn  i  droseddwr  fel  troseddwr,  yw 

*  Wrth  ddyweydfel  hyn.  nid  ydys  yn  golygu  y  huasai  y  cyfaill  yn  iawn 
dros  y  troseddwr,  heb  gymeryd  ei  alltudio  yn  ei  le :  ond  fod  yn  fwy 
priodol  i  ddywedyd  mai  efe  yn,  ac  o  herwydd  ei  alltudiaeth,  sydd  yn 
iawn,  na  dyweyd  mai  yr  alltudiaeth  ei  hun  sydd  felly  ;  oblegid  naápetJb 
yn  lle  alltudiaeth,  ond  alltudiaeth  ei  hun,  ydyw  yr  hyn  y  mae  yn  ei  gy- 
meryd  arno  ;  ejthr  ei  úerson  ef  yn,  ac  oblegid  ei  waith  yn  ymroddi  i 
ddyoddef  vr  hyn  oedd  ofynol  ir  troseddwr,  sydd  yn  iawn  yn  lle person 
y  tioseddwr. 


NATUR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYW.  133 


dyoddef  y  gosb ;  a  phan  y  mae  yn  gwneyd  hyny,  y  mae  y 
gyfraith  yn  cael  (yn  llythyrenol)  ei  gofyn,  ac  nid  iawo  yn 
ei  le.  Md  hollol  briodol,  dybygwn  i,  yw  dywedyd  fod  y 
ddeddf  yn  gofyn  iawn. 

Gwran.  Ow,  ow,  pa  beth  a  wnewch  chwi  i'r  pennill  mel- 
us  hwnw — 

ilJ)acw'r  ddeddf  yn  gofyn  iawn, 

Hyd  yr  eitha1 ; 
Dacw  iddi  daliad  llawn, 
Haleluia." 

Preg.  Nid  wyf  yn  meddwl  ein  bod,  wrth  ganu  y  geiriau 
yna,  yn  golygu  dim  amgen  na  bod  y  ddeddf  yn  gofyn  y 
person  a  roddodd  ei  hun  yn  iawn,  i  ddyoddef  y  gosb  hyd 
yr  eithaf,  ac  yn  wir,  ni  ddymunwn  i  ar  un  cyfrif  daflu  yr 
hen  bennill  heibio,  oblegid  mi  a  gefais  bleser  mawr  lawer 
gwaith  wrth  ei  ganu;  er  y  gallasai  dull  gwahanol  o  eirio 
fod  yn  fwy  hapus. 

Y  cwbl  ag  y  mae  cyfraith  yn  ei  ofyn  yw,  i'r  dyn  sydd 
dani,  fod  mewn  ufudd-dod,  neu  dan  gosb  am  anufudd-dod ; 
ond  pe  b'ai  gan  droseddwr  gyfaill  mor  urddasol  ag  ef  ei  hun, 
yn  barod  i  ymddirprwyo  yn  ei  le,  gellid  cymeryd  y  dir- 
prwywr  yn  iawn  dros  y  troseddwr ;  ond  ni  byddai  dim 
iawn  yn  bod  dros  neu  yn  lle  cosbedigaeth,  canys  byddai  y 
gosb  ei  hun  yn  cael  ei  dyoddef  gan  y  dirprwywr.  Fel  y 
dywedais  o'r  blaen,  yr  wyf  eto  yn  beiddio  dywedyd,  fod  yn 
anmhosibl  ysgaru  trosedd  o  unrhyw  gyfraith  oddiwrth  y 
gosb,  heb  roddi  sarhad  ar,  neu  wneyd  cydnabyddiaeth  o 
anmherffeithrwydd  y  gyfraith  trwy  hyny. 

Pan  oedd  y  Dr.  Dodd  wedi  ei  gollfarnu  am  forgery,  yr 
oedd  deisebau  aneirif  yn  cael  eu  danfon  at  y  brenin  am  ei 
arbediad ;  a  phe  buasai  arian  yn  gwneyd  y  tro,  diau  y  bu- 
asent  yn  dyfod  yn  filoedd  o  bob  parth  o'r  deyrnas :  neu, 
pe  buasai  rhyw  valuable  consideration  yn  galìu  ateb  y  dy- 
ben,  megys  fod  i  un  o  arglwyddi  penaf  y  deyrnas  fyned 
ar  ei  liniau  ger  bron  ei  fawrhydi  i  erfyn  am  fywyd  y  tros- 


134  T  PREGETHWR  A7R  GWRÂÎíDAWR. 


eddwr,  gallesid  cael  amryw  yn  barod  i  wneyd  hyuy,  ìe, 

a  mwy  pethau  na  hyny.    Ond,  ebe  un  o  Arglwyddi  y 

Cynghor,  "Rhaiddienyddio  Dodd,  neu  ddienyddio  y  gyfraith." 

Y  mae  yr  egwyddor  hon  yn  cael  ei  dangos  gan  y  bardd 

Miltwn,  wrth  osod  allan  yr  ymddyddan  rhwng  y  personau 

dwyfol  am  gwymp  ac  adferiad  dyn  : 

"Díe  he  or  justice  must :  unless  for  him 
Sorne  other  aìjle  ancl  as  icilling pay 
Therigid  satisfaction,  death  for  death.'1'' 

u  :  Efe  marw  rbaid  neu 

Gyfiawnder ;  os  nas  tala  drosto  ef 
Ry  w  un  o  all  a  myn,  yr  iawn  mer  dyn 
Tros  farw  marw  " 

COLL  GrWYNPA. 

Gwran.  Yr  wyf  fi  yn  medddwl  fod  diecyddio  Dodd  yn 
fwy  o  warth  nag  o  anrhydedd  i  Loegr ;  pan  fyddaf  yn 
darllen  hanes  fy  ngwlad,  byddaf  yn  ystyried  yr  ymddyg- 
iadau  tuag  at  y  dyn  anffodus  hwnw,  fel  rhyw  gwmwl  an- 
nileadwy  ar  ei  nodweddiad. 

Preg.  Ond  yr  oedd  y  lly wodrneth  i'w  beio  ('os  oedd  rw 
beio  hefyd)  am  wneyd  cyfraith  i  gys}'lltu  y  fath  gosbedig- 
aeth  wrth  y  fath  fai,  yn  hytrach  nag  am  bleidio  y  gyfraith 
yn  erbyn  y  troseddwr,  pwy  bynag  a  fyddai. 

Gwran.  Ond  beth  meddwch  chwi  am  waith  yr  Athen- 
iaid  yn  rhyddhau  ^Esehylus  ar  gyfrif  yr  hyn  a  wnaethai 
Amyntas?  Yr  oedd  yno  droseddwr  yn  myned  yn  rhydd 
heb  gosbi  neb. 

Preg.  Y  mae  yr  hanes  yn  ddigon  difyrus  i'w  darllen ; 
ond  eto.  nid  yw  ond  un  enghraifft  o  lawer  ag  sydd  yn 
dangos  fod  yr  Atheniaid  yn  cymeryd  eu  llywodraethu  gan 
eú  nwydau,  yn  hytrach  na  chan  eu  cyfreithiau :  gan  hyny, 
gwrthodwn  eu  gymeryd  yn  esiampl  o  uniondeb  mewn 
gweinyddiad  cyfraith.  Ond  tybiwn  fod  eu  gwaith  yn 
rhyddhau  y  troseddwr  ar  gyfrif  gwasanaeth  ei  frawd,  yn 
ganmoladwy  ;  eto  yr  oeddent,  wrth  wneyd  hyny,  gystal  a 
chydnabod  anmherffeithrwydd  y  gyfraith :  ond  y  mae  yn 


NÀTtJR  YR  IAWN  \ 


PA  BETH  YDYW. 


135 


anmhosibl  i  Dduw  wneyd  dim  ag  a  fyddo  yn  cynwys  y 
fath  gydnabyddiaeth,  am  fod  ei  gyfraith  ef  }Tn  beríFaith 
fel  ef  ei  hun.  Rhaid  i  ehwi  addef  perffeithrwydd  y 
ddeddf  wladol  a  roddodd  yr  Arglwydd  i  Israel ;  ond  yn 
mha  le  y  mae  genym  hanes  am  ryw  valuable  consideration 
yn  cael  ei  gyfreithloni  gan  Dduw  yn  ngweinyddiad  y 
ddeddf  hono,  yn  lle  i'r  troseddwr  ddyoddef  y  gosb,  yn  ol 
llythyren  y  gyfraith  ?  A  rhaid  ystyried  fod  y  ddeddf  foes- 
ol  i'w  hanrhydeddu,  nid  yn  unig  yn  fwy  na  holl  ddeddfau 
dynion,  ond  hefyd  yn  fwy  nag  un  ddeddf  arall  a  osododd 
Duw  yn  mhlith  ei  greadnriaid,  fel  y  mae  yn  haws  i  "  or- 
deiniadau  y  nefoedd"  ddyrysu,  nag  i  un  tipyn  o'r  ddeddf 
hon  ballu. 

Efallai  y  bydd  y  sylwadau  yna  ar  natur  deddfau  dynion 
yn  eu  perthynas  â  throseddwyr,  yn  nghyda'r  gwahaniaeth 
sydd  rhyngddynt  a  deddf  Duw,  yn  fwy  o  help  nag  o 
rwystr  i  ganfod  sefyllfa  pechadur,  a  natur  iawn  y  Cyf- 
ryngwr. 

Yr  yd}7m  ni  yn  droseddwyr  o  ddeddf  Duw  ;  a'r  unig 
beth  a  ofynir  i  nifel  y  cyfryw  ydyw  dyoddef  y  gosbedig- 
aeth.  Nid  ydyw  y  ddeddf  yn  gofyn  iawn,  nac  ya 
rhwymo  y  llywodraeth  i  dderbyn  iawn,  gan  nad  pa  mor 
werthfawr  y  byddo.  Nid  mesur  cyfreithiol  y w  trefn  yr 
iawn,  ond  mesur  uwchlaw  cyfraith,  eto  yn  cyfarfod  â  holl 
ofyruon  y  gyfraith,  yn  gymaint  a  bod  yr  hwn  a  osodwyd 
yn  iawn  yn  myned  o  dan  y  gosb  ddyledus  i'r  troseddwr. 

Gwran.  Beth!  a'i  nid  peth  cyfreithlawn  yw  yr  iawn  ? 

Preg.  Gwrandewch  chwi  yn  fanylach.  Ni  all  dim  fod 
yn  fwy  cyfreithlawn  na  threfn  yr  iawn.  Ond  yr  wyf  yn 
dywedyd  eto,  nad  mesur  cyfreithiol  ydy w  ;  hyny  yw,  nid 
yw  y  ddeddf  yn  gofyn  i'r  pechadar  ddarparu,  nac  yn  add- 
aw  y  bydd  i'r  llywodraeth  dderbyn  iawn.  Moddion  i 
achub  troseddwr  ydy w  iawn ;  ond  nid  yw  y  ddeddf  yn 
gofyn  i  droseddwr  gael  ei  achub  ;  o  ganlyniad,  ni  all  fod 


136 


T  PREGETHWR  a'r  GWRÁNDAWIt. 


y  ddeddf  yn  gofyn  am  i  ddim  moddion  gael  ei  ddarparu 
tuag  at  ei  achub.  Mesur  o  rad  a  phenarglwyddol  ras  y 
Deddfroddwr  ei  hunan  ydyw  yr  iawn  ;  eto  gan  ei  fod  i 
achub  rhai  ag  yr  oedd  gan  y  ddeddf  afael  condemniol 
arnynt,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  gyfarfod  a'i  holl  ofynion, 
neu  iddi  hi  fod  dan  gwmwl  tragywyddol  yn  yr  achos. 
Felly,  er  mai  peth  uwchlaw  cyfraith,  yn  y  darpariad  a'r 
derbyniad  o  hono,  ydyw  yr  iawn  ;  eto,  gwelwch  nad  ydyw 
yn  groes  i'r  gyfraith,  canys  y  mae  ei  gofynion  yn  cael  eu 
hateb,  ei  chosb  yn  cael  ei  dyoddef. 

Owran.  Os  na  ellir  yn  ol  egwyddor  cyfiawnder  gilio 
oddiwrth  lythyren  y  ddeddf,  trwy  gymeryd  rhyw  beth  yn. 
lle  cosb  ;  pa  fodd  y  mae  yn  gyfìawn  cilio  oddiwrthi  trwy 
gymeryd  person  arall  yn  lle  person  y  troseddwr  ? 

Preg.  Pe  na  bawn  yn  gallu  daügos  y  rheswm  paham 
nad  yw  cosb  yn  annattodol  rwym  wrth  y  person  a  becho, 
yn  gystal  ag  wrth  y  pechod  ei  hun,  y  mae  yn  ddigon  i'r 
pwrpas  presennol,  ddangos  trwy  yr  Ysgrythyrau,  na  ellir 
gwahanu  pechod  oddiwrth  gosb,  ac  y  gall  y  naill  berson 
ddyoddef  y  gosb  yn  lle  y  llall.  Y  mae  natur  Duw  (ei 
natur  meddaf,  ac  nid  "  ei  sefyllfa  fel  organ  y  llywodraeth 
foesol")  yn  cael  ei  dangos  yn  y  Beibl  y  fath,  fel  nas  gall 
beidio  a  chosbi  pechod.  "  Ydwyt  lanach  dy  lygad  nag  y 
gelli  edrych  ar  anwiredd."  Hab.  i.  13.  "  Duw  eiddugus 
yn  ymweled  âg  anwiredd."  Exod.  xx.  5.  Jos.  xxìy.  29. 
Mor  anmhosibl  ydyw  iddo  ddyoddef  pechod  heb  ei  gosbi, 
ag  ydyw  i  ŵr  oddef  anniweirdeb  yn  ei  wraig,  heb  ddang- 
os  ei  anfoddlonrwydd.  Hefyd  y  mae  pechod  a'i  gosb,  sef 
marwolaeth,  yn  cael  eu  dangos  yn  y  Beibl  fel  pethau  an- 
wahanol  oddiwrth  eu  gilydd.  "  Cyflog  pechod  yw  mar- 
wolaeth."  "Pechod  a  esgor  ar  farwolaeth."  Rhuf.  vi. 
23.  Iago  i.  15.  Os  nad  yw  cyfìawnder  yn  caniatau  i 
wasanaeth  fod  heb  ei  gyflog,  ni  chaniatâ  ychwaith  i  bech- 
od  basio  heb  ei  gosbi.    Er  fod  Duw  yn  ei  hirymaros  yn 


NATÜR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYẂ. 


137 


fynych  megys  yn  oedi;  eto  nid  wyf  yn  deall  fod  y  Beibl 
yn  son  am  ddim  a  all  ateb  y  dyben  yn  lle  cosbedigaeth  yn 
y  pen  draw.  Ond  y  mae  bod  y  naill  yn  dwyn  cosbedig- 
aeth  am  bechod  y  llall,  yn  beth  rhy  amlwg  yn  y  Beibl  i'w 
wadu.  "  Ymwelir  âg  anwiredd  y  tadau  ar  y  plant."  Bu 
yr  Arglwydd  yn  foddlawn  i  Manasse,  ac  eto  dinystriwyd 
Jerusalem  yn  mhen  llawer  o  flynyddoedd  wedi  ei  farwol- 
aeth  am  ei  bechod  ef.  Ni  fynai  yr  Arglwydd  faddeu  i'r 
pechod,  er  fod  yn  debyg  iddo  faddeu  i'r  pechadur.  2  Bren. 
xxiv.  34.  Yn  awr,  os  ydyw  gyíiawn  ymweled  âg  anwir- 
edd  y  tadau  ar  y  plant,  ac  os  oedd  yn  gyfiawn  cosbi  pech- 
od  Manasse  ar  y  genedl,  a  maddeu  iddo  ef  ei  hun,  p'am  na 
allai  cosbi  pechod  yr  eglwys  ar  ei  Meichniydd  fod  yn  gyf- 
iawn  hefyd  ? 

[Y  mae  llawer  o  bethau  yn  cael  eu  cymeradwyo  neu  eu 
hannghymeradwyo,  eu  hystyried  yn  dda  neu  yn  ddrwg, 
yn  gyfiawn  neu  yn  anghyfiawn,  ag  nas  gellir  egluro  mewn 
geiriau  paham  eu  hystyrir  felly,  ond  eto  y  rhaid  i  ddyn, 
gael  ei  ail  gyfansoddi  cyn  y  gallo  eu  hystyried  yn  amgen. 

Pe  gofynid  paham  yr  ydym  yn  cymeradwyo  rhinwedd, 
ac  yn  condemnio  bai,  dichon  mai  prin  y  medrem  ateb,  hebr 
law  dyweyd  nas  gallem  beidio,  heb  i'r  holl  deirnlad  moes- 
ol  sydd  ynom  gael  ei  newid. 

Felly  os  gofynir  paham  nad  y w  cilio  oddiwrth  lythyren 
y  ddeddf  trwy  gymeryd  person  yn  iawn  yn  lle  y  person  a 
ofynir  yn  wreiddiol,  yn  gystal  sarhad  arni  a  phe  cilid 
oddiwrth  ei  llythyren  drwy  gymeryd  rhy  w  benyd  yn  iawn 
yn  lle  y  gosb  a  ofynir  yn  wreiddiol?  efallai  fod  yn  an^ 
hawdd  rhoddi  ateb  uniongyrchol  i'r  cwestiwn  ;  er  hyny 
cyn  y  gallwn  weled  y  byddai  y  ddeddf  yn  cael  eisar- 
hau  yn  y  cyntaf,  ac  na  byddai  yn  cael  ei  sarhau  yn  yr 
olaf,  nid  yn  unig  rhaid  i  ni  annghredu  yr  Ysgrythyrau  a 
ddefnyddir  uchod,  yn  nghyda  llawer  eraill  a  allesid  eu 
dyfynu;  ond  hefyd  rhaid  i'n  holl  gyfansoddiad  moesol 
gael  ei  newid— -i'n  cydwybodau  gael  eu  hail  wneyd, 


138  Y  PREGËTHWR  a'r  GWRANDÁWR. 


Y  niae  bod  y  naill  ddyn  yn  sefyll  yn  neddfle,  neu,  yn  ol 
y  dull  cyffredin  o  siarad,  "  yn  esgidiau"  un  arall,  yn  beth 
arferol  er  sefydliad  cyntaf  deddfau  yn  mhlith  dynion.  Yn 
awr,  pan  elo  dyn  yn  ewyllysgar  felly  i  le  troseddwr,  er 
nad  yw  y  peth  yn  ei  wneyd  ef  yn  droseddwr  mewn  gwir- 
ionedd,  eto  y  mae  y  ddeddf  megys  yn  edrych  ar,  neu  yn 
indentifio,  y  troseddwr  yn  ei  berson  ef ;  a  phan  y  mae  y 
gosb  gysylltiedig  â  throsedd  y  troseddwr  yn  cael  ei  gwein- 
yddu  arno  ef,  er  ein  bod  yn  gweled  yr  oruchwyliaeth  yn 
llem,  ac  o  bosibl  yn  tosturio  wrth  y  dyn,  eto  rhaid  i'n 
eydwybodau  gael  eu  hadgyfansoddi,  cyn  y  gallom  farnu 
fod  y  dyn  yn  cael  cam,  na  bod  y  ddeddf  yn  cael  sarhad. 
Drachefn,  pan  gaffo  dyn  ei  brofì  yn  dêg  yn  droseddwr,  ac 
heb  ganddo  ddim  i'w  esgusodi,  pe  gweinyddid  arno  ef,  neu 
ar  ry  w  un  arall  yn  ei  le,  ry  w  benyd  yn  lle  y  gosb  g}Tsyllt- 
iedig,  yn  ol  y  gyfraith,  ar  y  cyfryw  drosedd,  gallai  hyny 
fod  yn  foddhaol  i  deimladau  o  dosturi  at  y  dyn ;  ond 
rhaid  i  ni  gael  cydwybodau  gwahanol  i'r  rhai  sydd  genym, 
cyn  y  gallom  lai  na  barnu  fod  y  gyfraith  yn  cael  cam. 

Pan  gafwyd  mab  Zaleucus  yn  euog  o  odineb,  a  chyfraith 
y  wlad  hono  yn  gofyn  i'r  godinebwr  golli  ei  ddau  lygad, 
pe  rhoisid  arno  ryw  ychydig  o  garchariad  yn  lle  tynu  ei 
îygaid,  buasai  hyny  yn  ddymunol  i  deimladan  cyfeillion  y 
gŵr  ifanc  ;  ond  ni  allasai  un  gydwybod  lai  na  barnu  y 
peth  yn  ddianrhydedd  ar  y  gyfraith.  Ond  pe  buasai  car- 
iad  ei  dad  yn  peri  iddo  ymroddi  yn  ewyllysgar  i  golli  ei 
ddau  l}7gad  yn  lle  ei  fab,  er  y  buasai  pawb  yn  cydymdeimlo 
àg  ef,  ac  yn  dyweyd  mai  gresyn  iddo  fod  yn  ddali  amdros- 
edd  un  arall ;  eto,  ni  allai  cydwybod  dyn  lai  na  barnu  fod  y 
ddeddf  yn  eael  perffaith  anrhydedd  yn  y  tro. 

Y  mae  yn  ddiamau  y  buasai  yn  ddymunol  gan  lawer- 
oedd  pe  cawsai  Dodd  rywbeth  llai  na'i  ddienyddio  am  ei 
forcjery  :  ond  yr  oedd  y  dymuniad  hwnw  yn  tarddu  mewn 
rhan  od  liar  dosturi  ato  ef,  ac  mewn  rhan  oddiar  annghy- 


ÎTATÜR  ŸR  IAŴN  PA  BETIÎ  YDYW. 


im 


mera'ìwyaeth  i'r  ddeddf  a  ofynai  einioes  am  forgery,  ac 
nid  oddiar  fod  neb  ystyriol  yn  barnu  yn  gydwybodol  y 
gellid  cymeryd  Uai  na  dyoddef  cosb  y  gyfraith  gan  dros- 
eddwr,  heb  sarhau  y  gyfraith  hòno. 

Felly  y  mae  yr  anmhosibilrwydd  i  ganiatâu  unrhyw 
expedient  neu  iawn  yn  lle  cosb,  a'r  posibilrwydd  i  ganiat- 
âu  sicbstitute  neu  iawn  yn  lle  person  y  troseddwr,  sef  yw 
hyny,  heb  ddianrhydeddu  y  ddeddf,  neu  wneyd  cydna- 
byddiaeth  o'i  hanmherífeithrwydd  (gan  nad  pa  mor  an- 
hawdd  a  fyddai  dangos  mewn  geiriau  pa  fodd  y  cydsaif  y 
ddau  â'u  gilydd,  eto  y  maent)  yn  bethau  nas  gellir  gwadu 
y  naill  na'r  llall  n  honynt,  heb  ymwadu  nid  yn  unig  â'r 
Beibl,  ond  hefyd  â'n  cydwybodau,  sef  â'r  teimlad  moesol 
trwy  ba  un  yr  ydys  yn  gwahaniaethu  rhwng  uniondeb  a 
ch  am.] 

Gwran.  "  Yf  enaid  a  becho,  hwnw  (medd  y  Beibl)  a 
fydd  marw."  Ezee.  xviii.  4. 

Preg.  Lleferiry  geiriau  yna  mewn  atebiad  i  waîth  y 
genedl  yn  arfer  a  ddiareb — "  Y  tadau  a  fwytasant  rawn- 
win  surion,  ac  ar  ddannedd  y  plant  y  mae  rnae  dincod." 
Mynasent  hwy  ddadlu  nad  am  eu  pechodau  eu  hunain,  ond 
am  bechodau  eu  tadau  yn  unig  yr  oeddent  yn  dyoddef. 
Ond  y  mae  Duw,  dybygid,  yn  y  geiriau  a  enwasoeh  chwi. 
yn  dangos  nad  oedd  neb  yn  marw  am  anwiredd  eu  tadau 
ondy  sawl  oedd  yn  pechu  fel  eu  tadau.  Yr  oedd  y  rhai 
hyny  yn  cymeradwyo  gweithredoedd  eu  tadau  :  ac  felly> 
mewn  ystyr  yn  gwneyd  pechodau  eu  tadau  yn  iddo  idd- 
ynt  euhunain.  Ond  y  mae  mor  wir  ag  mai  "  yr  enaid  a 
bccho,  hwnw  a  fydd  marw,"  "  fod  Duw  yn  yrcweled  âg 
anwiredd  y  tadau  ar  y  plant,  hyd  y  drydedd  a'r  bedwar- 
edd  genhedlaeth  oW  rhai  di  casâiU"  Nid  wyf  finau  yn 
deall  y  byddai  yn  gyfiawn  i'r  naill  ddyoddef  am  bechod  y 
llall,  heb  i'r  pechod,  trwy  ryw  Iwybr  neu  gilydd,  gael  ei 
wneyd  yn  eiddo  mor  wirioneddol  i'r  dyoddefydd,  a  phe 


140  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDÁWR, 


buasai  efe  ei  hun  wedi  ei  gyflawni.  Yr  oedd  y  genedl  a 
gaethgludwyd  i  Babilon  wedi  gwneyd  peehodau  eu  tadau 
yn  eiddynt  eu  hunain,  trwy  ddilyn  esiampl  eu  tadau,  ac 
felly  eu  cymeradwyo.  Cymerodd  Crist  bechodau  ei  bobl 
i  fod  yn  eiddo  iddo  ei  hun,  nid  trwy  eu  dilyn  na'u  cymer- 
adwyo,  ond  trwy  eu  cymeryd  yn  gyfrifedig  arno,  yn  ol  trefn 
y  cyfammod.  Y  mae  yn  eu  galw  "  Fy  mhechodau."  u  Fy 
mbechodau  a'm  daliasant,  fel  na  allwn  edrych  i  fyny." 
Psalmxl.  12, 

Ond  os  ydyw  y  golygiud  Calfinistaidd,  ar  farwolaeth 
Crigt,  yn  anhawdd  ei  gysoni  â'r  adnod  a  enwasoch  chwi» 
y  mae  y  golygiad  Ffwleraidd  yn  anhaws  fyth :  oblegid 
os  "  yr  enaid  a  becho,  hwnw  a  fydd  marw  pa  fodd  y 
gallai  Crist  farw,  a  phechod  heb  gael  ei  gyfrif  iddo  mewn 
un  modd  ? 

Crwran.  Yr  wyf  fì  yn  gweled  purion  rheswm  yn  yr  hyn 
y  mae  Mr.  J.  yn  ei  ddywedyd,  sef,  na  allai  i  gyfraith  gyr- 
baeddperson  Cristâ'i  chosbedigaeth,  am  ei  fod  wedi  ei  chadw 
yn  berffaith  ;  ac  na  allai  llythyren  y  ddeddf  chwaith  gyf- 
arfod  âg  ef  fel  Mechniydd,  am  fod  y  cyfryw  Feehniydd 
uwchiawiddi;  tudal,  40. 

Preg.  Yr  wyf  yn  rhyfeddu  fod  yr  awdwr  yn  gallu, 
cymysgu  â'u  gilydd  bethau  ag  y  mae  gwahaniaeth  mor 
amlwg  rhyngddynt.  Àddefwn  fod  Crist,  o  ran  ei  berson, 
yn  wreiddiol  uwchlaw  pob  ddeddf :  a  bod  gwaith  y  Tad 
yn  ei  osod  yn  Fechniydd,  yn  fesur  uwchlaw  cyfraith  ;  ond 
eto  fel  Mechriiydd,  cafodd  ei  wneuthur  "  dan  y  ddeddf ;" 
ac  felly  yr  oedd  ganddi  afael  arno  fel  un  wedi  ymrwymo 
dros  eraill.  "  ]S"i  orfoda  y  gyfraith  (medd  Mr.  J.,  tudal. 
44)  neb  i  ymrwymo  am  ymddygiad  da  dyn  arall  ;  eto,  os 
tery  dyn  ei  law  yn  ewyllysgar  yn  y  fath  ymrw^'miad,  ac 
i'w  gyfaill  dori  yr  heddwch,  nid  oes  neb  yn  meddwl  fod 
y  gyfraith  yn  annghyfiawn  yn  ei  gwaith  yn  gwneyd  i'r 
Meichai  ddyoddef  y  golled."    Wel,  wrth  gymhwyso  yr 


NATUR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYW. 


141 


ymresymiad  yna  at  y  pwnc  mewn  llaw,  yr  ydym  yn 
penderfynu  nad  oedd  gan  y  gyfraith  hawl  wreiddiol  i 
ofyn  dim  i  Grist ;  ond  wedi  iddo  ef  fyned  i  le  neu  yn 
Fechniydd  dros  yr  annghyfiawn,  yr  oedd  hawl  ganddi 
roddi  arno  ef  y  gosb  ddyledus  i'r  annghyfìawn,  a  hyny  hyd 
yr  eithaf. 

Gwran,  Os  dyoddefodd  Crist  y  gosb  ddyledus  i  bechad- 
ur,  (medd  Mr.  J)  nid  oedd  ei  ddyoddefaint  yn  iawn,  ond 
cyflawniad  llythyrenol  o  gosb  y  gyfraitb/" — Tudal.  306. 

JPreg.  Nid  wyf  yn  meddwl  fod  iawn  yn  lle  cosbedigaeth 
yn  beth  posibl  yn  ngweinyddiad  llywodraeth  Duw,  am  fod 
cosbi  pechod,  fely  dywedais,  yn  beth  o  angenrheidrwydd  : 
ac  nid  wyf  yn  deall  fod  y  Beibl  yn  cefnogi  y  fath  olygiad 
a  bod  dyoddefiadau  Crist  yn  iawn  dros,  neu  yn  lle  cosbed- 
igaeth  ;  yn  wir  nid  wyf  yn  cofio  am  un  Ysgrythyr  ag  sydd 
yn  galw  dyoddefaint  Crist  yn  iawn,  ond  "  Efe  yw  yr  iawn." 
"  Hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn."  "  Rhoddi  ei  Fab  i  fod  yn 
iawn."  Nid  iawn  yn  lle  cosb,  eithr  y  gosbedigaeth  ei  hun 
oedd  ei  ddyoddefaint  ef  ;  ond  ei  berson  ef  ywyr  iawn  dros, 
neu  yn  lle  personau  ei  bobl.  "  Cosbedigaeth  ein  heddwch 
ni  oedd  arno  ef."* 


*  Nid  ydys  yn  golygu  yma  y  gallasai  y  person  fod  yn  iawn  heb 
ddyoddef,  oblegid  yr  un  peth  y w  dyweyd  iddo  ymroddi  i  ufuddhau  a 
dyoddef  yn  Ue  ei  bobl,  a  dy wedyd  iddo  roddi  ei  hun  yn  iawn  drostynt. 
Eto,  gan  mai  y  gosbedigaeth  ei  hun,  ac  nad  rhywbeth  yn  ei  lle,  a 
ddyoddefodd  Crist;  yn  hytrach  nadyweyd  mai  y  dyoddefaint,  onid  mwy 
priodolac  Ysgrythyrol  yw  dy  wedyd  mai  "  Efe  (yn,  a  thrwy  ei  ddyo- 
ddefaint)  y  w  y  iawn  ? 

Os  addefir  fod  y  gair  iawn  yn  cynwys  y  meddylddrych  o  ddirprwy- 
ad  (substitutiori)  sef  yw  hyny,  fod  person  neu  beth  yn  cael  ei  roddi 
yn  lle  person  neu  betharall,  nis  gwn  pa  fodd  y  gellir  dywedyd  yn 
briodo],  mai  dyoddefiadau  Crist  ynddynt  eu  hunain  ydyw  yr  iawn, 
heb  gytuno  a'r  Ffvvleriaid  i  fyntumio  inai  rhy  wbeth  yn  lle  cosbedigaeth, 
ac  nad  y  gosbedigaeth  ei  hun,  oedd  y  dyoddefiadau  hyny.  Yn  wir  yr 
wyf  yn  meddwl  fod  llawer  o'r  ddadl  rhwng  Calfinistiaidd  a  Ffwleriaid 
yn  troi  ar  y  pwynt  yma :  os  prawf  y  Ffwleriaid  mai  rhy w  iawn  yn  lle 
cosbedigaeth  oedd  dyoddefaint  Crist,  byddant  wedi  ennill  un  o  brif 
bynciau  y  ddadl  ;  ond  os  dyoddefodd  Crist  gosbedigaeih  y  sawl  y  bu 
farw  drostynt,  y  mae  y  Ffwleriaid,  wrth  haeru  ei  fod  wedi  dyoddef  drcs 
y  rhai  a  gosbir  byth  yn  uffern,  yn  rhoddi  yn  erbyn  Duw  yr  annghyf- 
i  awnder  o  gosbi  ddwy  waith  am  yr  un  trosedd.  Gwel  Ymddyddan 
xi. — Bhan  gyntaf. 


142  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


Gwran.  Y  mae  y  system  yna  yn  cau  maddeuant  allan 
yn  hollol  ;  oblegid  pan  y  mae  y  gosb  yn  cael  ei  dyoddef, 
pa  le  sydd  i  faddeuant  ?  Pan  y  mae  yr  holl  ddyled  yn 
cael  ei  thalu,  pa  reswm  yw  dywedyd  fod  y  gofynwr  yn 
maddeu  ? 

JPreg.  Yn  wir  nid  maddeuant  oedd  yr  oruchwyliaeth  tuag 
at  y  Meichai,  "Isid  arbedodd  (Duw)  ei  briod  Fab  :"  ond  y 
mae  y  canlyniad  yn  faddeuant  rhad  i  ni. 

Gwran.  Y  mae  trugaredd  a  gras  y  Mechn'iydd  yn  sicr  yn 
ymddangos  yn  fawr  yn  y  golygiad  yna:  ond  y  mae  hael- 
frydedd  y  Tad  a'r  lly wodraeth  foesol  yn  cael  eu  cymylu. 
Oblegid,  er  y  dywedwch  fod  gras  y  Tad  yn  ymddangos 
mewn  derbyn  iawn  ;  nid  yw  hyny  ond  cyffelyb  i  dda- 
ioni  Dionysius,  y  gormesdeyrn,  yn  cymeryd  Pythias  yn 
lle  Damon. 

Preg.  Nis  gwn  pa  fodd  y  gall  Mr.  J.  lai  na  gwybod  ei 
fod,  wrth  ymresymu  fel  yr  ydych  chwi  yn  awr,  yn  cy- 
meryd  mantais  annheg  yn  erbyn  ei  wrthwynebwyr.  Obleg- 
id  wedi  cyfaddef  "  fod  pleidwyr  y  system  hon  yn  dywed- 
yd  fod  gras  a  thrugaredd  y  Tad  yn  ymddangos  mewn 
darparu  a  derbyn  iawn"  y  mae  yn  yr  un  frawddeg  yn  dy-„ 
wedyd  nad  yw  hyn  ond  tebyg  i  drugaredd  Dionysius  yn  can- 
iatâu  dirprwyad  personau,  ac  nid  dirprwyad  d^-oddeíìadau. 
Pa  beth  ?  ai  nid  yw  gwaithDuw  yn  darparu  ac  yn  derbyn 
iawn,  ddim  ond  fel  gwaith  y  tyrant  yn  derbyn  yn  unig  yr 
hyn  a  ddarparwyd  gan  arall  ?  Pe  buasai  Dionysius  yn 
edrych  am  ddirprwywr  i  fyned  yn  Ue  Damon,  ac  yn  enw- 
edig  pe  buasai  hwnw  "  ei  fab  ei  hun,"  buasai  yr  amgylch- 
iadau  yn  fwy  tebyg  i'w  gilydd.  Ond  y  mae  pob  tiriondeb 
yn  mhlith  creaduriaid  yn  anfeidrol  ry  fyr  i  ddangos  tru- 
garedd  a  gras  Duw  yn  rhoddi  ei  Fab. 

Gwran.  Onid  ydys,  wrth  ddywed}rd  fod  yn  a  'mhosibl 
i  Dduw  beidio  â  chosbi  pechod,  yn  ei  ddangos  fel  rhyw  un 
yn  llawn  o  nwyd  gynhyrfus,  am  ddial  ar  ry w  un  am  y 


NATUR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYW. 


143 


sarhad  a  dderbyniodd,  ac  yn  wahanol  iawn  i'r  peth  y  mae 
yn  gofyn  i  ni  fod,  sef  yn  dirion,  maddengar,  &c.  ? 

Preg.  Pe  rhyw  nwyd,  megys  digofaint  dyn,  a  fuasai 
digofaint  Daw,  ni  buasai  morofnadwy  i  bechadnr  ;  obleg- 
id,  gallesid  dysgwyl  iddo  oeri  neu  ddarfod  mewn  amser  ; 
ond  gan  mai  penderfyniad  gwastadol  yn  tarddu  yn  angen- 
rheidiol  o  burdeb  ei  natur  ydyw,  y  mae  mor  anmhosibl 
ei  newid  ag  ydyw  newid  natur  Duw,  ac  mor  anmhosibl 
i  bechod  ddianc  yn  ddigosb  ag  a  fyddai  i  Dduw  beidio 
â  bod. 

Gwran.  Wel,  os  nad  oes  un  pechod  yn  cael  ei  faddeu  ond 
a  gosbwyd  ar  y  Mechniydd,  onid  gweithred  o  gyfìawnder 
ydyw  maddeuant,  yn  hytrach  na  gweithred  o  ras? 

Preg.  Pob  un  o'r  ddau.  Y  mae  yn  wir  fod  Duw  nid 
yn  unig  yn  gyfiawn,  ond  hefyd  yn  "  dangos  ei  gyfìawnder 
trwy  faddeuant ;"  ond  eto,  y  mae  y  cwbl  yn  dyfod  o  ras  i 
bechadur. 

Pe  galîasai  y  troseddwr  gael  un  addas  ac  ewyllysgar  i 
fyned  yn  ei  le,  buasai  yn  act  o  ras  yn  y  Tad  gymeradwyo 
hwnw  ;  ond  yr  "  Arglwydd  a  edrychodd  iddo  ei  hun  am 
Oen  y  poethofFrwm."  Yn  sicr,  y  mae  gan  y  Prynwr  hawl 
gyfiawn,  yn  ol  cyfammod  y  prynedigaeth,  i  gael  ei  bryn- 
edigion  oll  yn  rhydd  ;  ond  y  mae  y  rhyddhad  hwnw  o  ras 
i  gyd  iddynt  hwy. 

Gwran.  Yr  ydych  o  hyd  yn  siarad  am  drefn  yr  iawn, 
fel  pe  bai  ryw  oruchwyliaeth  fasnachol,  yr  hyn  (medd  Mr. 
J.)  sydd  olygiad  rhy  isel  ar  beth  mor  fawr. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  fod  pob  cymhariaeth  a  fenthycir 
oddiwrth  oruchwyliaethau  dynion  yn  annigonol  i  osod  allan 
bethau  mawrion  Duw  i  berffeithrwydd ;  ond  eto,  pan  y 
mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  defnyddio  unrhyw  beth  fel  cy- 
mhariaeth  i  ddangos  peth  arall,  pwy  ydym  ni  i  feiddio  dy- 
wedyd  fod  y  peth  hwn  w  yn  rhy  isel !  Pan  y  mae  y  Beibl 
yn  son  am  y  drefn  i  achub  trwy  yr  iawn,  y  mae  yn  defn- 


144  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


yddio  ymadroddion  masnachol  mor  fynch,  os  nad  myn- 
ychach  nag  un  math  arall  o  ymadroddion.  "  Eglwys  Dduw 
yr  hon  a  bwrcasodd  efe  à'i  briod  waed."  "  Er  gwerth  y'ch 
prynwyd."  "  A  gwerthfawr  waed  Crist  y'ch  prynwyd." 
"Ti  a'n  prynaist  ni  i  Dduw  trwy  dy  waed."  Y  mae  yn 
debyg  fod  cyfeiriad  yn  yr  Ysgrythyrau  hyn,  a  llawer  er- 
aill  a  eilid  eu  henwi,  at  yr  arferiad  o  brynu  caethion.  Yn 
awr,  bernwch  chwi,  os  dylem  ni  wrthod  y  gymhariaeth 
Ysgrythyrol  hon  am  ei  bod  yn  cario  meddylddrych  mas- 
nachol,  a  chymeryd  gwaith  Zaleucus  yn  arbed  un  o  lygaid 
ei  fab,  trwy  golli  un  o'i  lygaid  ei  hun,  neu  ryw  gymhar- 
iaeth  arall  o  eiddo  Mr.  J.,  yn  ei  lle. 

Gwran.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  golygiad,  ddarfod  i 
Grist  ddyoddef,  yn  llythyrenol,  y  gosb  ddyledus  i'w  bobl, 
yn  arwain  i  lawer  o  ganlyniadau  cethin  iawn  ;  megys, 
1.  Y  buasai  raid  iddo  ddyoddef  mwy,  pe  buasai  nifer 
mwy  i'w  cadw. 

Preg.  Yr  oedd  yr  Adda  cyntaf  

Gwran.  Beth  ydych  yn  ei  geisio  efo  yr  Adda  cyntaf 
yrŵan?  Ni  choeliaf  n  na  buom  ni  ddigon  gyda  hwnw  y 
troion  o'r  blaen.    Deuwch  at  y  pwynt. 

Preg.  Y  mae  ymresymu  am  Adda  a  Christ  fel  gwrth- 
ddrychau  eyferbyniol  â'u  gilydd,  yn  beth  hollol  Ysgryth- 
yrol,  canys  yr  oedd  Adda  yn  "ffurf  yr  un  oedd  ar  ddjfod," 
sef  Crist.  Yr  oedd  yr  hyn  a  wnaeth  Adda,  fel  cynrych- 
iolwr  y  rhai  oedd  mewn  perthynas  gyfammodol  âg  ef,  yn 
cael  ei  gyfrif  i'r  rhai  hyny,  yn  unig  ;  felly  y  mae  yr  hyn  a 
wnaeth  Crist,  fel  cynrychiolwr  y  rhai  a  roddwyd  iddo 
yntau  mewn  cyfammod,  yn  cael  ei  gyfrif  i'r  rhai  hyny,  ac 
i'r  rhai  hyny  yn  unig.  Yr  oedd  yr  hyn  a  wnaeth  Adda 
yn  íforffedu,  yn  eithaf  tég,  ei  fywyd  ei  hun  a'i  hiliogaethî 
felly  y  mae  Crist,  ar  dir  eithaf  cyfiawn,  wedi  prynu  ei  bobl 
o  dan  fclldith  y  ddeddf.  Yrwyf  yn  meddwl  y  gellir  dy- 
wedyd  yn  mhellach,  pe  buasai  myrddiynau  yn  rhagor  o 


HÀTÜR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYW. 


145 


hiliogaeth  i  fodgan  Adda  nag  a  fydd,  na  buasai  raid  iddo 
ef  bechu  dim  ychwaneg,  er  eu  rhoddi  oll  yn  yr  un  cyflwr: 
neu,  pe  buasai  ei  hiliogaeth  i  fod  yn  llawer  llai  eu  nifer 
nag  a  fyddant,  na  buasai  fod  y  cwbl  o'i  bechod  ef  yn  cael 
ei  gyfrif  i  ychydig,  yn  lle  llawer,  yn  gwneyd  trueni  yr 
ychydig  hyny  ddim  yn  fwy.  Felly,  dybygaf,  y  gellir  dy- 
wedyd  pe  buasai  ragor  i'w  cadw,  na  fuasai  raid  i  Grist 
ddyoddef  dim  mwy  :  neu  pe  buasai  lai,  na  buasai  ei  ddy- 
oddefaint  ef  yn  ddim  llai.  Nid  peth  yn  cael  ei  ranu  rhwng 
ei  hâd  ydyw  anufudd-dod  Adda ;  ond  y  mae  yr  holl  bech- 
od  yn  cael  ei  gyfrif  i  bob  un ;  felly,  nid  peth  yn  cael  ei 
ranu  rhwng  y  saint  yw  ufudd-dod  Crist,  ond  y  mae  yr  holl 
gyfiawnder  yn  cael  ei  gyfrif  i  bob  un.  Y  peth  oedd  peeh- 
od  Adda  yn  ninystr  ei  hâd  naturiol,  hyny  yw  ufudd-dod 
Crist  yn  achubiaeth  ei  hâd  ysbrybol  ;  ac  y  mae  deall  y 
cyntaf,  yn  anhebgorol  angenrheidiol  aí  ddeall  yr  olaf. 
Darllenwch  ddiwedd  y  5ed  o'r  Ehufeiniaid. 

Gwran.  2.  Os  ydyw  Crist  wedi  dyoddef  y  gosb  ddy- 
ledus  i  bobun  a  gedwir,  y  mae  yn  rhaid  eifod  wedi  dyoddef 
mwy  dros  rai  nag  eraill,  canys  y  mae  rhai  o  honynt  wedi 
haeddu  trymach  cosb  nag  eraill. 

Preg.  Nid  yw  eich  dwy  wrthddadl  ond  un  o  ran  eg- 
wyddor.  Nid  wyf  fi  yn  deall  fod  y  dyoddefiadau  yn  cael 
cyfartalu  â  nifer  y  beiau  a  faddeuid,  mwy  nag  â  nifer  y 
personau  a  achubid  ;  oblegid  megys  mai  yr  un  o  ran  ei 
natur  ydyw  y  farwolaeth  ddyledus  i  bob  dyn,  felly  yr  un 
o  ran  ei  natur  y  w  cosbedigaeth  pob  pechod  ;  ac  nis  gwn  i 
ddim  pa  fodd  y  gallesid  maddeu  byth  y  pechod  lleiaí,  heb 
i'r  gosb  gael  ei  dyoddef;  ond  yn  awr,  gan  ei  bod  wedi  ei 
dyoddef  gan  berson  anfeidrol  y  Mechniydd,  dyma  reswm 
digonol  am  faddeuant  yr  holl  bechodau  y  dyoddefodd  dros- 
tynt,  yn  gystal  ag  am  achubiaeth  yr  holl  bersonau  y  bu 
farw  yn  eu  lle. 

Er  mai  pechod  Adda  yw  yr  achos  haeddiannol  a 
10 


146 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


gwreiddiol  o  holl  drueni  dynion,  eto  nid  oes  dim  mwy 
o'r  pechod  hwnw  yn  cael  ei  gyfrif  i'r  mwyaf,  nag  svdd 
i'r  lìeiaf  ei  drueni ;  felly,  er  mai  dyoddefaint  Crist  yw  yr 
achos  o  waredigaeth  eibobl,  eto  nid  ydyw,  i'm  tyb  i,  yn 
addas  dy wedyd  iddo  ddyoddef  llai  dros  y  baban  na  thros 
yr  hen  bechadur ;  oblegid  y  mae  ei  holl  ufudd-dod,  gweith- 
redol  a  dyoddefol,  yn  cael  ei  gyfrif  i  bob  un  o'r  ddau. 

Gioran.  3.  Os  cosbedigaeth,  a  dim  ond  cosbedigaeth  ei 
bobl,  a  ddyoddefodd  Crist,  yna  rhaid  ei  fod  ef  wedi  dyo- 
ddef  yr  un  faint  o  ran  pwys  a  nifer  poenau  ag  a  fuasai  raid 
iddynt  hwy  ei  ddyoddef,  a  bod  dyoddefaint  Crist  yr  un 
peth  a'r  eiddo  y  damnedigion  yn  uffern ! 

Preg.  Yn  1.  Dichon  fod  dau  berson  o  dan  groeshoeliad 
neu  ryw  ddienyddiad  arall,  ac  eto,  fod  rhyw  beth  yn 
nghyfansoddiad  natur  y  naill  yn  peri  na  byddo  ei  ddyo- 
ddefiadau  yr  un  faint  o  ran  pwys  a  nifer  ag  eiddo  y  llall ;  er 
hyny,  dywedai  pawb  mai  yr  un  yw  cosbedigaeth  y  naill 
a'r  llall.  Felly,  pa  beth  bynag  oedd  yn  nghyfansoddiad 
person  yr  Immanuel  yn  gwneyd  ei  ddj^oddefiadau  ef  yn 
wahanol  o  ran  pwys,  nifer,  a  pharhad,  i'r  peth  a  fuasai 
raid  i'w  bobl  ei  ddyoddef,  eto  y  gosbedigaeth,  yn  wirion- 
eddol,  a  ddyoddefodd  ef.  Melldith  y  ddeddf  yw  cosb  pech- 
od,  a  "  Christ  a'n  llwyr  brynodd  o  dan  felldith  y  ddeddf, 
gan  ei  wneuthur  yn  felldith  drosom ;  canys  y  mae  yn  ys- 
grifenedig,  Melldigedig  yw  pob  un  sydd  yn  nghrog  ar 
bren."  Gal.  iii.  13.  Yn  2.  Can  belled  ag  y  mae  cosbedigaeth 
pechod  yn  dyfod  yn  uniongyrchol  oddiwrth  yr  Arglwydd, 
ýr  wyf  yn  meidwl  mai  yr  un  peth  a  roddwyd  ar  y  Meichiai 
ag  a  fuasai  raid  i'r  troseddwr  ei  ddyoddef  yn  uffern.  Ond 
eto,  fel  y  ffiae  perthynas  bersonol  troseddwr  â'i  drosedd 
yn  ei  wneyd  yn  agored  i  ddyoddefiadau  meddwl,  megys 
edifeirwcìi  am  y  trosedd,  caofeydd  cydwybod,  &c,  pethau 
na  allai  ei  feichniydd  fod  yn  brofiadoi  o  honynt ;  felly  y 
mae  bod  Crist,  ai  yntau  yn  ddiniweid,  yn  d\Toddef  dros 


ÎÎÀTÜR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYW.  147 


bechodau  rhai  eraill,  a  bod  yr  uffernolion  yn  dyoddef  am 
bechodau  a  gyflawnasant  hwy  eu  hunain,  yn  gwneyd  fod 
y  naili  o  angenrheìdrwydd,  yn  dyoddef  pethau  na  allasai 
y  llall  eu  dyoddef. 

Y  niae  y  teulu  annedwydd  tu  draw  i'r  gagendor  yn  dy- 
oddef  pethau  na  allasai  Crist  fod  yn  agored  iddynt.  Nì 
allasai  ef  fod  yn  agored  i  bigiadau  "  cydwybod  pechod," 
am  na  wnaeth  ddim  erioed  i'w  gydwybod  ei  gondemnio  o'i 
herwydd.  Ni  allasai  ef  ychwaith  brofi  cynhyrfìadau  pech- 
adurus  nwydau  annuwiol,  pa  rai,  yn  ddiddadl,  sydd  yn  dir- 
dynu  holl  natur  y  damnedigion,  heb  i'w  berson  sanctaidd 
gael  ei  halogi,  ei  waith  gael  ei  anurddo,  a'i  amcan  mawr 
gael  ei  ddyrysu.  Y  mae  anobaith  yn  mysg  dyoddefiadau 
y  damnedigion,  am  y  gwyddant  na  ddeuant  byth  yn  rhydd  : 
ond  ni  allai  Crist  anobeithio,  am  y  gwyddai  y  deuai  allan 
yn  orfoleddus  o'i  holl  flinderau  i  gyd. 

Trachefn,  dyoddefodd  Crist  bethau  ag  y  mae  yn  anmhos- 
ibl  i  bechadur  eu  dyoddef.  Pan  oedd  ef  yn  dyoddef,  a 
phechodau  aneirif  o'r  fath  ffieiddiaf  yn  gyfrifedig  arno  ; 
holl  ellyllon  aflan  y  pwll,  fel  llewod,  uoicorniaid,  teirw,  a 
chŵn  yn  ei  amgylchu;  a'r  dynion  gwaethaf  a  sangodd 
ddaear  erioed  yn  ei  boenydio  ac  yn  ei  ddirmygu :  yr  oedd 
dyoddefaint  yn  tarddu  yn  angenrheidiol  o  fawredd  ei 
berson,  a  sancteiddrwydd  ei  natur  ef,  nas  gall  pryfed  an- 
sanctaidd  Gehena  wybod  dim  am  danynt. 

Ond  eto,  fel  y  mae  cosb  pechod  yn  dyfod  oddiwrth 
Dduw,  fel  diffynwr  ei  gyfraith,  yr  wyf  yn  meddwl  mai  yr 
un  peth  a  roddwyd  ar  Grist  ag  a  roddir  ar  y  colledigion. 
í-  Cosbedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef."  "  Gofìdiau 
uffern  a'i  daliasant."    Esa.  liii.  5;  Salm  xviii.  5,  a  cxvi.  3. 

Gwran.  Y  mae  yn  anmhosibl  i  chwi  ddal  fod  Crist  wedi 
dyoddef  holl  gosbedigaeth  ei  bobl,  heb  ganiatauei  fod  wedi 
syrthio  i  bechod,  canys  y  mae  marwolaeth  ysbrydol,  neu 
bechadurusrwydd  natur,  yn  ol  eich  cyfundraeth  chwi  eich 
hunan,  yn  rhan  o'u  cosbedigaeth  hwy. 


148  Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


Preg.  Nid  yw  pechadurusrwydd  y  natur  ddim  yn  dyfod 
oddiwrth  Dduw  yn  gosbedigaeth  ar  ddyn,  ddirn  pellach  na 
bod  y  dyn  yn  cael  ei  adael  iddo  ei  hun  :  byddai  dy wedyd 
y  gwrthwyneb  i  hyn  ei  wneuthur  yn  Ef  yn  awdwr 
pechod.  Caniatawn  mai  y  caniyniad  sicr  o  hyn,  i  bawb, 
ond  person  Mab  Duw,  ydyw  marw  mewn  camwedd- 
au.  a  phechodau :  ond  yr  oedd  purdeb  ei  natur  ef,  yn 
nghydag  undeb  ei  natur  ddynol  â'i  Berson  Dwyfol,  yn  ei 
gynnal  uwchlaw  y  fath  ganlyniad,  er  iddo  gwyno,  yn 
chwerwder  ei  enaid,  fod  Duw  Dad  wedi  ei  adael. 

Gwran.  Da,  i'm  tyb  i,  y  dywed  Mr.  J.  fod  y  "dybiaeth, 
o  weinyddiâd  y  gosb  yn  llythyrenol  ar  Grist,  yn  dinystrio 
daioni  ac  yn  gwanhau  awdurdod  y  lly  wodraeth  ddwyfol." 
Tu  dalen  40. 

JPreg.  Yn  tu  dalen  38,  y  mae  yr  awdwr  yn  dywedyd, 
"  Pe  buasai  Pythias  yn  marw  yn  lle  Damon  mewn  gwirion- 
edd,  y  buasai  yn  dyoddef  y  gosb  ag  oedd  ddyledus  i  Da- 
mon."  Ychydig  yn  mlaen  drachefn,  y  mae  yn  cydnabod 
Ysgrythyrau  yn  gosod  allan  farwolaeth  Crist  yn  llawn  ac 
yn  llythyrenol,  "  yn  lle  a  thros  eraill,  fel  y  buasai  yr  eiddo 
Pythias;"  ac  eto  y  mae  yn  haeru  fod  y  dybiaeth  hon  yn 
dinystrio  daioni,  ac  yn  gwanhau  awdurdod  y  llywodraeth 
ddwyfol.  Pe  dygid  y  golygiadau  hyn  i  gyfresymiad  rhe- 
oìaidd,  byddai  yn  debyg  i'r  hyn  a  ganlyn  : 

Y  mae  y  dybiaeth  o  roddiad  llythyrenol  y  gosb  ar  Grist 
yn  dinystrio  daioni,  ac  yn  gwanhau  awdurdod  y  llywodr- 
aeth  ddwyfol.  Ond  y  mae  yr  Ysgrythyrau  yn  tybied  fod 
y  gosb,  "  yn  llawn  ac  yn  llythyrenol,"  wedi  ei  rhoddi  ar 
Grist.  Gan  hyny,  y  mae  yr  Ysgrythyrau  yn  dinystrio  da- 
ioni,  ac  yn  gwanhau  awdurdod  y  llywodraeth  ddwyfol. 

"  Syned  byd  dros  enyd  bach !" 
Ài  dyma  lle  y  mae  yr  awdwr  yn  ein  harwain  yn  y  diw- 
edd? 

Yn  hytrach,  byddai  yn  well  dywedyd  fel  hyn :  Pan  y 


NATUR  YR  IAWN  PA  BETH  YDYW. 


149 


mae  dyn  yn  dy  wedyd  yn  groes  i'r  liyn  y  mae  yr  Ysgryth- 
yrau  yn  ei  osod  allan,  y  mae  dyn  hwnw  yn  cyfeiliorni. 
Ond  y  mae  Mr.  J.  yn  dywedyd  yn  groes  i'r  hyn  y  mae  yr 
Ysgrythyrau  (yn  ol  ei  gyfaddefiad  ef  ei  hun)  yn  ei  osod 
allan.    Gan  hyny,  rhaid  fod  Mr.  J.  yn  cyfeiliorni. 

Gwran.  Y  mae  yr  amser  yn  galw  am  i  ni  ymadael  y  tro 
hwn  eto.  Ond  pe  gwnaech  ry  w  grynhoad  fel  arferol  o  swm 
yr  hyn  a  ddywedasoch,  byddai^yn  fantais  i  mi  i  ail  fyned 
drostynt  yn  fy  myfyrdodau  pan  fyddaf  wrthyf  fy  hun. 

Preg.  1.  Mai  iawn  ydyw  unrhyw  beth  a  fyddo  yn  cael 
ei  gynnyg  a'i  gymeradwyo,  yn  lle  yr  hyn  a  ofynir  yn 
wreiddiol. 

2.  Mai  yr  hyn  y  mae  deddf  Duw  yn  ei  ofyn  yn  wreidd- 
iol  i  droseddwr,  fel  troseddwr,  yw  bod  iddo  ddyoddef  ei 
chosb.  Y  mae  yn  wir  fod  y  ddeddf  yn  gofyn  perffaith 
ufudd-dod  i  ddyn,  fel  creadur ;  ond  y  cwbl  y  mae  yn  ei 
ofyn  iddo,/e/  pechadur,  yw  dyoddef  ei  chosbedigaeth. 

3.  Nâà  oes  dim  iawn  i  fod  yn  lle  cosbedigaeth  pechod, 
am  fod  pechod  a  chosbedigaeth  yn  angenrheidiol  gysyllt- 
iedig  â'u  gilydd. 

4.  Fod  Iesu  Grist  wedi  ei  osod,  ei  roddi  ei  hun,  a'i  gy- 
meradwyo  gan  y  Tad,  yn  iawn  dros  bersonau  ei  bobl.  Mai 
efe  ei  hun  a  roddwyd,  ac  a  gymeradwywyd,  yn  lle  yr  byn 
a  ofynid  yn  wreiddiol,  sef  personau  ei  bobl ;  ac  felly,  mai 
"  Efe  y w  yr  iawn." 

5.  Nad  iawn,  hyny  yw,  nad  rhyw  beth  yn  lle  cosbedig- 
aeth,  oedd  dyoddefaint  Crist,  ond  y  gosbedigaeth  ei  hun. 

Gwran.  "  Iawn  dros  ein  pechodau  ni,"  medd  y  Beibl, 
ac  nid  iawn  drosom  ni. 

Preg.  Y  mae  y  dull  traws-enwadol  o  lefaru  i'w  ganfod 
yn  gyffredin  yn  y  Beibl.  Pan  ddywedir,/'  Trugarog  fydd- 
af  wrth  eu  hannghyfia,wnderau"  y  meddwl  ydyw,  wrthynt 
hwy.  Pan  oedd  y  dyn  yn  gweddio,  f'  Cymhorth  fy  an- 
nghrediniaeth  i,"  ei  feddwl  oedd,  "  Cymhorth  fi  sydd  yn 


150 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


cael  fy  mlino  gan  annghrediniaeth."  Felly  y  mae  yn 
ymddangos  i  ni,  pan  ddy  wedir  fod  Crist  yn  iawn  dros  ein 
pechodau  ni,  fod  y  pechodau  yn  cael  eu  henwi  yn  draws- 
enwadol  am  y  personau.  Yn  yr  ystyr  yma,  gellir  dywed- 
yd  fod  Crist  yn  talu  neu  yn  rhoddi  iawn,  a  galw  ei  ddyo* 
ddefaint  yn  iawn,  <fcc.  Ond  mewn  ystyr  priodol,  yr  wyf  eto 
yn  dywedyd,  mai  Efe  ei  hun  ydyw  yr  iawn.  îs"os  da  i  chwi 
heno. 

G-wran.  ETos  da'wch. 


YMDD  YD'D  Aîí  XI. 
EHAN  I. 

DYODDEFAFNT  YN  HANFODOL  i'R  IAWN,  áC. 

Gwran.  Boreu  da'wch,  fy  nghyfaill ;  y  mae  yn  dda  iawn 
genyf  eich  gweled.  Yr  wyf  wedi  meddwl  llawer  am  un 
peth  a  ddywedasoch  yn  ein  hymddyddan  diweddaf,  sef 
mai  person,  yn  hytrach  na  dyoddefaint  Crist,  yw  yr  iawn. 
A  ydych,  atolwg,  yn  ystyried  fod  person  Crist  yn  iawn, 
heb,  neu  yn  annibynol  ar,  ei  ddyoddefaint  ? 

Preg.  0  nac  ydwyf,  ar  un  cyfrif ;  canys  ni  allwn  olygu 
felly,  heb  addef  un  o'r  pethau  gwrthunaf  a  ddelir  gan  Ffwl- 
eriaid,  sef,  nad  oedd  dyoddefaint  ddim  yn  un  o'r  pethau  a 
alwant  yn  "  elfenau  yr  iawn." 

Gwaan.  Hyny  oeddwn  inau  yn  ei  feddwl. 

Preg.  Y  mae  yn  ddrwg  genyf  os  methais  a  dy wedyd  yn 
ddigon  eglur  i  chwi  allu  deall  fy  meddwl.  Wrth  ddywed- 
yd  mai  y  person  ydyw  yr  iawn,  nid  oeddwn  yn  meddwl  y 
gallasai  Crist  fod  yn  iawn  heb  ddyoddef,  ond  mai  efe  ei 
hun,  yn  ei  waith  yn  ymroddi  i  dd  yoddef  cosbedigaeth  ei 
bobl,  yn  yr  ystyr  mwyaf  priodol  ac  Ysgrythyrol  o  lefaru, 
ydyw  yr  iawn.  Yr  oedd  mawredd  person — undeb  â'r 
natur  ddynol — gosodiad  ac  ymroddiad  i'r  gwaith — per- 


DYODDEFAINT  YN  HANFODOL  i'R  IAWN.  151 


ffeithrwydd  bywyd — yn  nghyda  dyoddefiadau,  oll  mor 
angenrheidiol,  fel  na  allasai  Crist  fod  yn  iawn  heb  bob  un 
o  honynt ;  eto,  nid  mor  briodol  fyddai  dyweyd  mai  mawr- 
edd  y  person,  neu  ei  undeb  â'r  natur  ddynol,  ác,  ydyw  yr 
iawn  ;  pe  amgen,  byddai  genym  lawer  o  iawnau ;  ond  Crist 
yn  mawredd  ei  berson — yn  ei  undeb  â'r  natur  ddynol — yn 
ei  osodiad  a'i  ymroddiad  i'r  gwaith — yn  mherífeithrwydd 
ei  fywyd — ac  yn  ei  ddyoddefaint,  ác.  Efe,  meddaf,  yn,  a 
thrwy  y  pethau  hyn,  ydy  w  yr  iawn. 

Owran.  Yr  ydych  chwi,  felly,  yn  barnu  fod  dyoddefaint 
yn  un  o  elfenau  yr  iawn,  mor  wirioneddol  a'r  pethau  eraill 
a  enwasoch. 

Preg.  Prin  yr  wyf  fi  yn  cymeradwyo  y  gair  *'  elfenau  yr 
iawn"  am  ei  fod  yn  cario  y  meddylddrych  o  fod  yr  iawn 
yn  rhyw  gomposition  yn  cael  ei  wneyd  i  fyny  o  amryw 
ddefnyddiau,  a  phob  un  o  honynt  yn  rhan  o  hono,  yr  hyn 
sydd  olygiad  gwael  ac  anysgrythyrol  ar  y  peth.  Ond,  os 
wrth  elfenau  yr  iawn  yr  ydych  yn  meddwl  y  pethau  oedd 
yn  angenrheidiol  i  Grist  fel  iawn,  nid  oes  dim  yn  cael  ei 
ddangos  yn  y  Beibl  yn  fwy  felly  na  dyoddefaint.  "  Onid 
oedd  raid  i  Grist  ddyoddef."    Luc  xxiv.  26. 

Gwran.  Wi  th  y  "  rhaid,"  yn  y  lle  yna,  y  meddylir  y  rhaid 
o  gyflawni  yr  Ysgrythyrau.  Nid  ydys  yn  gwadu  fod  dy- 
oddefaint  Crist  wedi  ei  ragddy wedyd  gan  y  prophwydi ; 
ac,  yn  yr  ystyr  hyny,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ddyoddef,  neu 
fe  fuasai  yr  Ysgry thyr  heb  ei  chyflawni.  Ond  y  mae  rhag- 
or  mawr  rhwng  hyny  a  dyweyd  fod  dyoddefiadau  mor 
angenrheidiol,  fel  na  allasai  Crist  fod  yn  iawn  hebddynt. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  fod  yn  rhaid  i  brophwydoliaethau 
y  Beibl  gael  eu  cyflawni ;  ond  os  dy wedwn  mai  Ysgryth- 
yrau  y  prophwydi  oedd  yn  gosod  rhaid  ar  Grist  i  ddyoddef, 
yr  ydym  yn  gosod  pethau  yn  hollol  o  chwith.  Nid  am  i'r 
prophwydi  ddy wedyd  y  dyoddefai  Crist  yr  oedd  yn  rhaid 
iddo  ddyoddef ;  ond  am  fod  yn  rhaid  iddo  ddyoddef,  y 


152  r  PREGETHWR  a'r  GWEAXDAWR. 


dywedodd  y  prophwydi  y  dyoddefai.  Pan  oedd  Crist  yn 
profì  allan  o'r  Ysgrythyrau,  i'r  ddau  ddysgybl  ar  y  ffordd 
i  Emmaus,  mai  un  i  ddyoddef  oedd  y  Messia,  yr  oedd  yn 
dysgu  iddynt  fodyr  Vsgrythyrau,  nid  wedi  gosod  rhaid,  ond 
wedi  dangos  fod  yn  rhaid  i  Grist  ddyoddef. 

Gwran.  Wel,  gadewch  fod  dyo  ìdefaint  Crist  yn  beth  o 
drefniad  arfaeth  Duw,  ac  mai  am  hyuy  y  prophwydwyd 
am  y  peth:  ond  y  mae  gwahaniaeth  eto  rhwng  dyweyd 
fod  dyoddefaint  Crist  yn  beth  odrefn  benarglwyddol  Duw, 
a  dyweyd  ei  fod  mor  angenrheidiol,  fel  nas  gallasai  Crist 
fod  yn  iawn  hebddo. 

Preg.  Addefwn  mai  peth  o  ben-arglwyddiaeth  Duw  yn 
unig,  oedd  bwriadu  achub,  a  threfnu  iawn.  Ond  wedi  i  hyny 
gael  ei  benderfynu,  yr  oedd  dyoddef  yn  beth  o  angenrheid- 
rwydd.  Heb  iawn  ni  buasai  maddeuant,  ac  heb  ddyoddef 
ni  buasai  iawn.  "  Heb  ollwng  gwaed  nid  oes  maddeuant," 
Heb.  ix.  22,  am  fod  cosbi  pechod  yn  beth  o  angenrheid- 
rwydd. 

Gwran.  Os  oedd  yr  hyn  a  ddyoddefodd  Crist  yn  anheb- 
gorol  iddo  fel  iawn,  yna  pe  dyoddefasai  lai,  buasai  o  gy- 
maint  hyny  yn  fyrofod  yn  iawn;  neu  pe  dyoddefasai  fwy, 
buasai  gymaint  a  hyny  dros  ben  bod  yn  iawn. 

Mewn  difrif,  a  ydych  yn  meddwl  pe  buasai  yn  dyoddef 
llai  o  fflangellau,  neu  lai  o  bigau  yn  y  goron  ddrain,  &c,y 
buasai  cymaint  a  hyny  o  ddiffyg  yn  yr  iawn. 

Preg.  Yr  wyf  yn  dymuno  cael  fy  esgusodi  am  wrthod 
rhoddi  ateb  uniongyrchol  i'ch  cwestiwn  ;  oblegid  os  dy- 
wedaf  y  gwir,  ni  wn  i  ddimbeth  a  fuasai;  ac  yr  wyf  yn 
meddwl  y  byddai  yn  ormod  o  hyfdra  i  ni  fyned  yn  mlaen 
yn  mhell  ar  y  tir  yna.  Ond  gan  fod  cosbedigaeth  yn  an- 
wahanol  gysylltiedig  â  phechod,  a  chan  fod  Crist  yn  iawn 
dros  yr  euog,  digon  i'r  pwrpas  presenol  yw  dywedyd  fod 
yn  rhaid  iddo,yn  y  sefyllfa  hono,  ddyoddef  y  gosbedigaeth, 
pa  nifer  bynag  o  fflangellau,  neu  o  ddrain,  <fcc,  a  fuasai  yn 
angenrheidiol  i  hyny. 


DYODDEFAINT  YJST  HANFÖDOL  i'r  IAWN.  153 


Gwran.  Wel,  os  oedd  dyoddefiadau  mor  angenrheidiol, 
fel  na  allasai  fod  dim  yn  iawn  i  bechaduriaid  hebddynt,  pa 
addasrwydd  sydd  mewn  galw  dyo  Idefaint  Crist  yn  iawn? 

Preg.  Dim  :  oblegid  y  mae  y  dull  traws-enwadol  (meto- 
nymical)  o  lefaru,  sef  enwi  y  naill  beth  am  beth  arall,  yn 
beth  arferedig  yn  y  Beibl,  yn  gystal  agmewn  ymddyddan- 
ion  cyrfredin;  ac,  fel  y  dywedais  wrthych  ryw  dro  o'r 
blaen,  nid  wyf  yn  gweled  dim  addasrwydd  yn  yr  ystyr 
hyny,  i  alw  dyoddefaint  Crist  yn  iawn,  er,  yn  yr  ystyr 
mwyaf  priodol  o  lefaru,  mai  efe  ei  hun,  yn  ei  ddyoddefaint, 
<fcc,  ydyw  yr  iawn. 

Gnran.  Ond  yr  oeddech  yn  siarad  fel  pe  buasai  rhyw 
berygl  cyfeiliorni,  wrth  alw  dyoddefaint  Crist  yn  iawn. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  perygl  rhag  i  ni,  wrth  gy- 
meryd  y  dywediad  mewa  ystyr  uniongyrchol,  yn  lle  traws- 
enwadol,  dybied  mai  rhyw  beth  yn  lle  cosb,  ac  nad  y  gosb- 
edigaeth  ei  hun,  oedd  dyoddefaint  Crist.  Gellir  dyweyd 
fod  dyoddefaint  Crist  yn  iawn,  yn  lie  i'w  bobl  ddyoddef, 
oblegid  ni  fyddai  hyny  ond  yr  un  peth  a  dywedyd,  ei  fod 
ef  yn  iawn  yn  eu  lle  hwy ;  ond  mae  dy wedyd  fod  dyo- 
ddefaint  Crist  yn  iawn  ynlle  cosbedigaeth,  yn  anysgrythyrol 
a  chyfeiliornus,  canys  cosbedigaeth,  ac  nid  dim  yn  lle  cosb- 
edigaeth,  oedd  ei  ddyoddefaint  ef. 

Gobeithio  eich  bod  bellach  yn  deall  y  peth  yr  wyf  yn 
ceisio  ei  ddywedyd,  sef,  1.  Fod  dyoddefiadau  Crist  mor 
anhebgorol  angenrheidiol,  fel  nas  gallasai  fod  yn  iawn 
dros  bechaduriaid  hebddynt.  2.  Eto,  nad  priodol  yw  dy- 
wedyd  mai  iawn  yn  lle  cosbedigaeth  pechod  oedd  y  dy- 
oddefaint  hyny  ;  ond  Crist  ei  hun.  trwy  ddyoddef  y  gosb- 
edigaeth  yn  lle  ei  bobl,  ydyw  yr  iawn.  3.  Ac  eto,  fod 
yn  ddigon  cyfreithlawn,  mewn  ystyr  trawsenwadol,  i  alw 
dyoddefaint  Crist  yn  iawn. 

Gwran.  A  ydych  yn  meddwl,  ynte,  fod  rhyw  berygl  i 
ni  ddywedyd  fod  Crist  yniawn  dros  bechodau  ? 


154 


T  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


Preg.  Nid  oes  dim  perygl  i  ni  ddywedyd  fel  y  mae  y 
Beibl  yn  dywedyd,  ond  y  maeperygl  rhag  i  ni  roddi  cam 
y6tyr  i  ddywediadau  y  Beibl. 

Gwran.  Weì,  y  mae  y  Beibl  yn  dy  wedyd,  mai  "  Efe  yw 
yriawn  dros  ein  pecliodau  ni  H  ac  hefyd,  iddo  roddi  ei 
hun  drosom  ni.  Felly  y  mae  dywedyd  fod  Crist  yn  iawn 
dros  ein  pechodau  ni,  mor  ysgrylhyrol  a  dywedyd  ei  fod 
drosom  ni. 

Preg.  Y  mae  hyny  yn  ddigon  gwir.  Ond  eto,  nid  yn 
yr  un  ystyr  y  mae  Crist  yn  iawa  dros  bechodau,  ag  y  mae 
dros  bersonau.  Pan  ddy  wedir  fod  Crist  yn  iawn  dros  ber- 
sor.au,  yr  ystyr  yw,  fod  yr  iawn  yn  foddion  i  orchuddio,  i 
gysgodi,  neu  i  arbed  y  personau  hyny  rhag  digofaint :  ond 
a  duywedech  chwi  fod  yr  iawn  yn  foddion  i  orchuddio,  i 
gysgodi,  neu  i  arbed  pechod  rhag  digofaint.  Isa  wnaech, 
canys  ni  cbafodd  pechod  ei  ddynoethi,  a'ì  gosbi,  mewn  dim 
erioed  yn  gymaint  ag  yn  angeu  Crist. 

Gwran.  Trwy  drawsenwad  yn  unig,  ynte,  y  dywedir 
mai  dros  bechodau  y  mae  Crist  yn  iawn? 

Preg.  Pe  buasai  genym  ragor  o  amser,  pan  y  buom  yn 
ymddyddan  am  hyn  o'r  blaen,  buaswn  inau  yn  dywedyd 
rhagor  ;  ond  am  fod  ein  hamser  mor  fyr,  ni  wnaethym  ond 
awgrymu  y  gallai  mai  mewn  ystyr  trawsenwadol  y  dy- 
wedir  fod  Crist  }'n  iawn  dros  bechodau  :  ond  gan  i  chwi 
son  am  y  peth,  y  mae  yn  dda  genyf  gael  cyfleusdra  i  ddy- 
wedyd,  nad  mewn  ystyr  trawsenwadol  yn  unig  y  gellir  dy- 
wedyd  felly.  Y  mae  y  gair  dros,  yn  y  Beibl,  yn  arwyddo, 
weithiau,  am  neu  o  herwydd.  ac,  weithiau,  yn  lle.  Yn  awr, 
os  dy  wedir  fod  Crist  yn  iawn  dros  (sef  yn  lle)  ein  pechodau 
ni,  ni  fedraf  gael  un  ystyri'r  dywediad,  ond  fel  y  dywed- 
ais  o'r  blaen,  trwy  gymeryd  y  gair  pechodau  yn  drawsen- 
wad  am  bersonau  ;  oblegid  ni  allaf  gael  un  meddylddrych, 
pa  fodd  y  byddai  person  Crist  yn  lle  dim  ond  personau  ei 
bobl.    Ond  os  dywedwn  fod  Crist  wedi  ei  roddi  yn  iawn 


CYFAMMOD  Y  PRYNEDICfÀETH.  155 


dros  (sef  am,  neu  yn  herwydd)  ein  pechodau  ni,  y  mae  yr 
ystyr  yn  amlwg,  heb  olygu  dim  trawsenwad.  Y  mae  yr 
un  priodoldeb  mewn  dywedyd  i'r  Tad  "roddi  ei  Fab  i  fod 
yn  iawu  dros  (neu  am)  ein  pechodau  ni,"  ag  sydd  mewn 
dywedyd,  **  Efe  a  archollwyd  am  ein  camweddau  ni — 
Rhoddwyd  pla  arno  ef  am  gamwedd  fy  rnhobl."  Esay 
liii.  5—8. 

RHAN  II. 

CYFAABIOD   Y   PRYNEDIGAETIÍ,  A  GWRTHDDHYCIIAU  YE.  IAWN. 

Gwran.  Mi  a  gly  wais  lawer  o  son  am  gyfammod  y  pryn- 
edigaeth  :  rho'wch  gly  wed,  da  chwi,  pa  beth  yw  y  cyfam- 
mod  hwnw  ? 

Preg.  Er  nad  yw  y  gair  cyfammod  y  prynedigaeth,  na'r 
gair  cyfammod  gras  ychwaith,  yn  cael  ei  arferyd  yn  y 
Beibl,  eto  y  mae  bod  cyfammod  rhwng  y  Personau  Dwryf- 
ol,  o  berthynas  i  brynedigaeth  yr  eglwys,  yn  wirionedd  ag 
sydd  i'w  weled  yn  amlwg  yn  yr  Ysgrýthyrau,  M  wnaf 
yn  bresenol  ond  eich  cyfeirio  at  un  Ysgrythyr  o  lawer,  ag 
sydd  yn  dangos  y  mater,  dybygwn  i,  yn  rhy  amlwg  i'w 
wadu,  heb  wadu  gwirionedd  y  Beibl,  sef  Esay  liii.  10,  11. 
"  Eithr  yr  Arglwydd  a  fynai  ei  ddryllio  ef;  efe  a'i  clwyf- 
odd  ;  pan  osodo  efe  ei  enaid  yn  aberth  dros  bechod,  efe  a 
wel  ei  hâd,  efe  a  estyn  ei  ddyddiau  ;  ac  ewyllys  yr  Ar- 
glwydd  a  lwydda  yn  ei  law  ef.  O  lafur  ei  enaid  y  gwel, 
ac  y  diwellir  :  fy  ngwas  cyfìawn  a  gyfiawnha  lawer  trwy 
ei  wybodaeth  ;  canys  efe  a  ddwg  eu  hanwireddau  hwynt." 
Neu,  yn  ol  cyfieithiaid  y  Parch.  J.  Jones,  {loan  Tegid), 

"  Ond  mynai  Ieiiofaii  ei  friwaw  ef ;  parai  ei  ofidiaw  ;  [gan  ddy> 
wedyd]  os  gosoda  efe  ei  enaid  yn  bech-aberth,  efe  a  wela  had,  estyna 
ddyddiau,  ac  ewyllys  Ieiiofaii  a  lwydda  yn  ei  law. 

O  lafur  ei  enaid  y  gwela  efe,  ac  y  boddlonir  :  trwy  ei  wybodaeth  y 
cyfiawnha  fy  ngwas  cyfìawn  laweroedd  ;  canys  eu  camweddau  hwynt 
efe  a  ddyga.'1* 


*  Gwel  Y  Cymmro,  Cyf.  ii.,  tudal.  26.^ 


156 


Y  PRE  GrETH>YR  a'r  GWRANDAWE. 


Y  mae  yn  amlwg  fod  y  person  sydd  yn  llefaru  y  geiriau 
hyn,  sef  y  Tad,  wedi,mynedi  gyfammod  â'r  person  y  llef- 
erir  am  dano,  sef  Crist ;  hyny  yw,  fod  Crist,  fel  gwas  i'r 
Tad,  i  roddi  ei  enaid  yn  aberth  dros  bechod  ;  a  bod  iddo 
yntau,  yn  daledigaeth  am  hyny,  gael  gweled  hâd,  a'r  had 
hyny  i  gael  estyniad  dyddiau,  sef  by  wyd  tragy  wyddol. 

Gwran.  Xid  yw  yn  angenrheidiol  i'r  ddadl  rhwng  Cal- 
fìnistiaid  a  Ffwleriaid,  i  brofi  fod  cyfammod  rhwng  y  Tad 
a'r  Mab,  mewn  perthynas  i  achub  pechaduriaid,  canys  y 
mae  y  ddwy  blaid  yn  addef  y  peth.  Ond  y  pwnc  ydyw. 
Pa  beth  y  w  y  cyfammod  hwnw,  o  ran  ei  natur  a'i  ddy- 
benion  ? 

Preg.  Y  mae  y  Dr.  Dwight  yn  darnodi  cyfammod  y 
prynedigaeth  fel  hyn,  "Fod  Duw  Dad  wedi  myned  i  gyf- 
ammod  â  Christ,  yn  mha  un  yr  addawodd,  ar  yr  ammod 
iddo  ef  ddyfod  yn  iawn  ac  yn  eiriolwr  dros  bechaduriaid, 
fel  gwobr  am  ei  lafur  a'i  ddyoddefìadau,  y  byddai  iddo 
gael  eglwys,  yr  hon,  o  dan  ei  lywodraeth  ef,  a  fyddai  yn 
ogoneddus  a  dedw.ydd  byth."* 

Gwran,  "Wel,  onid  y  w  y  Doctor  yn  dy  wedyd  yn  iawn  ? 

Preg,  Ydy  w,  am  a  wn  i.  Ond  buasai  yn  ddymunol  iddo 
dd}Twedyd  ei  feddwl  yn  fwy  egìur  ar  y  peth  ;  oblegid, 
pan  y  mae  yn  dywedyd  mai  ammod  Crist  oedd  dyfod  yn 
iawn  ac  yu  eiriolwr  dros  becbaduriaid,  ac  mai  ammod  y 
Tad  oedd  iddo  yntau  gael  eglwys,  &c,  y  mae  yn  anhawdd 
gwybod  pa  un  ai  y  pecliaduriaid  ag  y  daeth  ef  i  fod  yn 
iawn  drostynt,  ai  ynte  rhyw  beehaduriaid  eraill,  a  olyga 
yr  awdwr,  s^^dd  i  fod  yn  eglwys  i  Grist.  Ond  mi  a  fyddwn 
yn  eithaf  boddlawn  i'r  darnodiad,  gydag  ychydig  o  dal- 
fyriad  a  newidiad  fel  hyn,  "  Fod  Duw  Dad  wedi  myned  i 
gyfammod  â  Christ,  yn  mha  ua  yr  addawodd,  ar  yr  am- 
mod  iddo  ef  ddyfod  yn  iawn  ac  yn  eiriolwr  dros  bechadur- 
iaid,  y  byddai  iddo  yntau  gael  y  pechaduriaid  hyn^^  yn 


*  Çwel  Dwight *s  Theo.  24mo.  edit  Yol.  ii.  page  392. 


CŸFAMMOÎ)  Y  PRÝNEDIGAETH. 


ÌM 


eglwys  ogoneddus  iddo  ei  hun,  heb  arni  na  brycheuyn  na 
chrychni,  na  dim  o'r  cyfryw." 

Gwran.  Nonsense.  Ni  wiw  i  chwi  alw  liyna  yn  dalfyr- 
iad,  nac  yn  eglnrhad  ar  waith  y  Doctor  ;  canys  y  mae  yn 
amlwg,  mewn  rhanau  eraill  o'i  waith,  nad  ydoedd  ef  yn 
barnu  fod  yr  holl  bechaduriaid  ag  y  bn  Crist  farw  dros- 
tynt,  i  fod  yn  eglwys  iddo  ;  oblegid  y  mae  yn  dal  iddo  farw 
dros  holl  ddynolryw. 

Preg.  Efallai  hyny.  Ond  yr  wyf  fi  yn  methu  a'i  weled 
yn  gyson  âg  ef  ei  hun,  pe  caniateid  fod  ei  ddarnodiad  o'r 
cyfammod  yn  gywir.  Y  mae  ein  hawdwr  yn  addef  mai 
ammod  Crist  yn  y  cyfammod  hwnw  oedd  dyfod  yn  iawn ; 
ac  mai  ammod  y  Tad  oedd  iddo  yntau  gael  eglwys  i  fod 
yn  ddedwydd  byth.  Yn  ol  y  gosodiad  hwn,  nid  un  yn 
gweithio  ar  antur  oedd  Crist,  ond  gwas  ydoedd,  a'i  waith 
a'i  gyflog  wedi  ei  benderfynu,  yn  y  cytundeb  mawr  cyn 
bod  y  byd  ;  o  ganlyniad,  rhaid  mai  yr  hyn  a  addawyd  iddo 
yn  y  cytundeb  hwnw  oedd  yr  hyn  y  gwasanaethodd  am 
dano  ;  a  rhaid,  yn  ol  ífyddlondeb  Duw,  y  gwneir  yr  add- 
ewid  hòno  yn  dda,  sef,  y  bydd  y  rhai  y  gwasanaethodd 
Crist  am  danynt,  oll  yn  gadwedig,  Ond  os  bydd  rhai  o'r 
sawl  y  bu  Crist  farw  drostynt,  yn  golledig  yn  y  diwedd,  y 
mae  yn  rhaid,  yn  1.  Nad  oedd  yn  y  cyfammod  un  golygiad 
am  achub  neb  mwy  na'u  gilydd  ;  neu,  yn  2.  Ei  fod  ef,  wrth 
farw,  wedi  gwneyd  rhyw  beth  heblaw  cyflawni  ammod  y 
cyfammod  :  neu  ynte,  yn  3.  Y  bydd  y  Tadyn  anífyddlawn 
i'w  addewid.  Y  mae  yn  rhaid  i  chwi  sefyll  wrth  un  o'r 
tri,  neu  roddi  i  fyny  y  pwnc  o  iawn  cyffredinol.  Yrŵan 
pa  un  a  ddewiswch  ? 

Gwran.  Yr  wyf  yn  addef  y  cyntaf,  oblegid  nid  yw  y 
Doctor,  dybygwn  i,  yn  ystyried  fod  y  cyfammod  yn  sicr- 
hau  achubiaeth  neb  mwy  na'u  gilydd  ;  y  cwbl  a  addawyd 
ydyw,  y  byddai  i  ryw  nifer  gael  eu  hachub,  ac  y  byddai 
y  nifer  hyny,  a'r  daioni  a  ddeuai  iddynt,  yn  ddigon  o  an- 


158  Y  PREGETHWR  A^R  GrWRANDAWR » 


nogaeth  i'r  Mab  fyned  dan  lioll  ddarostyngiad  a  dyoddef- 
aint  ei  nodweddiad  cyfryngol.* 

Preg.  Pa  beth  ?  ai  nid  oedd  neb  mwy  na'u  güydd  o 
ddynolrw  yn  cael  eu  haddaw  i  Grist  yn  y  cyfammod  ? 
Paham,  ynte,  y  mae  Crist  yn  son  cymaint  am  "  y  rhai  a 
roddwyd  iddo  allan  o'r  byd  ?"  Yn  wir,  mi  a  ryfeddais 
beth,  wrth  ddarllen  gwaith  y  Doctor,  na  chawsem  ganddo 
un  bregeth,  neu  o  leiaf  ben  pregeth,  ar  etholedigaeth  gras, 
ac  yntau  yn  proífesu  ymdrin  yn  fanwl  â  holl  gangenau 
duwinyddiaeth  ;  ac  nis  gwn  i  eto  pa  gyfrif  i'w  roddi  am  y 
fath  wall,  oddyeithr  fod  yr  awdwr  yn  rhyw  ddystaw  an- 
nghymeradwyo  y  pwnc. 

Gwran.  Ond  y  mae  y  Doctor  yn  dal  fod  yr  Àrglwydd 
wedi  rhagbendenderfynu,  er  tragywyddoldeb,  bob  peth 
a  wnai  mewn  amser  ;  a  rhaid  fod  etholedigaeth  yn  gyn- 
nwysedig  yn  hyny,  er  nad  ydyw  yn  ei  drin  o  dan  yr  enw 
etholedigaeth. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  ei  fod  yn  dal,  fod  pob  peth  fel  eu 
gilydd  wedi  eu  penderfynu  yn  mwriadau  Duw,  syrthiad 
aderyn  y  tô  ar  y  ddaear,  yr  un  modd  a  chadwedigaeth 
dyn  ;  disgyniad  y  gwlaw,  yr  un  modd  ag  achubiaeth  eneid- 
iau;  ond  nid  oes  dim  neillduolrwydd  yn  perthynu  i'r  pen- 
derfyniad  o  gadw  pechaduriaid,  mwy  na  rhyw  beth  arall 
yn  arfaethau  Duw.  f 

Ond  y  mae  etholedigaeth,  yn  yr  Ysgrythyrau,  yn  cael 
ei  hystyried,  nid  yn  unig  yn  un  o  bethau  arfaeth  gyffred- 
inol  Duw,  ond  hefyd  yn  rhan  hanfodol  o'r  cyfammod  rhwng 
y  Tad  a  Christ ;  pe  amgen,  nis  gwn  i  pa  synwyr  a  ellid  ei 
wneyd  o'r  geiriau,  "Ethol  ynddo  ef — Etholedigaeth  gras — 
Ethol  i  ufudd-dod  a  thaenelliad  gwaed  Iesu  Grist,"  &c. 
Os  caniateir  hyn.  rhaid  penderfynu  mai  rhoddi  yr  etholed- 
ígion  yn  eglwys  i  Grist,  oedd  ammod  y  Tad  yn  nghyfam- 

*  G-wel  Dwighfs  Theo.  Yol.  ii.  page  395. 
t  Gwel        ditto         Yol  i.  page  335. 


Ý  PRYNEDIGAETH. 


159 


mod  y  prynedigaeth,  ac  mai  am  a  thros  y  rhai  hyny  yr 
ymrwymodd  Crist  i  ddyoddef  a  marw. 

Ond  peidwn  â  gwneyd  cam  â'r  Doctor  hefyd.  Nid  wyf 
fì  yn  coelio  y  buasai  ef  yn  gwadu  mewn  geiriau,  mai  yr 
etholedigion  oedd  yn  cael  eu  haddaw  i  Grist  fel  gwobr  am 
ei  lafur,  canysy  maeyn  addef  mai  "y  deyrnas  [a  baroto- 
wyd  er  seiliad  y  byd]  air  eglwys,  yr  hon  sydd  i'w  medd- 
ianu,  ydy  w  gwir  wrthddrych  y  cyfammod,"*  Ac  ni  welaf 
fì  ddim  gwahaniaeth  rhwng  hyn  a  dywedyd  mai  iach- 
awdwriaeth  ei  eglwys  yw  y  gwir  ammod  yr  ufudd- 
haodd  Crist  am  dano.  Ond,  pa  fodd  y  gall  hyny  fod  yn 
gyson  â  dywedyd  fod  holì  ddynolryw  yn  wrthddrychau 
iawn  Crist,  atebedy  sawl  sydd  yn  deall.  Y  mae  yn  ym- 
ddangos  i  mi,  beth  bynag,  na  ellir,  ar  dir  têg,  hòni  fod  Crist 
wedi  marw  dros  holl  ddynolryw,  heb  wadu  cyfammod  ac 
etholedigaeth  gras. 

 — -^t^,  

YMDDYDDAN  XII. 

Y     PRYNEDIG  AETH, 

G-wran.  Wi  feddyliech  chwi  byth  gystal  ydyw  genyf 
eich  gweled  heddyw,  canys  wedi  i  mi  gly  wed  eich  golyg- 
iadau  am  gyfammod  y  prynedigaeth,  yr  oeddwn  yn  hir- 
aethu,  mwy  na  pheidio,  am  glywed  eich  barn  am  y  pryn- 
edigaeth  ei  hun.  Pa  beth  sydd  i'w  feddwl  wrth  y  gair 
prynedigaeth,  yn  y  Beibl  ? 

Preg.  Y  mae  eich  cwestiwn  yn  deilwng  iawn  o  ystyr- 
iaeth,  canys  y  mae  llawer  o  grefyddwyr  yn  camddeall  eu 
gilydd,  oblegid  eu  gwahanol  opiniynau  am  y  gair  prynedig- 
aeth.  1.  "Wrth  brynedigaeth,  y  mae  y  cyífredinolrwydd  o 
Galfìnistiaid  ac  Arminiaid  yn  golygu  yr  hyn  a  wnaeth  ac  a 
ddyoddefodd  CrÌ3t  dros  bechaduriaid ;  yr  olaf  yn  dal  ei 

*  Gwel  Dwight's  Theo.  yol.  ii.  page  394. 


160  Ŷ  PREGEÌ'HẄR  A'R  GWRAÍS'DAWR. 


föd,  trwy  hyny,  wedi  prynu  pawb,  a'r  cyntaf  yn  dal  mai 
ei  eglwys  yn  unig  a  brynwyd  ganddo  ;  yr  Arminiaid  yn  dal 
prynedigaeth  cyfìrediuol,  a'r  Calfìnistiaid  yn  dal  mai  neill- 
duol  a  phersonol  ydyw.  2.  Y  mae  y  Ffwleriaid,  drachefn, 
yn  dal  na  phrynodd  Crist  neb  wrth  farw  ar  y  groes,  ac  nad 
yr  hyn  a  wnaeth  Crist  dros  ddynion  yw  y  prynedigaeth, 
ond  eu  rhyddhad  gweithredol  o  tan  felldith  y  ddeddf.  "  Y 
golygiad  ysgrytbyrol  ar  brynedigaeth  (medd  y  Pareh.  R. 
Eyerett,  gynto  Ddinbych,  yn  awr  o  America)  ydyw  per- 
sonol  ryddhad  troseddwr  oddiwrth  ryw  ddnog  natariol  neu 
foesol,  ar  gyfrif  iawn  drosto  %r  gyfraith."*  Drachefn,  "Yr 
un  mor  ynfyd  ydyw  son  am  brynedigaeth  cyffredinol,  a  son 
am  ailenedigaeth  gyffredinol,  neu  gyfìawnhad  cyffredinol, 
gan  mai  yr  un  personau  sydd  yn  derbyn  y  bendithion  hyn 
oll."f  Y  mae  y  gwr  hwn  yn  deilio  yn  onest ;  oblegid  wrth 
ddywedyd  nad  cyffredinol  yw  y  prynedigaeth,  y  mae  yn 
dangos  yn  dêg  mai  ei  feddwl  yw,  nad  cyffredinol  yw  y 
waredigaeth  odditan  felldith  y  ddeddf. 

Ond  y  mae  lle  i  ofni  fod  llawer,  wrth  ddwedyd  nad  ydynt 
yn  dal  prynedigaeth  cyffredinol,  yn  arferu  y  gair  pryned- 
igaeth  mewn  dull  mwysaidd,  sef  i  beri  i'w  gwrandawyr 
feddwl  eu  bod  o'r  un  farn  a'r  hen  Galfinistiaid,  er  eu  bod 
yn  dal  fod  yr  iawn  dros  bawb  yn  ddiwahaniaeth. 

Prynu  pawb  a  wnaeth  Crist  wrth  farw,  medd  yr  Armin- 
iaid ;  rhoddi  iawn  i'r  ì\j wodraeth  dros  bawb  a  wnaeth, 
medd  y  Ffwleriaid.  0  ran  y  peth  ynddo  ei  hun.  y  mae  yn 
anhawdd  gweled  gwahaniaeth  rhwngprynedigaeth  cyffred- 
inol  yr  Arminiaid,  a  iawn  cyffredinol  y  Ffwleriaid;  yrun 
peth  a  eilw  y  naill  yn  brynedigaeth,  ag  a  eilw  y  Uall  yn 
iawn,  sef  dyoddefaint  Crist ;  a'r  ddau  yn  myntumio  mai 
pawb,  yn  ddiwahaniaeth,  yw  gwrthddrychau  y  peth, 
Ond  eto,  pe  caniateid  esboniad  y  Ffwleriaid  ar  y  gair  pryn- 
edigaeth,  ni  byddai  dim  dadl  rhyngddynt  a'r  Calfinistiaid 


*  Gwel  Galwad  Difrifol,  tudal.  92.    t  Tudal.  101. 


Y  PRÝNEDIGAETH. 


161 


aìn  ei  wrthddrychau,  canys  y  mae  y  naill  a'r  llall  yn  addef- 
mai  yr  etholedigion  yn  unig  a  achubir. 

Gall  dyn  fod  yn  Ffwleriad,  a  gwadu  prynedigaeth  cy- 
ffredinol ;  ond  ni  all  neb  fod  yn  Galfìnist,  a  dal  iawn  cy- 
ffredinol. 

Gwran.  Pa  un,  meddwch  chwi,  ynte,  ai  gwaith  Crist  yn 
dyoddef  dros  bechaduriaid,  ai  gwaith  y  Tad  a'r  Ysbryd 
yn  gwaredu  pechaduriaid,  a  eilw  y  Beibl  yn  brynedigaeth  ? 

Preg.  Weithiau  bob  un  o'r  ddau,  ac  weithiau  y  ddau 
yn  nghyd.  Fe  allai  fod  y  prynedigaeth,  yn  ei  ystyr  mwy- 
af  priodol,  yn  cynnwys  cwbl  o  waith  iachawdwriaeth 
pechaduriaid,  sef  yr  hyn  oll  a  wneir  drostynt,  arnynt,  ac 
ynddynt. 

Dywed  y  beìrniaid  fod  y  gair  Groeg  Agorazo,  a'i  berth- 
ynasau,  pa  rai  a  gyfieithir  prynu,  &c,  yn  1  Cor.  yì.  20 ;  vii. 
23.  Dat.  v.  9,  a  rhai  manau  eraill,  yn  arwyddo,  yn  liyth- 
yrenol,  prynu  nwyddau  trwy  roddi  gwerth  am  danynt, 
am  fod  y  gair  Agorazo  yn  tarddu  o'r  gair  Agora,  lle 
marchnad.  Felly  nid  ydyw  son  am  y  prynedigaeth  drwy 
Grist,  o  dan  y  gymhariaeth  o  fasnach  gyífredin,  yn  ym- 
ddangos  i  mi  yn  hollol  anysgrythyrol,  er  fod  y  Ffwleriaid 
yn  dulio  yn  ddiflino  ar  y  peth.  Ond  dywedir  fod  y  gair 
Apolutrosis,  yr  hwn  a  arferir  fynychaf  am  y  prynedigaeth 
trwy  Grist,  yn  arwyddo  prynu  o  gaethiwed,  am  ei  fod  yn 
tarddu  o'r  gair  Lutron,  pridwerth  neu  iawn. 

Dywedir  hefyd  fod  y  geiriau  Hebreig,  Goel  a  Phadah, 
ag  sydd  yn  cael  eu  harfer  yn  yr  Hen  Destament  yn  gyfeir- 
iol  at  Grist,  yn  y  manau  lle  mae  ein  cyfieithwyr  ni  yn  ar- 
fer  y  geiriau  Prynwr,  Gwaredwr,  Gwaredu,  <fcc,  yn  ar- 
wyddo  prynu  neu  waredu  o  gaethiwed.  "  Myfi  a  wn  fod 
fy  Mhrynwr  (Goel)  yn  fyw."  Job  xix.  15.  "  Fy  Nghraig 
a'm  Prynwr  (Goel)."  Salm  xix.  14.  "Eu  Gwaredydd 
(Goel)  sydd  gryf."  Jer.  i.  34.  "  Gwerthfawr  yw  pryniad 
(Phadah)  eu  henaid."  Salm  xlix.  8.  Felly  y  mae  yn  ym- 
11 


162 


T  PEEGETHWR  a'r  GWEAXDAWE. 


ddangos  i  mi,  pan  y  mae  Crist  a'i  iachawdwriaeth  yn  cael 
eu  galw  Prynwr  a  phrynedigaeth,  y  gwneir  hyny,  yn 
fynychaf,  mewn  cyfeiriad  at  y  dull  Iuddewig  o  brynu 
caethion.  Ac  yr  oedd  rhyw  beth  o  natur  seremoniol  yn 
nghyfraith  y  Goel,  neu  y  cyfathrachwr  yn  Israel ;  ae  felly 
geliid  meddwl  ei  fod  wedi  ei  fwriadu  i  fod  yn  gysgod 
addas  o  Grist,  ein  cyfathrachwr  ni  ;  a'r  gyfraith  hono,  i  fod 
yn  gynllun  cymhwys  o  drefn  prynedigaeth  pechaduriaid. 

Yr  wyf  finau  o'r  un  farn  a  Mr.  Eyerett,  "  fod  yr  ymad- 
rodd  prynu  bendithion,  yn  gwbl  anghyson  â  golygiad  yr 
Ysgrythyrau  ar  athrawiaeth  y  prynedigaeth,  am  mai  per- 
sonau  a  brynwyd,  ac  nid  pethau."*  Ond  yr  wyf  yn 
metiìu  cydweled  a'r  gŵr  "  ìso.c\  ydyw  y  gair  prynedigaeth, 
un  amser,  yn  arwyddo  rhoddiad  yr  iawn."+  Beth  am 
Rhuf.  iii.  24,  "  A  hwy  wedi  eu  cyfìawnhau,  trwy  y  pryn- 
edigaeth  sydd  yn  Nghrist  Iesu  ?"  Ai  nid  rhoddiad  yr  iawn, 
attolw^,  a  feddylir  wrfái  bryuedigaeth  yn  j  geiriau  yna  ? 
Pa  synwyr  fuasai  dyweyd  fod  dynion  yn  caeì  eu  cyfìawn- 
hau,  trwy  eu  bod  yn  cael  eu  gwaredu?  Dywed  Mr.  Ever- 
ett  fod  y  prynedigaeth  yn  arwyddo  ik  y  cyýiewidiad  sydd 
yn  cymeryd  11  e  yn  nghyfìwr  pechadur,  pan  mae  yn  cael  ei 
symud  o'i  sefyllfa  golledig."^:  Yn  ol  y  golygiad  hwn,  yr 
uu  peth  yw  prynu  a  chyfiawnhau;  felly  nid  yw  ymresym- 
iad  yr  apostol  amgen  na  dywej^d  fod  y  saint  wedi  eu 
prynu,  trwy  eu  bod  wedi  eu  prynu  ;  neu  wedi  eu  cyfiawn- 
liau,  trwy  eu  bod  wedi  eu  cyfiawnhau!  A  fuasai  rhe- 
syrau  fel  yna  yn  deilwng  o'r  fath  ŵr  a'r  apostol  Paul,  heb 
son  am  ysbrydoliaeth  Duvr  ?  Os  na  fuasai,  yna  rhaid  nad 
gwaredigaeth  pechaduriaid,  ond  yr  hyn  a  wnaed  gan  Grist 
di  ostynt,  yw  y  prynedigaeth  yn  y  testyn. 

Gv:ran.  T7el,  eich  barn  chwi,  dybygid,  yw,  mai  rhodd- 
ind  tyr  iawn  ydyw  y  prynedigaeth. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  gair  yn  cael  ei  arferyd 


*  Gwol  Galwad  Difrifol,  tu  dal.  101.    t  Tu  daL  100.    %  Tu  dal.  99. 


T  PRYNEDIGAETH. 


163 


■weìthiau  am  hyny,  ac  weithiau  am  waredigaeth  p  ond  yn 
gyffredin,  ac  yn  ei  ystyr  mwyaf  priodol,  yr  wyf  yn  medd- 
wl  ei  fod  yn  cytneryd  i  mewn  y  ddau. 

Y  mae  y  gair  prynu  yn  cario  y  meddylddrych  o  gyfncw- 
id,  pa  un  bynag  ai  nwyddau  ai  caethion  fyddo  y  gwrth- 
ddrychau. 

(jWím.l'Bhoswch  chwi,  onid^ywgwaredigaethau  tymhor- 
ol,  megys  gwaredigaeth  Israel  o'r  Aipht,  ac  o  Babilon,  yn 
eael  eu  galw  yn  brynu?  A  pha  gyfnewid,  atolwg,  oedd 
y  nol 

Preg.  Pan  sonir  am  waredu  neu  brynu  mewn  ystyr 
tymhorol,  sonir  am  "  roddi  yr  Aipht  yn  iawn  dros  y  pryn- 
edigion;  Ethopia  a  Seba  am  danynt — rhoddi  dynion  am 
danynt  a  phobloedd  dros  eu  heinioes."  Esa.  xlîii.  3,  4 
Felly  y  mae  y  gair  prynu,  dybygaf  fì,  yn  arwyddo  rhyw 
gyfnewid,  bob  amser.  Tybiwch  y  buasai  rhyw  un  yn  Israel 
yn  gollwng  yn  rhydd  etifeddiaeth  a  fuasai  wedi  ei  har- 
w^^stlo  iddo,  neu  ollwng  gwas  neu  forwyn  gaeth  o'i  wasan- 
aeth,  heb  na  gwerth  na  gwobrwy ;  buasai  hyny  yn  gy- 
mwynas,  ond^iid  ydwyf  yn  deall  y  buasai  yn  brynedigaeth. 
Cyn  bod  y  peth  yn  brynedigaeth,  yr  oedd  raid  fod  prid- 
werth  yn  cael  ei  dalu  gan  un  blaid,  a  rhyddhad  i'r  caeth 
yn  cael  ei  roddi  gan  y  blaid  arall.  Ac  wedi  talu  arian  y 
pridwerth,  yr  oedd  rhyddhad  gweithredol  y  sawl  y  talwyd 
drostynt  yn  sicr,  tra  byddai  dynion  yn  delio  yn  gyfiawn 
â'u  gilydd. 

Gwran.  Pa  beth  ydych  yn  ei  feddwl  wrth  y  gair  prid- 
werth  ? 

Preg.  Arian  y  prynedigaeth,  sef  yr  hyn  a  delid  dros 
gaethion  er  eu  rhyddhad.  Gadewch  i  ni  edrych  yn  graff- 
ach  eto  ar  y  pr^mu  yma,  ag  oedd  yn  gysgod  mor  enwog 
o'r  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist.  Meddyliwch  y  buasai 
gwr  boneddig  yn  Israel  yn  prynu  morwyn  gaeth  i'r  dyben 
i'w  phriodi:  y  mae  yn  talu  i  lawr  y  pridwerth  (lutron)  ; 


164  r  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWH. 


ond  gall  ei  gadael,  dros  amser,  heb  iddi  wybod  ei  fod  wedi 
gwneyd  hyny,  ac  heb  ei  ehymeryd  o'r  hen  wasanaeth  ;  ao 
nid  oes  ganddi  hi,  yn  y  cyfamser,  un  hawl  i  ddemandio  ei 
rhyddhad  gan  ei  hen  feistr.  Ond  pan  y  mae  prynwr  yn 
ei  chymeryd  o'r  hen  wasanaeth,  ac  yn  ei  meddiannu  jn 
briod  iddo  ei  hun,  y  mae  hi,  nid  yn  unig  yn  rhydd,  ond 
hefyd  yn  berchen  ar  y  prynwr  a'i  holl  gyfoeth.  Y  mae  yn 
ymddangos  i  mi  fod  y  prynu  yn  eynnwys  yr  hoil  fusnes 
yno  i  gyd.  Rhyw  un  oruchwyliaeth  ydyw  y  ewbl,  a  phob 
rhan  o  honi  yn  dal  perthynas  angenrheidiol  â'r  llall :  nid 
oedd  y  prynwr  yn  talu  arian  y  pridwerth,  ond  gyda  bwr- 
iad  i  wneuthur  y  gwrthddrych  yn  eiddo  iddo  ei  hun  ;  na'r 
gaethes  ychwaith  yn  caeì  ei  rhyddhau,  ond  ar  gyfrif  y 
pridwei'th  a  roddwyd  drosti. 

Dywed  y  Ffwleriaid  eu  hunain,  "mai  yn  gyfeiriol  at 
brynu  caethion  o'u  sefyllfa  golledig — y  mae  yr  Ysgrythyr 
yn  darlunio  prynedigaeth  pechaduriaid  drwy  waed  Crist."* 
Ond  nis  gwn  i  pa  fodd  y  gallai  fod  yn  gyfeiriol  at  hynyr 
os  rhoddes  Crist  ei  "  waed "  dros  fwy  o  gaethion  nag  a 
fwriadodd  eu  meddiannu.  # 

Onid  yw  y  gymhariaeth  odidog  hon  yn  ein  harwain  yn 
naturiol  i'r  penderfyniad  fod  Crist  wedi  rhoddi  ei  hun  yn 
bridwerth  droslawer,  neu  dros  bawb,  gyda  bwriad  i  fedd- 
iannu  y  llawer,  neu  y  pawb  hyny,  a*u  gwneyd  jjì  bobl 
briodol  iddo  ei  hun?  Eto  nid  yw  hyny  yn  newid  dim  ar 
gyflwr  y  gwrthddrychau,  nes  y  byddo  i'r  prynwr  eu  gweith- 
redol  ryddhau  a'u  huno,  neu  eu  priodi  âg  ef  ei  hun ;  ac  yna 
y  mae  y  prynwr,  a'i  holl  gyflawnder,  yn  dyfod  yn  eiddo 
iddynt  hwy. 

Gwran.  1.  Addef  y  Ffwleriaid  fod  achubiaeth  pechadur- 
iaid  yn  hollol,  ar  gyfrif  yr  iawn,  fel  y  buasai  gwaredigaeth 
caethion  yn  Israel  ar  gyfrif  y  pridwerth  :  ond  yn  2.  Gwad- 
ant  fod  yr  iawn  yn  sicrhau  achubiaeth  neb,  fel  (yr  ydych 


*  Gwel  Galwad  Difrifol,  tu  dal.  92. 


T  PRYNEDIGAETH. 


165 


ehwi  yn  dywedyd)  y  buasai  taliad  y  pridwerth  yn  sicrhau 
rhyddhad  caethion  yn  Israel.  Ac  felly,  er  nad  ydy w  "  pryn- 
edigaeth  pechaduriaid  trwy  waed  Crist,"  yn  gyfeiriol  at 
brynu  caethion  yn  yr  ail  olygiad  a  enwais,  eto,  gall  fod 
felly  yn  y  cyntaf. 

Preg.  Yn  wir,  nis  gwn  i  pa  fodd  y  gallai  rhyddhad  caeth- 
ion  fod  yn  gysgod  o'r  waredîgaeth  trwy  Grist,  heb  fod  tal- 
iad  y  pridwerth  yn  gysgod  o  iawn  Crist ;  na  pha  fodd  y 
gallai  taliad  y  pridwerth  fod  yn  gysgod  o'r  iawn,  heb  fod* 
y  naill,  fel  y  llall,  yn  sicrhau  rhyddhad  ei  wrthddrychau. 
Tybiwch  y  buasai  rhyw  un  yn  rhyddhau  nifer  o  gaethion 
a  fuasent  yn  meddiant  gwr  arall,  ae  yn  dyweyd  ei  fod  yn 
gwneyd  hyny  ar  gyfrif'  iddo  dalu  y  pridwerth  am  danynt ; 
©ni  phenderfynai  rheswm  cyffredin,  y  buasai  y  gwr  yn 
rhyddhau  yr  holl  gaethion,  pe  buasai  wedi  talu  y  prid- 
werth  dros  yr  holl  gaethion  :  ond  gan  mai  rhai  a  feddien- 
nir  ganddo,  mai  dros  y  rhai  hyny  y  rhoddwyd  y  pridwerth  ì 
Ond  y  mae  yn  debyg  na  ddaeth  i  feddwl  un  goel  yn  Israel 
erioed,  ddim  yn  amgen  na  rhyddhau  y  sawl  y  rhoddai 
bridwerth  drosto,  er  y  priodola  Ffwleriaid  yr  annghyson- 
deb  yma  i'n  Cyfathraehwr  ni. 

Gwran.  Dichon  fod  y  gair  prynedigaeth  yn  cael  ei  arfer- 
yd  mewn  cyfeiriad  at  ryddhad  caethion  fel  gwaredigaeth  o 
gaethiwed,  ac  heb  ddim  cyfeiriad  at  hyny  fel  effaith  prid- 
werth  neu  iawn. 

Preg.  Y  mae  eich  gwrthddadl  yn  rhy  wan  i'r  Ffwleriaid 
sydd  yn  dal  "  fod  y  prynedigaeth  yn  arwyddo  y  cyfnewid- 
iad  hwnw  yn  ei  berthynas  â  iawn  Crist,  fel  pridwerth  dros 
rai  euog."*  Ond  y  mae  yn  wanach  fyth  yn  ngwyneb  y 
Testament  Rewydd,  gan  nad  ydyw  hwnw  ond  anfynych 
yn  arfer  y  gai  r,  ond  newn  cysylltiad  â  dyoddefaint  Crist. 

Y  mae  y  golygiad  Ffwleraidd  ar  brynedigaeth  yn  an- 
nghyson  â'r  drefn  a  briodola  y  Beibl  i'r  Personau  Dwyfol 
*  Gwel  Galwad  Difrifol,  tu  dal,  99, 


166  T  PREGETHWR  A*R  GWRAXDAŴE. 


yn  ach-ubiaeth  dynion.  Oblegid,  os  y  waredigaeth  yn  unig 
yw  y  prynedigaeth,  buasai  yn  fwy  cyson,  d}Tbygid,  iddo 
gael  ei  briodoli  i'r  Tad  neu  yr  Ysbryd,  nag  i'r  Mab  ;  canys 
y  Tad  sydd  yn  gwaredu  o  dan  euogrwydd  peehod,  yn  y 
cyfiawDhad ;  a'r  Ysbryd  sydd  yn  gwaredu  oddiwrth  yr 
halogrwydd,  yn  y  sancteiddhad.  Ond  nid  yw  y  pr}Tnu  un 
amser  yn  y  Testainent  ]S~ewydd,  yn  cael  ei  briodoli  i'r  Tad 
oddyeithr  pan  arferir  y  gair  am  waredigaeth  dymhorol), 
nac  ychwaith  i'r  Ysbryd,  ond  bob  amser  i'r  Mab.  Felly,  er 
fod  gan  y  personau  eraill  law  yn  y  prynedigaeth,  eto  ÿ  mae 
yr  hyn  a  wnaeth  ae  a  ddyoddefodd  Crist  yn  rhan  mor 
bwysig  o  hono,  fel  y  mae  cario  enw  yr  holl  waith  i  gyd. 
Ond  os  gwaith  y  Tad  a'r  Ysbryd  yn  gwaredu  pechaduriaid 
yn  unig  a  feddylir  wrth  brynedigaeth,  paham,  meddwch 
chwi,  y  mae  y  Testament  ISewydd  yn  priodoli  y  peth  yn 
wastadol  i'r  Mab,  ac  nid  un  amser  i'r  Personau  eraiìl? 

Gwran.  Masnachol,  sef  gwerth  yn  cael  ei  roddi  am  werth, 
ydyw  y  prynedigaeth,  yn  ol  eich  golygîad  chwi, 

Preg.  Pan  y  mae  Mr.  E.  yn  dyweyd  "  mai  yn  gyfeiriol  at 
brynn  caethion  (ac  nid  yn  yr  ystyr  masnaehol),  y  mae  yr 
Ysgrythyrau  yn  darlunio  prynedigaeth  pechaduriaid  trwy 
waed  Crist/'*  yr  wyf  fi  yn  methu  a  dirnad  ei  feddwl.  Pa 
fodd,  atolwg,  y  mae  prynn  caethion  ond  mewn  ystyr  mas- 
nachol?  Ai  nid  masnach  oedd  prynn  caethion  ?  Ac  onid 
oedd  cymaint  o  newidwriaeth  mewn  prynu  caethion  ag 
oedd  mewn  prynu  nwyddau?  Felly  y  mae  y  gair  prynn, 
pa  un  bynag  ai  am  bethau  ai  am  bersonan  ei  harferir,  yn 
arwyddo  rhyw  gyfnewid ;  sef  fod  peth  neu  bethau — per- 
son  neu  bersonau — yn  cael  ei  roddi  am,  neu  yn  lle,  arall 
neu  eraill.  Arwydda  yr  un  peth  hefyd  pan  ei  harferir  yn 
gyfeiriol  at  Grist  a'i  waith ;  dywedir  iddo  brynu  er  gwerth 
— prynu  óìi  waed — a  phrynu  drwy  ei  waed.  Pe  dywedwn  i 
i  mi  brynu  rhyw  beth  âg  arian,  er  arian,  neu  drwy  arian, 
f  Gwel  Galwad  Difrifol,  tudal.  93. 


Ÿ  PRYNEDIGÀETH. 


167 


pa  beth  a  gasglech  oddiwrth  y  dywediad,  ond  fy  mod  wedi 
rhoddi  arian  yn  gyfaewid  am  yr  hyn  a  brynais?  Y  mae 
yr  apostol  Pedr  yn  cyferbynu  y  prynedigaeth  trwy  Grist  â 
phrynu  am  arian — "  Gan  wybod  nad  â  phethau  llygredig, 

megys  arian  neu  aur,  y'ch  prynwyd  ond  â  gwerthfawr 

waed  Crist'"  (1  Pedr  i.  18,  19.)  Fe'ch  prynwyd  â  gwerth 
eithr  nid  aur  nac  arian  oedd  y  gwerth  hwnw,  ond  a  gwaed 
Crist."    Dyma  y  pridwerth  mawr! 

Gwran.  À  ydych  yn  meddwl  ynte,  mai  gwerth  y  nifer  a 
achubir,  a  dim  dros  ben,  oedd  yr  hyn  a  roddwyd  ar  y 
groes  ? 

Preg.  Nid  ydy  w  ymresymu  fel  yna  amgen  na  chilio  oddi- 
wrth  y  pwynt  ;  canys  nid  am  werth,  neu  ddigonolrwydd 
y  pridwerth  i  achub  y  nifer  yma  neu  y  nifer  acw,  y  mae 
y  ddadl,  oblegid  y  mae  y  ddwy  blaid  yn  addef  fod  hwnw 
yn  anfeidrol.  Ond  y  pwnc  mewn  dadl  ydyw,  dros  bwy 
ei  bwriadwyd  ?  Am  ba  beth  yr  addawodd  Crist  fyned 
drwy  y  gwaith,  yn  nyhyfammod  neu  gytundeb  y  pryned- 
igaeth  ?  Tuag  at  benderfynu  pwy  a  ddinystriwj^d  yn 
Adda,  nid  oes  eisiau  ymofyn  pa  faint  oedd  graddau  ei 
bechod  ef ; — a  fuasai  yn  waeth  pe  bwytasai  fwy,  neu  yn 
well  pe  bwytasai  lai,  o'r  ífrwyth  gwaharddedig.  Ond, 
pwy  ydy  w  y  personau  a  roddwyd,  yn  y  cyfammod  gweith- 
redoedd,  i  Adda  i'w  cadw  neu  i'w  dinystrio  ?  Felly,  i'r 
dyben  i  benderfynu  pa  un  ai  dros  holl  ddynolryw,  ai  dros 
nifer  llai,  y  rhoddwyd  y  pridwerth  ar  Galfaria,  ni  pherth- 
yn  i  ni  wybod  beth  a  fuasai,  pe  buasai  y  dyoddefaint  yn 
fwy  neu  yn  llai  :  ond  pwy  a  roddwyd  i  Grist  yn  nghyf" 
aramod  y  prynedigaeth — am  iachawdwriaeth  pwy  yr  ym- 
rwymodd  Crist  i'w  waith  cyfryngol  yn  y  cytundeb  "  cyn 
bod  y  byd."  Os  oedd  Adda  fel  pen-cyfammodwr  yn 
"  ífurf  yr  un  oedd  ar  ddyfod,"  sef  Crist  ;  ac  os  oedd  cyfam- 
mod  Eden  yn  gwneyd  mai  y  plant  a  roddwyd  i  Adda  oedd 
yr  unig  wrthddrychau  ag  y  perthynai  ei  anufudd-dod  ef 


168  T  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


iddynt,  er  eu  dinystrio  :  yna  y  mae  cyfammod  y  pryned- 
igaeth  yn  gwneyd  mai  y  plant  a  roddwyd  i  Grist  ydynt  yr 
unig  wrthddrychau  ag  y  mae  ei  ufudd  dod  yntau  yn  perth- 
yn  iddynt,  er  eu  hachub.  Os  gallasai  Adda  ddyweyd, 
"Wele  fi  a'r  plant  a  roddes  Duw  i  mi,  yn  ngharchar  y  cod- 
wm  ;  gall  Crist  ddyweyd,  pan  ryddhaer  ei  holl  brynedig- 
ion,  "  Wele  fì  a'r  plant  a  rhoddes  Duw  i  mi." 

Gwran.  Y  mae  geny'  un  wrthddadl  eto,  ag  sydd  yn 
ddigoü,  dybygwn  i,  i  ddadymchwelyd  eich  holl  system. 
Y  mae  dynion  yn  gaethion  yn  meddiant  Satan  ;  ganhyny 
y  mae  eich  golygiad  chwi  yn  ein  harwain  i  feddwl  mai  i 
Satan  (maddeuwch  y  dywediad)  y  rhoddwyd  iawn. 

Preg.  Md  ydyw  dynion  yn  feddiant  priodol  (private 
property)  i'r  diafol.  Ond  fel  y  mae  carchar-geidwad  yn 
caethiwo  ei  garcharorion,  neufel  y  mae  gan  ddienyddwr 
nerth  marwolaeth  yn  erbyn  y  condemniedig  ;  felly  mae 
gan  Satan  feddiant  ar  ddynion.  Yn  awr,  i  ryddhau  y 
condemniedig,  rhaid  rhoddi  iawn,  nid  i  geidwad  y  car- 
char,  nac  i'r  dienwyddwr  cyffredin,  ond  i'r  awdurdod  y 
troseddwyd  yn  ei  erbyn.  "  A  ddygir  y  caffaeliad  oddiar  y 
cadarn  ?  neu  a  waredir  y  rhai  a  garcherir  yn  gyfiawn  ?" 
Esay  xlix.  14.  Er  fod  dynion  yn  gaffaeliaid  neu  yn  ysglyf- 
aeth  y  cadarn,  eto  y  maent  yn  garcharorion  cyfiawnder. 
Er  mai  mewn  ffordd  o  ysglyfio  y  mae  Satan  yn  meddiannu 
dynion,  eto  mewn  ffordd  o  weinyddu  cyfiawnder  y  mao 
Duw  yn  caniatâu  iddo  wneyd  hyny.  Bellach,  er  gwneyd 
yn  gyfreithlawn  i'r  carcharorion  hyn  gael  eu  rhyddhau, 
rhaid  rhoddi  iawn,  nid  i  Satan,  ond  i  Dduw,  am  mai  yn 
gosbedigaeth  am  droseddu  deddf  Duw  yrhoddwyd  hwynt 
i  fyny  fel  carcharorion  i  Satan.  Yr  hyn  sydd  reidiol  er 
rhyddhau  y  carcharorion  hyn  yn  weilhredol,  ydyw,  i  un 
cryfach  na'r  cryfarfog  ddyfod  arno  a'i  orchfygu  :  "Myfi  a 
ymrysonaf  â'th  ymrysonydd,  ac  myfì  a  achubaf  dy  feib- 
ion." 


Y  PRYNEDIGAETH. 


169 


Gwran.  Wel,  y  mae  swyddau  y  carchar-geidwad  a'r 
dienyddwr  cyfíredin,  yn  gyfreithlawn,  ac  nid  ydyw  bech- 
adurus  eu  cyflawni.  Yrŵan,  os  nad  yw  gwaith  Satan  yn 
meddiannu  ac  yn  poeni  dynion  ddim  amgen  na  gwaith 
ewyddog  yn  gweini,  yn  weithredol,  y  gosb  ddyledus  ar 
droseddwyr,  paham  yr  ydys  yn  beio  cymaint  arno?  pa'm  y 
eonir  am  ysigo  ei  ben — ei  ddinystrio — ei  rwymo — ei  fwrw 
i'r  pydew  diwaelod  ?  Onid  y w  y  llywodraeth  foesol  yn  go- 
fyn  i  ry w  un  fod  yn  swydd  y  diafol  ? 

Preg.  Y  mae  rhinwedd  neu  fai  gweithred  creadur  i'w 
benderfynu  wrth  ei  egwyddor  a'i  ddybeu  ef  ei  hun  yn  y 
peth,  ac  nid  wrth  y  dyben  sydd  gan  y  Creawdwr  yn  can- 
iatâu  y  peth.  Yr  oedd  Duw  yn  gyfîawn,  fel  Llywodraeth- 
wr  ei  greaduriaid,  wrth  roddi  Israel  yn  nwylaw  eu  gelyn- 
ion  yn  gosb  am  eu  pechodau  ;  ond  yr  oedd  y  gelynion  yn 
cyflawni  y  peth  oddiar  gasineb  at  Dduw  a'i  bobl  ;  ac  am 
hyny  yr  oeddent  hwythau  drachefn  yn  cael  eu  cosbi  am 
eu  hymddygiadau.  Fellypan  bechod  dyn  gyntaf,jyi\oedd 
Duw  yn  gyfiawn  wrth  oddef  i'r  diafol  gymeryd  meddiant  o 
hono  ;  ond  y  mae  y  diafol  yn  lly wodraethu  ar  ddynion, 
nid  oddiar  ddim  sel  dros  lywodraeth  Duw,  ond  oddiar 
elyniaeth  at  Dduw,  ac  at  ddynion  a  grëwyd  ar  ddelw 
Duw  ;  ac  am  hyny  nid  oes  ganddo  yntau  i'w  ddysgwyl  ond 
cosb  dragy wyddol  yn  wobr  am  ei  holl  draíferth. 

Gwran.  Gelwir  adgyfodiad  y  saint  yn  "  brynedigaeth 
eu  corff,"  a'rdydd  olafyn  "  ddydd  prynedigaeth."  Pasyn- 
wyr,  atolwg,  sydd  yn  hyny,  os  yw  y  gair  prynu,  bob  am- 
eer,  yn  arwyddo  rhyw  gyfnewid.  Am  ba  beth  y  bydd 
cyrff  y  saint  yn  cael  eu  newid  yn  y  dyddhwnw ; 

Preg.  Er  mai  dyoddefiadau  Crist  yw  careg  sylfaen  y 
prynedigaeth,  a'u  bod,  ar  gyfrif  hyn}^,  yn  cael  eu  galw  yn 
fynych  yn  brynedigaeth  ;  eto  y  mae  gwaredigaeth  y  saint 
oddiwrth  bechod  a'i  effeithiau  yn  yr  ornchwyliaeth  ;  ac, 
am  hyny,  gelwir  maddeuant  a  sancteiddhad  yn  brynedig- 


170  Tf  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


aeth,  ae  adgyfodiad  y  saint  yn  "  brynedigaeth  eu  eorff.'» 
À  phan  ystyrir  fod  yr  holl  bethau  yna  yn  ammodau  o  eiddo 
y  Tad  i  Grist  yn  nghyfammod  y  prynedigaeth,  gwelir  yn 
amlwg  y  cynwysant  y  meddylddrych  o  gyfnewid,  hyny 
yw,  y  maent  yn  bethau  a  dderbynir  ar  gyfrif  yr  hyn  a 
roddwyd  gan  Grist.  Iawn  y  gelwir  y  dydd  hwnw  dydd 
pryîiedìgaeth,  canys  dyma  ÿr  amser  y  bydd  holl  oruch. 
wyliaeth  fawr  y  prynu  ar  ben  ;  y  prynedigion  oll  wedi  eü 
casglu,  Seion  wedi  gorphen  ei  hadeiladu,  a'r  Prynwr  i'w 
weled  yn  ei  ogoniant. 

Gwran.  Prin  yr  addefwch  eich  bod  yn  dal  prynedig- 
aeth  fasnachol  ;  ac  eto  yr  ydych,  dyby  gwn  i}  yn  llithro  i'r 
peth,  bob  cam. 

Prey.  Os  newidiad  personau  neu  bethau  am  eu  güydd, 
a  elwch  yn  oîygiad  masnachol,  yr  wyf  íì  o  galon  yn  e1 
bleidio,  ac  nid  yn  myned  iddo  trwy  lithro  na  thripio.  Ond 
gochelwch  chwi  rhag  eich  bod,  wrth  gyhuddo  eich  cyfaill, 
yn  cyhudclo  un  mwy,  sef  y  Beibl.  Y  mae  yr  enwau  ys- 
grythyrol  ar  waith  Crist,  y'nghyda  y  eymhariaethau  o 
hono,  y'mron  i  gyd,  yn  cario  y  meddylddrych  o  gyfnewid. 
Ystyrir  ef  fel  gwasanaeth  gwas  cyflog — yn  fechniaeth  dros 
droseddwr — yn  bridwerth  dros  gaethion,  &c.  Yn  awr,  os 
dylai  gwas  gael  ei  gyflog,  yn  gyfnewid  am  ei  lafur  ;  os 
dylai  troseddwr  neu  ddyledwr  gael  dianc,  yn  gyfnewid  am 
ddyoddefaint  ei  fechniydd  ;  ac  os  dylasai  y  prynwr  gael  ei 
gaethion  yn  rhydd,  yn  gyfnewid  am  daliad  y  pridwerth  : 
cyfìawnder  ydyw  i  Grist  gael  holl  wrthddiTchau  y  cyf- 
ammod  yn  daledigaeth,  neu  yn  gyfnewid,  am  ei  waith 
mawr  yntau. 

Ond  os  wrth  olygiad  masnachol  yr  ydych  yn  meddwl  y 
dyb,  mai  pethau  cydbwj^s,  neu  gyfartal,  yw  iawn  Crist  ac 
iachawdwriaeth  yr  eglwys  :  yr  wyf  yn  gwadu  y  cyhudd- 
iad.  Pwy  ydym  ni  i  fyned  i  son  am  bwyso  neu  gyfartalu 
pethau  anfeidrol  !    Y  mae  yr  iawn  yn  anfeîdrol  ei  rinwedd» 


Ý  PRÝNEDIGAETH. 


a  iachawdwriaeth  yr  eglwys  yn  aufeidrol  ei  gwerth. 
Mewn  perthynas  i  haeddiant  ac  effeithiau  yr  iawn,  digon  i 
ni  yw  dyweyd  eu  bod  yn  anfeidrol,  am  fod  y  Personau 
Bwyfol  yn  anfeidrol  foddlawn  iddynt,  ac  ynddynt.  Y  mae 
y  priodoliaethau  dwyfol,  yn  Mherson  y  Tad,  wedi  eu  per- 
ffaith  foddloni  yn  ngwaith  y  Mab.  "  Hwn  yw  fy  anwyl 
Fab,  yn  yr  hwn  y'm  boddlonwyd."  Ac  y  mae  yr  un  pri- 
odoliaethau,  5Tn  Mhersön  y  Mab,  yn  sicr  o  gaeî  eu  perffaith 
foddloni  yn  nifer  a  graddau  dedwyddwch  holl  ffrwyth  eí 
farwolaeth.    "  0  lafur  ei  enaid  y  gwel,  ac  y  diwellir." 

Wel,  rhaid  i  ni  derfynu  yr  ymddyddan  bellach  ;  ond 
efallai  nad  anfuddioi  fyddai  adrodd  rhyW  grynoad  o'r 
pethau  fu  genym  dan  sylw,  a  chanu  pennill  wrth  ymadael. 

1.  Fod  gwaith  iachawdwriaeth  pechaduriaid  yn  cael  ei 
alw  yn  brynu,  mewn  cyfeiriad,  yn  benaf,  at  brynu  caethion 
yn  Israel ;  er  fod  y  gair  a  arferir  am  brynu  nwyddau  yn 
cael  ei  arferyd,  weithiau,  am  dano. 

2.  Er  y  gelwir  dyoddefaint  Crist.  weithiau,  a'r  waredig- 
aeth  oddiwrth  bechod  a'i  eíFeithiau,  dro  arall,  yn  brynu  ; 
eto,  yr  wyf  yn  meddwl  fod  y  prynedigaeth,  yn  ei  ystyr 
helaethaf,  yn  cynwys  holl  waith  y  Drindod  fawr  yn  ach- 
ubiaeth  dynion.  Rhyw  un  oruchwyli'aeth  fawr  ydy w  y 
cwbl,  yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  gan  Dad,  Mab,  ac  Ysbryd 
Glân,  a  phob  rhan  o  honi  yn  ymwneyd  â'r  un  gwrthddrych- 
au,  sef  "  plant  y  cyfamraod." 

3.  Fod  y  gair  prynu,  bob  amser,  yn  cario  y  meddyl- 
ddrych  o  gyfnewid,  sef  fod  pethau  neu  bersonau  yn  cael  eu 
rhoddi  am,  neu  yn  lle,  eu  gilydd.  Ac  os  iachawdwriaeth 
yr  eglwys  (fel  yr  addef  Dr  Dwight  ei  hun,  yn  ei  ddarnodiad 
o  gyfammod  y  prynedigaeth)  y w  yr  hyn  a  addawyd  i  Grist 
yn  gyfnewid — neu  yn  wobr  am  ei  lafur,  yna  rhaid  mai  yn 
gyfnewid  am  achubiaeth  ei  eglwys  y  rhoddes  ei  lafur — mai 
yn  gyfnewid  am  ryddhad  y  rhei'ny  y  rhoddes  ei  hun  yn 
bridwerth — ac  mai  iachawdwriaeth  ei  etholedigion,  yn  nes- 
af  at  ogoniant  eiDad,  oedd  dyben  ei  holl  ddyoddefaint. 


112 


Ỳ  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


4.  Ond  cofìwch  nad  yn  ol  gwerth  y  pridwerth  ÿr  ydym  í 
farnu,  pa  un  ai  yr  eglwys,  ai  pawb  yn  gyffredinol,  oedd  ei 
wrthddrycliau,  ond  yn  ol  y  cytundeb  rhwng  y  Personau  yn 
ycyfanimod.  Ac  os  sylwn  yn  fanwl  ar  yr  Ysgrythyrau, 
cawn  weled  fod  Crist,  yn  y  cytundeb  hwnw,  wedi  addaw 
rhoddi  ei  hun  yn  bridwerth  i'r  Tad,  a'r  Tad  wedi  addaw 
rhoddi  yr  etholedigion  yn  eglwyc  iddo  yntau,  i  fod  yn 
ddedwydd  byth.  Feily,  y  mae  iawn  Crist,  ac  iachawdwr- 
iaeth  yr  eglwys,  wedi  eu  cysylltu  â'u  gilydd  trwy  gyfam- 
mod  tragywyddol  rhwng  y  Personau  Dwyfol;  "  a'r  peth- 
àu  a  gysylltodd  Duw,  na  wahaned  dyn." 

5.  Byddai  dy wedyd  fod  y  prynedigaeth  yn  oruchwyl- 
iaeth  hollol  fasnachol,  yn  ol  golygiadau  rhai  Uwch-Gralfim 
iaid,  neu  hollol  wladyddol  (political)  fel  yr  hòna  y  Ffwler- 
iaid,  yn  eithaf  annheilwng  :  canys  y  mae  pob  goruch* 
wyliaeth  o  eiddo  dynion,  pa  un  bynag  ai  masnachol  ai 
gwladyddol,  yn  rhy  ddiffygiol  i  fesur  pethau  mawrion 
Duw.  Ond  eto,  gan  fod  y  Beibl  yn  defnyddio  prynu 
moyddau,  neu  brynu  caethion,  yn  amlach  o  bosibl  na  dim  ar- 
all,  fel  cymhariaeth  o'r  peth,  rhaid  fod  y  gymhariaeth  yn 
berffaith  gyson.  Perffaith  gyson,  meddaf,  ean  belled  ag  y 
mae  yn  caelei  defnyddio  yn  yBeibl  :  sef  i  ddangos,  yn  un 
peth,  fod  prynu  yr  eglwjTs  yn  cynwys  fod  gwerth  yn  cael 
ei  roddi  yn  gyfnewid  am  yr  hyn  a  dderbynir ;  megys  y 
mae,  pan  mae  dynion  yn  prynu  gan  eu  gilydd.  Ond  os 
dilynir  y  gymhariaeth  can  be]led  a  gwaith  prynwyr  a 
gwerthwyr  yn  bargeinio,  yn  dadlu,  yn  pwyso,  ac  yn  cyfar- 
talu  eu  harian  a'u  nwyddau  â'u  gilydd  :  yr  wyf  yn  medd- 
wl  nas  meddwn  warant  Ysgrythyrol  i'r  fath  beth. 

Ond  dyma  y  pennill,  dechreuwch  chwithau  y  dôn. 

"  I*r  colledig,  Ceidwad  cawd , 
O'n  cjTfatliracli  ni  ji\  frawd  ; 
Ar  j  pren  ein  prynu  wnaetn, 
I'n  rbyddhau  o'n  carchar  caeth.1' 


YMDDYDDAN  XIII, 


MECHNIAETH  CRIST. 

Gwran.  Purion  pregeth,  ar  j  cyfan,  oedd  pregeth  y  Sul 
diweddaf,  ar  Heb*  tü.  22— "Ar  destament  gwello  hyny  y 
gwaethpwyd  lesu  yn  Fechnirdd."  Ond  gan  ein  bod  wedi 
dechreu  ymddyddan  â'n  gilydd  yn  rhydd  am  bethau  o'r 
natur  hyn,  chwi  a  faddeuwch  i  mi  am  ddywedyd  mai  prin 
y  gallwn  gydfyned  â  rhai  pethau  ynddi,  megys  fod  Crist 
wedi  ymrwymo  dros  ei  bobl,  fel  gŵr  yn  mechnio  dros  ar- 
all  ;  a  bod  rhyddhad  y  sawl  j  bu  Crist  farw  drostynt,  mor 
sicr  ag  yw  rhyddhad  y  d}?ledwr,  wedi  talu  ei  ddyled  gan 
y  Meichiai.  Ond  yr  oeddwn  yn  mawr  hoíìi  y  sylw,  fod 
Crist  yn  rhagori  ar  bob  mechniydd  y  clybuwyd  son  am 
dano  erioed. 

Preg.  Mi  a  ryfeddais  beth  wrth  ddarllen  traethawd  Mr. 
Jenkyn,  fod  y  gŵr  yn  abl  i  ysgrifenu  dros  bedwar  cant  a 
hanner  o  dudalenau,  ar  iawn  Crist,  ac  heb  gymaint  ag  un 
dosbarth,  na  thudalen,  ar  fechniaeth  Crist,  yn  yr  holl  lyfr. 
Ond  mi  feddyliwn  mai  yr  achos  o  hyny  ydyw,  nad  oes 
dim  lle  i'r  pwnc  yma  yn  system  Mr.  J.,  ac  am  hyny  nad  oes 
dim  i'w  wneuthur  ond  ei  adael  allan. 

Gwran.  Arafwch  dipyn,  fy  nghyfaill  ;  ni  fyddai  raid  í 
chwi  fod  mor  ddiarbed  wrth  y  traethawd,  na'r  awdwr,  ar 
y  cyfrif  yna  ;  canys  chwi  a  wyddoch  mai  un  waith,  yn  yr 
holl  Ysgrythyran,  y  mae  Crist  yn  cael  ei'alw  yn  Fechniydd, 
aef  yn  y  testyn  a  enwais  ;  ac  y  mae  dadl  yn  mhlith  duwin- 
yddion  union-gred,  pa  un  a  ydyw  yr  apostoî,  yn  y  fan  yna, 
■yn  ystyried  Crist  yn  Fecbnîydd,  yn  ol  eich  golygiad  chwí 
ar  y  peth,  ai  peidio. 

Preg.  Yr  wyf  yn  meddwl  mai  tair  gwaith,  neu  bedair^ 
yn  yr  eithaf,  y  mae  y  gair  iawn  yn  cael  ei  arferyd,  mewn 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


eyfeiriaid  uniongyrchol  at  Grist  a'i  ddyoddefiadau,  yn  yr 
holl  Ysgrythyrau ;  ond  eto,  athrawiaeth  yr  iawn  y w  y  prif 
bwnc  ag  y  mae  yr  holl  Feibl  yn  cyfeirio  ato.  Felly,  er  ma 
un  waith  yn  yr  holl  Feibly  gelwir  Crist  yn  Fechni^'dd  ;  eto 
y  mae  mechniaeth  Crist  yn  fater  ag  sydd  yn  cael  ei  ddang- 
os  mewn  lluaws  o  Ysgrythyrau. 

Gwran,  Y  mae  Mr.  J.  yn  trin  yn  heìaeth  ar  drososodiad 
{substitutioìi). G-rist.  Ac  ni  wn  i  pa  wahaniaeth  sydd  rhwng 
trososodiad  a  mechnìaeth, 

Preg.  Yn  wir,  chwi  a  ellwch  wybod  fod  gwahaniaeth 
mawr  rhyngddynt  ;  canys  er  fod  mechniaeth,  bob  amser, 
yn  cynwys  trososodiad,  nid  yw  trososodiad  ond  weithiau 
yn  cynwys  mechniaeth.  Y  mae  yr  anbassador,  bob  amser, 
yn  substitute  i'w  frenin  ;  ond  a  alwech  chwi  ef  am.  hyny  yn 
fechniydd  dros  ei  frenin  ?  Na  wnaech.  Y  mae  aelodau  y 
senedd  yn  substitutes  i'r  rhai  a'u  danfonant  yno  ;  ond  di- 
synwyr  fyddai  dy wedyd  eu  bod  yn  feichiau  dros  eu  hethol- 
wyr.  Y  mae  yn  beth  hollol  gyíFredin  fod  dynion  yn 
gwneyd  en  negesau  tv^vj  ddirprwywyr,  neu  drosodedig- 
ion,  sef  fod  y  naill  yn  eyfíawni  rhyw  orchwyl  yn  lle  y 
llall ;  ond  nid  oes  dim  mechniaeth  mewn  un  o  gant  o'r  am- 
gylchiadau  h\  n.  Dichon  y  naill  beth  fod  yn  drososodedig 
yn  lle  peth  arall ;  gall  alltudíad  gael  ei  drososod  yn  gosb- 
edigaeth  yn  lle  dienyddiad  ;  ond  ynfydrwydd  fyddai  dy- 
wedyd  fod  dim  mechniaeth  yn  y  peth. 

Gwran.  Efallai  nad  ydyw  Mr.  J.  yn  golygu  yr  un  peth 
wrth  drososodiad  a  mechniaeth,  ond  ei  fod  yn  dewis  y  cynt- 
af,  am  ei  fod  yn  air  mwy  cyffredinol  na'r  olaf. 

Preg.  Golyga  yr  awdwr  fod  trefn  yr  iawn  yn  cynwys 
trososodiad  mewn  ystj^r  ddwbl,  sef  trososodiad  personau, 
a  thrososodiad  dyoddefìadau ;  hyny  yw,  fod  person  Crist 
wedi  ei  osod  yn  lle  personau  dynion,  a'i  ddyoddefaint  ef 
wedi  ei  drososod  yn  11  e  y  gosbedigaeth  ddyledus  iddynt 
hwy.    Yn  awr,  os  nad  yw  Mr.  J.  yn  meddwl  ond  yr  un 


MECHNIAETH  CRIST. 


175 


peth  wrth  drososodiad  a  mechniaeth,  ni  all  fod  ganddo 
wrthwynebiad  eyfreithlawn  i  newid  y  gair  trososodiad  arn 
y  gair  mechnîaeth  ;  a  phe  gwneid  hyny,  deaai  gwrthuni  ei 
system  i'r  golwg  yn  y  fan  ?  oblegid,  tra  y  mae  yn  eithaf 
cyson  dy wedyd  fod  Crist  yn  Fechniydd  yn  ìle  y  rhai  y  bu 
farw  drostynt,  byddai  dywedyd  fod  dyoddefaint  Crist  yn 
Feehniydd  yn  lle  cosbedigaeth  pechod,  yn  wrthun.  Ond 
os  nad  mechniaeth  y  mae  ein  hawdwr  yn  ei  feddwl  wrth 
drososodiad,  y  mae  dystawrwydd  ei  draethawd  am  fech- 
niaeth  Crist  yn  ymddangos  i  mi  yn  holîol  anegluradwy, 
oddyeithr  eî  fod  yn  ystyried  y  pwnc  yn  anírafriol  i'w  gyf- 
undraith. 

Gwran.  Yn  wir,  y  mae  yn  amheus  genyf  íì,  a  ydyw  mech- 
niaeth  Crist.  mewn,  ystyr  priodol  o  lefaru,  yn  bwnc  Ys- 
grythyrol  ;  braidd  na  feddyliwn  i,  mai  rhyw.ddychymyg 
ydy  w  y  peth  ;  ac  am  hyny,  nid  wyf  yn  rhyfeddu  fod  gŵr 
d  eallus  fel  Mr.  J.  yn  ei  adael  allan  o'i  cìraethawd. 

Preg.  Y  mae  yn  rhyfedd,  mwy  na  pheidio,  genyf  flnau, 
fod  fy  nghyfaill  yn  siarad  fel  yna  ;  oblegid,  heblaw  fod 
Dafydd  yn  gweddio,  "Mechnia  dros  dy  was,"  Salm  cxix. 
122:  a  IIezecia  yn  gweddio,  "  Esmwythâ  arnaf,"  Esay 
xxxviii.  14  ;  neu,  fel  y  dywed  y  beirniaid,  y  gallesid  cyf- 
ieithu  y  geiriau,  "Mechn'ia  droswyf  ;"  y  mae  y  testyn  sydd 
^isoes  dan  ein  sylw  yn  ddigon  i  brofi  y  pwnc.  "  Ar  desta- 
ment  (neu  gyfammod)  gwell  o  hyny  y  gwnaethpwyd  Iesu 
yn  Fechniydd." 

Gwran.  Ond  y  mae  llawer  yn  barnu  fod  yr  enw  mech- 
ni}^dd,  yn  y  l!e  yna,  yn  cyfeirio  at  ei  ífyddlondeb  fel  t}7st 
dros  Dduw  at  ddynion,  am  gyflawniad  o'i  addewidion  ;  sè 
nid  at  eiwaith  yn  ymrwymo  dros  ddynion  i  foddloni  cyf- 
iawnder  Duw  ;  hyny  yw,  ei  fod  yn  Fechniydd  dros  Dduw  i 
ddynion,  ac  nid  dros  ddynion  i  Dduw. 

Preg.  Mi  wn  fod  Sociniaid  yn  ceisio  osbonio  y  geiriau 
allan  fel  yna,  ac  03  oes  neb  Ffwleriaid  yn  ceisio  gwneyd  yr 


176  Y  PREGETHWR  A^R  GWRANDAWít. 

ün  peth,  yr  wyf  yn  ofni  nad  ydyw  ond  un  esiampl  o  lawer 
o'u  gwaitli  yn  ochri  at  wadwyr  Duwdod  ac  iáwn  Crist ; 
neu,  o  leiaf,  yn  gwneuthur  defnydd  o'u  rhesymau,  pa  rai, 
pe  byddai  grym  ynddynt,  a  fyddent  yn  ddigon  i  ddadym- 
chwelyd  prif  golofnau  j  grefydd  Gristionogol. 

Gwran.  Dylai  fy  nghyfaill  wybod  na  wna  rhyw  groch- 
feio  fel  yna  mo'r  tro.  T  pwne  ydyw,  a  ellwch  chwi  brofi 
mai  gau  ydyw  yr  esboniaid  yna  ar  y  geiriau  dan  sylw  ? 

Preg.  Pe  Mechniydd  dros  Dduw,  fel  un  yn  gwarantu  i 
ddynion  gyflawniad  o'i  addewidion  ef,  a  fuasai  Iesu  Grist, 
buasai  y  peth  yn  perthyn  iddo  fel  prophwyd,  yn  hytrach 
nag  fel  offeiriad ;  ond  y  mae  yn  amlwg  mai  offeiriadaeth 
Crist  yw  y  pwnc  a  drinir  gan  yr  apostol  yn  yr  holl  bennocL 
Ond  heblawhyny,  nid  oes  eisiau  y  fath  beth  a  mechniydd 
(guarantee)  i  sicrhau  cyflawniad  addewidion  Duw  ;  oblegid 
y  mae  gair  a  llŵ  Duw  y  sicrwydd  mwyaf  ag  sydd  yn  bosibl 
am  y  peth  ;  a  phe  buasai  eisiau  y  fath  swydd,  anturiaf 
ddywedyd  y  buasai  yn  anmhosibl  cael  neb  yn  addas  iddi . 
oblegid  pan  y  mae  un  yn  ymrwymo,  ac  yn  cael  ei  gymerad- 
wyo  yn  fechniydd  dros  arall,  yr  ydys  bob  amser  yn  tyb- 
ied  fod,  neu  y  dichon  mewn  amser  i  ddyfod,  i'r  mechnìydd 
fod  yn  fwy  abl  i  gyflawni,  na'r  addäwr  ei  hunan.  Ond  yr 
oedd  yn  anmhosibl  i  Dduw  Dad  gael  neb  a  allai  byth  fod 
yn  fwy  abl  i  gywirio  ei  addewidion  i  ddynion  nag  ef  ei 
hun.  Pan  oedd  yn  ewyllysio  dangos  i  etifeddion  yr  add- 
ewid,  ddianwadalwch  ei  gynghor,  fel  y  gallent  hwy  gael 
cysur  cryf,  "  am  na  allai  dyngu  i  neb  oedd  fwy,  efe  a  dyng- 
odd  iddo  ei  hun."  Heb.  yi.  13—19.  JSTiallai  gael  neb,  ond 
ef  ei  hun,  yn  addas  i  fod  yn  guarantee  i'w  bobl  am  gyf- 
lawniad  o'r  addewid  ;  oblegid  pe  na  buasai  ef  ei  hun  yn 
ddigonol,  y  mae  yn  amlwg  na  buasai  wiw  son  am  neb  ar- 
all.  Felly,  yr  wyf  yn  penderfynu  fod  Iesu  yn  Fechniydd, 
nid  dros  Dduw  i  ni,  ond  drosom  ni  i  Dduw. 

Gwran.  Wel,  gadewch  i  hyny  fod  :  ond  eto,  nid  rhaid 


MECIÍNIAETH  CEIST. 


i  ni  feddwl  fod  mechniaeth  Crist  yn  rhyw  bwnc  hanfodol 
i  athrawiaeth  yr  iawn ;  canys  nid  mewn  ystyr  priodol,  mi 
feddyliwn,  y  gelwir  ef  yn  Fechniydd,  ond  mewn  ystyr 
cymhariaethol.  Chwi  a  wyddoch  fod  llawer  o  enwau,  neu 
deitlau  cymhariaethol,  yn  cael  eu  rhoddi  i  Grist  yn  yr  Ys- 
grythyrau,  megys  Bara,  Ffordd,  Drws,  Bugail,  &c;  nid  ara 
ei  fod  ef  y  pethau  hyny  yn  briodol,  ond  am  ei  fod,  mewn 
rhyw  beth,  neu  bethau,  yn  debyg  i  fara,  &c.  Felly,  i'in  tyb 
i,  y  gelwir  ef  yn  Fechniydd  ;  nid  am  ei  fod  yn  Feehniydd 
mewn  ystyr  priodol,  ond  am  fod  rhyw  beth  yn  ei  sefyllfa 
ef  ag  sydd  yn  debyg  i  sefyllfa  mechniydd.  Y  mae  codi 
pob  cymhariaeth  Ysgrythyrol  i  fyny,  a'i  gwneyd  yn  rhyw 
bwnc  hanfodol  i  dduwinyddiaeth,  a'i  thrin  yn  fanwl  fel  y 
cyfryw,  yn  gwneyd  llawer  mwy  o  ddrwg  nag  o  dda,  yn 
tueddu  i  ddyrysu  yn  hytrach  nag  adeiladumeddyliau  dyn- 
ion.  Gwnaeth  Mr.  J.  yn  burion,  yn  ol  fy  marn  i,  beidio 
â  chymeryd  mechniaeth  Crist  fel  pwnc  i'w  drin  yn  ei  draeth- 
awd. 

Preg.  Y  mae  eich  ymresymiad  yn  dda  mewn  egwydd- 
or,  ond  yn  anhapus  yn  ei  gymhwysiad.  Yr  wyf  finau  yn 
meddwl  mai  peth  niweidiol  iawn  i  feddyliau  dynion  yw 
cymeryd  cymhariaeth  o'r  Beibl.  neu  enw  cymhariaethol  ar 
Grist,  a  dilyn  y  peth  fel  pe  bai  Crist  yn  cyfateb  yn  fanwl  i 
bob  peth  yn  amgylchiadau  y  gymhariaeth  ;  pan  y  mae  yn 
amlwg  mai  rhyw  un  peth,  neu  ddau,  oedd  yn  ngolwg  y 
llefarwr  wrth  ei  harferyd.  Clywir  rhai,  wrth  lefaru  am 
Grist  o  dany  gymhariaeth  o  fara,  yn  dilyn  yr  ŷd  yn  fanwl 
yn  y  dyrnu,  y  malu,  a'r  pobi,  a'r  cwbl  yn  Grist,  bid  siwr. 
A  phan  elont  i  son  am  gyfiawnder  Crist,  dan  y  gymhar- 
iaeth  o  "lian  main,"  ceweh  ganddynt  olrheiniad o'r  nyddu, 
yr  ystofi,  a'r  gwau,  a  Christ  yn  y  cwbl.  Nid  wyf  yn  dy- 
wedyd  fel  hyn  i  daflu  diystyrweh  ar  neb  byw,  nac  ar  goíf- 
adwriaethneb  sydd  wedi  rnarw  ;  nac  ydwyf  yn  wir,  canys 
bu  yn  dda  gan  fy  enaid,  lawer  gwaith,  wrando  ar  y  brodyr 
12 


178  Y  PREGETHWR  A'R  GWRAlN'DAWR. 


a  glywais  yn  pregethu  yn  y  dnll  yna,  pan  yr  ymdrin,  mewn 
dull  syrol,  â  gwirioneddau  eglur  yr  efengyl ;  ond  yr  wyf 
yn  anturio  dywedyd  fy  marn,  y  byddai  yn  well  gochelyd 
dilyn  dammegneu  gymhariaeth,  hyd  y  gwÿbydder,  yn 
mhellaeh  nag  y  hwriadwyd  hi  wrth  ei  llefaru,  am  fod  hyny 
yn  tueddu  i  daflu  niwl,  yn  hytrach  na  goleuni,  ar  y  mater 
a  fyddo  yn  cael  ei  drin,  ac  am  ei  fod  yn  tueddu  i  genedlu 
meddyliau  rhy  isel  am  bethau  mawrion  Duw.  Felly,  chwi 
a  welwch  fy  mod  yn  cymeradwyo  egwyddor  y  peth  a  ddy- 
wedasoch  chwi  ddiweddaf. 

Ond  yr  ydwyf  yn  annghymeradwyo  eich  gwaith  yn  cy- 
nihwyso  y  peth  at  y  raater  dan  sylw,  sef  mechniaeth  Crist. 
Yr  ẃyf  yn  gwaduraai  enw  c ymhariaethol  ar  y  Gwaredwr 
megys  yr  enwau  eraill  a  nodasoch  chwi,  yw  yr  enw  Mech- 
niydd  ;  oblegid  mae  Crist,  rhwng  Duw  a  dynion,  yn  wir- 
ioneddol  y  peth  ag  ydy  w  mechniydd  rhwng  pleidiau  a'u 
gilydd,  hyny  yw,  ý  mae  yn  fechniydd,  ac  nid  rhyw  beth 
tebyg  i  fechniydd.  T  mae  yn  fechniydd  mor  wirioneddol 
ag  y  maeyn  gyfryngwr  ;  neu  mor  wirioneddol  ag  y  mae 
yn  iawn. 

Gwràn.  Pa  fodd  felly  ? 

Preg.  VTel  fel  hyn.  Pan  y  mae  person  yn  ymrwymo  i 
dalu  dyìeà  yn  Ue  araîl,  ar  y  dybiaeth  o  fod  hwnw  yn 
methu  neu  yn  pallu  ;  neu  i  ddyoddef  y  gosb  yn  lle  arall,  ar 
y  dybiaetli  o  fod  hwnw  yn  troseddu,  dyma  fechniaeth  ;  a 
phan  y  mae  y  mechniydd  yn  talu  y  ddyled,  neu  yn  dyo- 
ddef  y  gosb,  yr  ydys  yn  profi  fod  y  fechniaeth  yn  wirion  - 
eddol,  ac  nid  rhyw  enw  o  beth  yn  unig.  Cynyg  eihun  yn 
fechniyddi  Philemon  dros  y  gwas  Onesimus  yr  oedd  Paul : 
"  Os  gwnaeth  efe  ddim  camâ  thi  (eb  efe),  neu  os  yw  yn  dy 
ddyled,  cyfrif  hyny  arnaf  fl.  Myfi  Paul  a'i  hysgrifenais 
a  m  llaw  fy  hnn  ;  myfi  a'i  talaf."  Phil.  18,  19.  Cynyg  ei 
hun  ya  feebniydd  i  lywydd  gwlad  yr  Aipht  yr  oedd  Juda 
dros  Benjamin  ;  "  Atolwg  (medd  Juda),  arosed  dy  was  dros 


MECHInIAETH  CRIST.  1*79 

y  ììanc,  yn  was  i'm  harglwydd,  ac  aed  y  llanc  i  fyny  gyda'i 
frodyr,"  &c.  Gen.  xliv.  33.  Pan  oedd  Pythias  yn  ym- 
rwyrao  i  farw  yn  lle  Damon,  os  na  ddychwelai  erbyn  yr 
amser  penoddl,  mechnio  dros  ei  gyfaill  yr  oedd  ynt&u  hef- 
yd.  îrŵan,  deliwch  sylw,  ni  chynygiodd  Juda  mo  hono 
ei  hun  yn  lle  Benjamin — ni  addawodd  Paul  ddim  taludros 
Onesimus — ac  nid  ymrwymodd  Pythias  dros  Damoo,  yn 
fwy  gwirioneddol,  nag  y  rhoddes  Crist  ei  hun  dros  ei  eg- 
Iwys,  drosei  ddefaid.  Pan  ddywedir  fod  y  Cyfìawn  wedi 
marw  dros  yr  anngbyfiawn,  ni  fedraf  fi  gael  dim  synwyr 
i'r  ymadrodd,  os  na  olygir  fodyr  annghyfìawn  wedi  myned 
yn  rhwym  wrtli  y  gyfraith  i  farw,  a  bod  y  Cyfiawn  wedi 
mechnio  drosto,  a  marw  yn  ei  le. 

Yr  oedd  egwTyddorion  mechniaeth  yn  system  yr  aberth- 
au  a'r  seremeniau  luddewig.  Ar  fyny-dd  Moria,  dacw  bech- 
-adur  yn  rhwym  dan  y  gyllelr,  ond  yn  cael  ei  ryddhau, 
trwy  fod  y  diniwed  yn  m\med  yn  ei  le.  A'r  un  peth  a 
welwm  ni  yn  holl  drefn  yr  abertfoau,  fel  ei  sefydlwyd  gan 
Moses.  Y  mae  yr  egwyddor  fechniol  yn  cael  ei  dangos, 
pan  ddywTedir  fod  Aaron  yn  dwyn  anwiredd  y  pethau 
sanctaidd,  Exod.  xxviii.  38.  A  bod  yr  offeiriaid  yn 
tc  dwyn  anwiredd  y  gynulleidfa,  i  wneuthur  cymod  dros- 
tynt  gerbron  yr  Arglwydd."  Lef.  x.  17.  Mewn  cyfeiriaid 
at  hyn,  mi  a  fcddyliwn,  y  mae  yr  apostol  yn  y  7fed  o'r  Heb. 
yn  tybied  fod  yr  oífeiriad  gyntyn  fechniydd,  ond  fod  Crist 
yn  Fechniydd  ar  gyfammod  gwell  (na  chyfammod  Lefi)  o 
gyraainta'i  wneuthur  yn  Orfeiriad  trwy  lŵ. 

Gwran.  On  1  pa  beth  yw  hyna  i'r  ddadl  rhwng  Calfìn- 
istiaid  a  Ffwleriaid  ? 

Preg.  Y  mae  yn  gymaint,  i'm  tyb  i,  ag  y  dylai  fod  yn 
benderfyniad  ar  y  cwestiwn ;  oblegid  os  addefir  fod  Crist 
yn  Fechniydd,  yn  ol  ystyr  cyífredin  y  gair  mechniydd, 
rhaid  ei  fod  yn  sefyll  dros  ryw  berson  neu  bersonau  pen- 
nodol,  ac  nid  dros  bawb  yn  gyffredinol  ;  canysy  mae  soq 


180 


Y  PREGETHWR  A*R  GWRAXDAWR. 


am  fecliniydd,  ac  heb  fod  ganddo  neb  mwy  na'u  gilydd  yn 
mechnio  drosto,  ac  heb  fod  ei  fechniacth  yn  sicrhau  rhydd- 
had  i  neb  mwy  na'u  gilydd,  yn  beth  disynwyr. 

Yr  oedd  yr  holl  aberthau,  dan  yr  Hen  Destanment,  o 
ràn  y  gwrthddrychau  ag  oedd  i  gael  lles  trwyddynt,  yn 
benodol:  nid  yn  unig  yr  oedd  yr  aberthau  a  ddygai  dyn- 
ion  drostynt  eu  hunain  yn  bersonol  felly,  ond  yr  oedd  yr 
aberth  beunyddiol  a  aberthid  fore  a  hwyr,  a'r  iawn  blyn- 
yddol  a  wneid  ar  ddydd  y  cymod,  yn  derfynol  o  ran  eu 
gwrthddrychau  ;  nîd  oeddent  yn  cael  eu  rhoddi  dros 
ddynolryw  yn  gyrYredinol,  na  thros  holl  hâd  Abraham,  ond 
yn  unig  dros  y  genedl  etholedig,  sef  y  bobl  a  gymerasai 
Duw  trwy  gyfammod  yn  eiddo  iddo  ei  frun.  Pan  ystyr- 
iom,  nad  oedd  na  meddwl  na  defnydd  i  neb  o'r  aberthau 
hyny,  ond  fel  yr  oeddent  yn  gysgodau  o  aberth  Crist,  yr 
ydym  yn  dysgu  yn  naturiol,  mai  y  gwrthddrychau  yr 
aberthodd  Crist  ei  hun  drostỳnt  yw  pobl  etholedig  Duw, 
sef  y  rhai  a  roddwyd  i  Grist,  ac  yr  ymrwymodd  yntau 
mewn  cyfammod,fel  eu  Mechniydd,i  ddwyn  eu  cosbedigaeth. 

Drachefn,  nid  rhyw  beth  i  wneyd  maddeuant  yn  beth 
posibl  yn  unig,  oedd  yr  un  o'r  aberthau  dan  yrhen  oruch- 
wyliaeth ;  ond  yr  oedd  yr  holl  aberthau  iawnol,  sef  y  rhai 
a  wneid  er  maddeuant,  yn  sicrhau  maddeuant  i'r  aberth- 
wyr,  tra  eu  gwnelid  yn  ol  ordinhad  Duw.  Y  mae  yn  wir 
nas  gallent  ond  saneteiddio  i  bureiddiaid  y  cnawd,  neu  sy- 
mud  euogrwydd  seremoniol ;  ac  nid  oedd  y  maddeuant  a 
geid  trwyddynt  yn  cyrhaedd  ddim  pellach  nasymud  barn- 
edigaethau  tymhorol ;  ond  yr  oedd  yr  aberth,  yn  ol  gosod- 
iad  dwyfol,  yn  sicrhau  y  maddeuant  hwnw  i'r  holl  wrth- 
ddrychau  ag  yr  oedd  yn  cael  ei  aberthu  drostynt.  Wrth 
ddarllen  seremoniau  yr  aberthau  cymod  a  throsbechod,  yr 
ydym  eilwaith  ac  eilwaith  yn  cyfarfodâ'r  ymadrodd  hwnw, 
"  Gwnaedyr  oífeiriad  gymod  drostynt,  ac  fe  afaddeuir  idd- 
ynt.  Gwnaedyr  oífeiriadgymod  drosto,amaddeuiriddo,"  &c: 


MECHNIAETH  CRIST. 


181 


Md  fe  aìlai  y  maddeuir,  ond  "fe  afaddeuir."  Cyn  y  gall 
aberthiad  Crist  fod  yn  sylwedd  priodol  i'r  seremoniau  cys- 
godol  hyn,  rhaid  ei  fod  yn  gwneyd  maddeuant,  nid  yn 
beth  posibl,  ond  yn  beth  sicr,  i'r  sawl  yr  aberthodd  ei  hun 
dro^tynt. 

Gfwran.  Ond  beth  sydd  a  wnelo  hyna  â'r  pwnc  o  fechni- 
aeth  Crist? 

Preg.  Y  mae  yr  apostol  yn  y  Yed  o'r  Hebreaid  yn  dal 
cyfammod  Lefi,  sef  cyfammod  yr  offeiriadaeth,  a  chyfam- 
mod  y  prynedigaeth,  ar  gyfer  eu  gilydd.  Wrth  ddy wedyd 
fod  Crist  wedi  ei  wneuthur  yn  Fechniydd  ar  gyfammod 
gwell,  y  mae  yn  rhoddi  tybiaeth  fod  yr  oífeiriad  Lefiaidd  yn 
fechniydd,  a  hyny  yn  ol  trefn  cyfammod  ;  h.  y.,  fel  yr  oedd 
yn  aberthu,  yn  dwyn  anwiredd,  ae  yn  ymddangos  dros  y 
genedl  gerbron  Duw,  yr  oedd  yn  gwneyd  hyny  fel  eu  mech- 
niydd,  a  hyny  yn  sicrhau  cymod  a  maddeuant  iddynt.  Ond 
yn  nghyfammod  y  prynedigaeth,  lesu  yw  yMechniydd  ;  ae 
os  oedd  gwaith  y  mechniydd  Lefiaidd,  sef  yr  oífeiriad,  yn 
myned  i'r  cysegr  trwy  waed  geifr  a  lloi,  yn  sicrhau  madd- 
euant  i'r  rhai  yr  oedd yn  ymddangos  drostynt ;  pa  faint  mwy 
y  rhaid  fod  gwaith  y  Meichai  mawr  yn  myned  i'r  cysegr  trwy 
ei  waed  ei  hun,  yn  sicrhau  maddeuant  i  bawb  y  mechniodd 
drostynt? 

Ond  y  mae  cyfammod  y  prynedigaeth  yn  well  na'r  cyfam- 
mod  hwnw,  amei  wneuthur  ar  addewidion  gwell;  am  mai 
lesu,  yr  hwn  sydd  yn  aros  yn  dragy  wydd,  ydyw  yr  Oífeiriad 
a'r  Mechniydd  ;  ac  yn  enwedig,  am  ei  fod  wedi  ei  wneuthur 
trwy  lŵ.  "  Ar  destament  gwell  o  hyny  y  gwnaethpwyd 
Iesu  yn  Fechniydd." 

Gwran.  Yn  ol  y  system  yna,  y  mae  yr  iawn  Tyn  gosod 
rhw}Tmau  ar  Dduw  i  achub  rhyw  bersonau,  fel  y  byddai 
yn  annghyfiawn  iddo  beidio,  yrhyn,  dybygwn  i,  sydd  groes 
i  reswm  ac  Ysgrythyr.  Onid  yw  yn  fwy  eyson  o  lawer  i 
ni  feddwl  fel  Mr.  J.  fod  yr  iawn  yn  rhyw  beth  cyffredinol 


182  T  PREGETHẀR  A?R  GŴRÁNDAWR. 


í'r  llywodraeth  sydd  wedi  derbyn  y  fath  sarhad  oddiar  laW 
dyn,  fel  y  gallo  Duw  oddef  i  ddynion  fyw  yn  y  byd  yma; 
rhoddi  iddýnt  drugareddau  tymhorol ;  eu  gwahodd,  ŷn 
ddiwahaniaeth,  i  dd}-fod  i  gymod  ;  íe,  ac  achub  y  neb  y 
myno  i  fywyd  tragywyddol?  felly  byddai  yr  iawn  yn^icr 
o  ateb  ei  ddyben  pe  na  achubid  neb,  am  nad  oedd  achub 
neb  mwy  na'u  gilydd  yn  ammod  o  roddiad  yr  iawn.  Y 
mae  dull  Mr.  J.  yn  defnyddio  esiampl  iEschylus  ac  Amyn- 
tas,  yn  ymddangos  i  mi  yn  agoriad  hynod  o  oleu  ar  y  m# 
er  hwn.*  Dywed  ein  hawdwr  nad  oedd  gan  neb  hawl  i 
ofyn  arbediad  by  wyd  i  iEschylus  ar  gyfrif  yr  hyn  a  wnaeth- 
ai  ei  frawd  ;  ond  eto  fod  gwaith  y  brawd  wedi  rboddi 
modd  i'r  llywodraeth  ryddhau  y  troseddwr  heb  golli  ei 
hanrhydedd  :  felly,  nad  ydyw  iawn  Crist  yn  gosod  un  math 
o  rwymedigaeth  ar  Dduw  i  achub  neb  ;  ond  eto,  ei  fod  yn 
rhoi  modd  i  Dduw  achub  y  neb  y  myno,  heb  fforffedu  an- 
rhydedd  y  llywodraeth  foesol. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  nad  oedd  gan  Amyntas  un  hawl 
gyfreithiol  i  ofyn  arbediad  bywyd  ei  frawd  i'r  Atheniaid, 
er  ei  fod,  mewn  amser  a  aeth  heibio,  wedi  gwneyd  y  gwas- 
anaeth  mwyaf  iddynt,  a  hyny  ar  gost  ei  aelod  ei  hun.  Ond 
tybiwch  y  buasai  Amyntas  yn  gwybod,  cyn  brwydr  Sala- 
mis,  am  holl  amgylchiadau  y  frwydr  hono,  ac  hef\~d  am 
waith  ei  frawd  yn  troseddu  ;  ac  yn  myned  i  gytundeb  â'r 
senedd,  fod  ei  frawd  i  gael  ei  ryddhau  ar  yr  ammod  iddo 
ef  wneyd  y  fath  wasanaeth  iddynt  hwy  yn  y  frwydr ;  oni 
buasai  hyny  yn  gwneyd  y  peth  yn  hollol  wahanol?  Oni 
buasai  ganddo  hawl  gyfiawn  i  ofyn,  ac  oni  buasai  y  senedd 
yn  rhwym  i  roddi,  arbediad  i'r  brawd  ?  Felly  buasai  hyn 
o  wahaniaeth,  yn  gwneyd  arbediad  y  troseddwr  yn  fater 
o  gyfiawnder  i  Amyntas  ;  ac  ni  buasai  yn  cael  ei  ystyried 
mwyach  yn  fater  o  gymwynas  tuag  ato  ef,  am  ei  fod  wedi 
cyflawni  ammod  y  peth. 


*   Gwel  Ymyddyddan  ix.  a  x. 


MECHNIAETH  CRIST. 


183 


Yn  awr,  rhaid  i  ni  ystyried  am  gyfammod  y  prynedig- 
aeth,  fod  holl  amgylchiadau  dynolryw,  yn  ng\iyda  holl 
ymddygiadau  Duw  tuag  atynt,  gerbron  y  pleidiau  ;  holl 
deulu  Adda  wedi  eu  condemnio  i  farw  ;  holl  waith  Mab 
Duw,  o  Fethlehem  i  Galfaria,  a  holl  waith  yr  Ysbryd  Glan  f 
o  godwm  Eden  hyd  ganiad  udgorn  y  farn  ;  ac  yr  oedd  y 
naill  beth  yn  cael  ei  osod  ar  gyfer  y  llalì,  y  naill  yn  am- 
mod  o'r  llall,  y  Mab  yn  ammodi  dyfod  i  wneuthur 
ewyllys  y  Tad,  sef  i  ddyoddef;  a'r  Tad  yn  ammodi 
iddo  yntau  gael  gweled  o  lafur  ei  enaid,  a'i  ddiwallu ; 
felly  y  mae  y  Personau  Dwyfol  wedi  myned  dan  ym- 
rwymiad  cyfammodol  i'w  gilydd,  fel  y  mae  gwaith  y 
Mab  yn  cyflawni  yr  ammod  trwy  farw  ar  y  groes,  yn 
gwneyd  achubiaeth  ei  bobl  yn  weithred  o  gyfiawnder  tuag 
ato  ef,  er  fod  y  cwbi  yn  gymwynasgarwch  pur,  yn  ras  di- 
gymysg,  i'r  gwaredigion.  Felly,  nid  yw  yr  achos  rhwng  y 
ddau  frawd  a'r  Atheniaid  ddim  yn  cyfateb  i'r  achos  sydd 
gen}Tm  ni  dan  sylw.  Dybenion  Amyntas,  yn  ei  holl  ym- 
drech  yn  mrwydr  Salamis,  oedd  gwasanaethu  ei  wlad  a'i 
genedl,  ac,  fe  allai,  gwneyd  enwmawr  iddo  ei  hun  fel  rhy- 
felwr:  buasai  y  dybenion  oedd  ganddo  ef  mewn  golwg  yn 
cael  eu  hateb,  er  i'w  frawd  gael  ei  labyddio. 

Ond  dyben  Iesu  Grist  yn  dyfod  i'r  byd,  oedd  i  gadw 
pechaduriaid  ;  o  ganlyniad  y  mae  yn  rhaid  i'r  pechadur- 
iaid  hyny  gael  eu  cadw,  neu  i'r  gwaith  fyned  yn  ofer,  a'r 
dyben  fod  byth  heb  ei  ateb. 

Gwran.  Wel,  onid  yw  yr  apostol  Paul  yn  son  am  "  i 
Grist  farw  yn  ofer  ?" 

Preg.  Digon  gwir  ei  fod  yn  son  am  hyny,  fel  peth  an- 
mhosibl.  "  Os  o'r  ddeddf  y  mae  cyfiawnder,  yna  y  bu  Crist 
farw  yn  ofer,"  h.  y.,  byddai  mor  afresymol  dywedyd  mai 
o'r  ddeddf  y  mae  cyfiawnder,  a  dywedyd  i  Grist  farw  yn 
ofer.  JSTeu  pe  o'r  ddeddf  y  byddai  cyfiawnder,  y  canlyniad 
fyddai,  fòd  marwolaeth  Crist  yn  ddiangenrhaid ;  ond  y 


184 


y  pregethytr  a'r  gwrandawr. 


camgynieriad  nrwyaf  a  fyddai  dywedyd  y  naill  neu  y  llall ; 
canys  nid  o'r  ddeddf  y  mae  cyfìawnder,  ac  nid  yn  ofer 
chwaith  y  bu  Crist  farw. 

Gwran.  Ond  yr  wyf  fì  yn  metliu  â  deall  eto,  pa  fodd  y 
mae  yn  gyson  âg  uniondeb,  i'r  cytìawn  gael  ei  gosbi  yn  lle 
yr  euog. 

Pe  bai  unrhyw  lywodraethwr  gwladol  yn  cymeryd  y 
diniwed  i'w  ddienyddio  yn  lle  y  beius,  byddaimwy  o  an- 
nghyfiawnder  yn  y  peth  nag  a  fyddai  mewn  maddeu  i'r 
euog  heb  ddim  iawn  ;  canys  wrth  wneyd  yr  olaf,  ni  allai 
fod  ond  un  weithred  o  ymddaugosiad  annghyfiawn,  sef 
gollwng  y  troseddwr  yn  rhydd;  ond  wrth  wneyd  y  cyntaf, 
y  mae  annghyfiawnder  yn  cael  ei  wneydmewn  dwyífordd, 
sef  trwy  adael  i'r  troseddwr  ddianc,  ac  hefyd  trwy  gosbi 
y  diniwed. 

Preg.  Dichon  fod  eich  ymresymiad  yn  dég,  am  ymddyg- 
iadau  swyddogion  gwladol.  Ond  y  mae  yr  achos  rhwng  y 
Personau  Dwyfol  yn  wahanol  i  ddima  allai  fod  rhwng  dyn- 
ion  a'u  gilydd.  1.  Xid  oes  gan  un  dyn  awdurdod  ar  ei 
einioes  i'w  dodi  i  lawr  pan  y  myno  ;  o  ganlyniad,  pe  cyn- 
nygiai  un  wneyd  hyny  dros  arall,  byddai  yn  cynyg  peth 
nadyw  yn  eiddo  iddo,  ac  felly  byddai  yn  annghyfiawn  i'r 
llywodraeth  ei  dderbyn.  Ond  yr  oedd  einioes-y  CyfryDg- 
wr  yn  eiddo  iddo  ei  hun,  yr  oedd  ganddo  awdurdod  i'w 
dodi  i  lawr.  2.  Gallai  marwolaeth  d}Tn  fod  yn  niwedi'w 
deulu,  ac  i'r  wladwriaeth,  yn  gystal  ag  iddo  ei  huu.  Ond 
nid  oedd  gwaith  Crist  j*n  rhoddi  ei  einioes,  fel  y  cymerai  hi 
drachefn,  yn  niwed  i  neb,  ond  yn  anfeidrol  ennill  iddo  ei 
hun  fel  Cyfryngwr,  ac  i  bawb  ag  yr  oedd  yn  dal  perthynas 
â  hwy.  3.  Byddai  rr  lly wodraeth  wladol  ollwng  trosedd- 
wr  yn  rhydd,  yn  niwed  i  g^^mdeithas,  am  y  byddai  y  cyf- 
ryw  yn  debyg  o  g}Tflawni  drygau  newydd  yu  y  wlad.  Ond 
yr  nhrefu  yr  iawn,  er  fod  yr  euog  yn  cael  ei  ryddhau,  eto 
nid  ei  ryddhau  i  gyflawni  rhagor  o  ddrygau  ;  cauys  y  mae 


MECHNIAETH  CRIST. 


185 


yn  y  drefn  ddarpariaeth  anffaeledig  i  ddiwygio  y  trosedd- 
vr,  ac  i  weithio  cyfnewidiad  trwyadl  yn  ei  gymeriad. 
"  Yr  hwn  a'i  rhoddes  ei  hun  drosom,"  nid  fel  y  byddem  yn 
rhydd  ei  bechu  mwy,  ond,  "  i'n  prynu  ni  oddiwrth  bob  an- 
wiredd.  ac  i'n  puro  ni  iddo  ei  hun,  ynbobl  briodol,  awydd- 
us  i  weithredoedd  dda."  1  Tim.  ii.  14.  Iaith  y  sawl  a 
gyfiawnhawyd  "  trwy  y  prynedigaeth  sydd  yn  Nghrist 
Iesu,  yr  hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn,"  ydyw,  "  A  drigwn 
ni  yn  wastad  mewn  pechod,  fel  yr  amlhao  gras?  ISTa  ato 
Duw."  Rhuf.  vi.  1,2.  Y  mae  cysylltiad  anwahanol  rhwng 
iawn  Crist  ac  ailenedigaeth ;  y  rhai  sydd  wrthddrychau 
o'r  naill,  sydd  hefyd  yn  wrthddrychau  o'r  llall. 

Gwran.  Ond  y  mae  Mr.  J.  yn  golygu,  er  nad  oes  dim  yn 
yr  iawn  ynddo  ei  hun  yn  sicrhau  achubiaeth  neb  :  eto  fod 
yr  Arglwydd  yn  arfer  ei  benarglwyddiaeth,  er  achub  rhyw 
nifer  o'r  rhai  y  bu  Crist  farw  drostynt,  rhag  i'r  iawnfyned 
yn  hollol  ofer.  "Ymae.holl  waith  eyfrjmgol  lesu  Grist 
mor  deilwng,  fel  y  mae  yn  haeddn  i  ryw  fesurau  gael  eu 
defnyddio  i'w  sicrhau  rhag  hollol  ffaeledigaeth."*  <£  Iawn 
Crist  yn  haeddu  na  adewid  iddo  hollol  fethu."f 

Preg.  "  Yr  iawn  yn  haedcluna,  adewid  iddo  hollol  fethu  !" 
Pabeth?  Ài  nid  yw  iawn  Crist  }-n  haeddu  na  adewid 
iddo  fethu  mewn  un  gradd  ?  Onid  yw  d^^wedyd  fod  Ci  ist 
wedi  marw  dros  bawb  o  ddynolryw,  "  a  bod  yn  bosibl  i'r 
iawn  hwnw  fethu  ;"f  a  dadlu  haeddiant  yr  iawn  fei  sail 
sicrwydd  achubiaeth  rhai  ;  onid  yw  hyn}T,  mejddaf,  gystal 
aphriodoli  colledigaeth  y  gweddiil  i  ddiffyg  haeddiant  yn 
yr  iawrn? 

Yn  ol  athrawiaeth  Mr.  J.,  y  mae  achubiaetli  y  rîiai  y  bu 
Crist  farw  drostynt  yn  sicr,  can  belîed  ag  y  mae  yr  iawn 
yn  haeddu  ;  ondnid  yw  achubiaeth  pawb  ag  y  bu  Crist 
farw  drostynt,  yn  beth  sicr.  Gan  hyny,  nid  y  w  yr  iawn  yn 
haeddu  sicrwydd  achubiaeth  pawb  ag  y  bu  Crist  farw 
drostynt.  O  feddyliau  isel  am  deilyngdod  iawn  Crist! 
*  Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  399.— t  Tudal.  401. 


186 


Y  PREGETITWR  a'r  GWRANDAWR. 


Gwran.  "Wrth  ddywedyd  fod  y  Tad  yn  ccsbi  y  Mab  am 
bechod,  ac  yntau  ýn  ddiniwed,  rhaid  eich  bod  yn  ystyried 
ei  fod  yn  edrych  arno,  ac  yn  ei  gyfrif,  yn  rhyw  beth  gwa- 
hanol  iawn  i'r  hyn  ydoedd  mewn  gwirionedd. 

Preg.  Dim  o'r  fath  beth.  Ni  ddyg  Crist  erioed  euog- 
rwydd  arno  ei  hun,  trwy  gyflawni  un  pechod  ;  ond  cymer- 
odd  yn  wirfoddolyr  euogrwydd  mwyaf  arno  ei  hun,  trwy 
gymeryd  lle  yr  eucg  fel  ei  Fechniydd  ;  o  ganlyniad,  nid 
oedd  y  Tad,  wrth  ei  gosbi,  yj.  ei  ystyried  fel  un  wedi  cyf- 
lawni  y  peehodau  y  cospwyd  ef  o'u  herwydd,  ond  fel 
Meehniydd,  yn  sefyll  yn  lle  y  rhai  a'u  cyflawnasent  : 
h.  y.,  nid  oedd  ý  Tad,  wrth  roddi  cosbedigaeth  ar  Grist, 
yn  ei  ystyried  yn  ddirn  amgen  na'r  hyn  oedd  mewn  gwir- 
ionedd. 

Goran.  Peidiwch  chwi  â  cheisio  "hollti  y  blewyn."  Pa 
wahaniaeth  sydd  rhwng  gwaith  liy wodraethwr  yn  cosbi 
meehniydd,  a'i  waith  yn  cosbi  troseddwyr  ì  onid  cosbedig- 
aeth  yw  y  naill  aingylchiad  a'r  lìall?  a  chyn  y  gallo,  yn 
briodol,  gosbi  mechniydd,  oni  raid  iddo  edrych  arno,  yn 
mhob  golygiad,  fel  troseddwr  ? 

Prea.  Yn  wir,  nid  wyf  fi  yn  prorlesu  gallu  "  hollti  y 
bîevvyn,"  mewn  duwinyddiaeth  ;  a  phe  bawn  yn  ddigon 
campus  i  hyny,  nid  wyf  yn  meddwl  ei  fod  o  nemawrfudd- 
ioldeb  ;  ond  nid  oes  eisiau  y  fath  beth  i  ganfod  gwahan- 
iaeth  yn  yr  amgyìchiadau  dan  sylw  ;  oblegid  erfod  y  gosb- 
edigaeth  a  h^eddasai  y  troseddwr  yn  cael  ei  rhoddi  hyd  yr 
eithaf  ar  y  Meichai  ;  eto,  nid  ydys  yn  edrych  ar,  nag  yn 
teiralo  tuag  at,  y  naill,  yr  un  modd  a'r  llall,  Pan  mae 
troseddwr  }Tn  cael  eigosbi,  y  mae  pawb  yn  dywedyd,  mai 
ei  fai  ef  ei  hun  oedd  yr  achos,  mai  da  ydy w  fod  y  fath  yn 
cael  eu  cosbi,  er  cael  gwared  o  honynt  o  blith  dynion,  ac 
er  esiampl  i  eraill  ;  ond  pan  maeun  yn  myned  yn  ewyllys- 
gar  i  le  troseddwr,  yr  ydys  yn  rhyfeddu  at  ei  gariad,  yn 
c3Tdymdeimlo  â'i  ofidiau,  yn  eanmol  ei  wroldeb,  ac  yn 
derehiifu  ei  enw  fel  un  o  fil  }'n  mhlith  d^mion. 


MECHNIAETH  CRIST. 


187 


Felly,  pan  mae  pechaduriaid  yn  cael  eu  cosbi,  dannodir 
iddynt  yrhyn  a  dderbyniasant,  chwerddir  a  gwawdir  yn 
eu  dialedd;  ond  pan  mae  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  cosbed- 
igaeth  ein  heddwch  ni  arno  ef,  y  mae  yn  ei  wrando  yn  yr 
hyn  a  ofnodd — yn  tystio  ei  foddlonrwydd  i'w  holl  ymddyg- 
iadan — yn  ei  garu  arn  iddo  roddi  ei  einioesi  lawr — yn  can- 
mol  ei  gariad,  ac  yn  addaw  iddo  y  derchafiad  mwyaf  yn 
wobr  am  ei  waitb. 

Gwran.  'Rhoswch  chwi.  Pan  oeddemyn  siarad  am  gyfrif- 
iad,  dy wedech  fod  pechodau  ei  bobl  wedi  eu  rhoddi  yn  er- 
byn  Crist,  fel  pe  buasai  ef  ei  hun  wedi  eu  cyflawni ;  *  ond 
yn  awr,  yr  ydych  yn  dy wedyd  nad  oedd  y  Tad  yn  ym- 
ddwyn  tuag  ato,  wrth  ei  gosbi,  fel  un  wedi  gwneyd  y  pech- 
odau  y  cosbid  ef  o'u  herwydd.  Prin  yr  wyf  yn  gallu 
gweled  eich  bod  yn  gyson  â  chwi  eich  hunan. 

Preg.  Wrth  ddywedyd  fod  pechod  Addayn  cael  ei  roddi 
yn  ein  herbyn  ni,  fel  pe  buasem  ni,  yn  bersonol,  wedi  ei 
gyflawni  ;  a  bod  pechodau  ei  bobl  wedi  eu  rhoddi  yn  er- 
byn  Crist,  fel  pe  buasai  ef  wedi  eu  gwneyd;  nid  oeddwn 
yn  meddwl  fod  yr  Arglwydd  yn  ein  hystyried  ni.  yn  mbob 
golygiad,  yr  un  peth  ag  Adda,  nac  yn  ystyried  Crisfc,  yn 
mhob  golygiad,  yr  un  peth  a  throseddwr;  ondfod  pechod 
Adda  mor  wirioneddol  (er  nad  yn  yr  un  ystyr)  yn  eiddo  i 
ni,  a  phe  buasem  ni  ein  hunain  wedi  ei  gyflawni  ;  a  bod 
pechodau  ei  bobl  mor  wirioneddoi  (er  nad  yn  yr  nn  ys- 
tyr)  yn  eiddo  i  Grist,  a  phe  buasai  ef  ei  hun  wedi  eu 
gwneyd.  Ond  eto,  "  y  Cyfiawn  "  oedd  ef,  ac  felly  yr  ys* 
tyrid  ef,  gan  y  Tad,  yn  marw  fel  Mechniydd  "  dros  yr 
annghyfìawn." 

Gwran.  Y  mae  y  cloc  yn  arwyddo  y  dylwn  i  fyned  yn 
nghylch  fy  musnes.  Ond  y  mae  un  peth  ar  fy  meddwl  i'w 
ddywedyd  yrŵan,  rhag  na  chofiaf  ef  ar  ol  hỳn.  Mynech 
chwi  fod  gwirionedd  Duw  yn  gwneyd  fod  yn  angenrheidiol 


*  Gwet  Ymddyddan  y. 


188 


Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


i  bechod  gael  ei  gosbi.  Ond  yr  wyf  fì  o'r  un  fara  a  Mr.  J.,  fod 
gwirionedd  mewn  addewidyn  wahanol  i  wirionedd  mewu 
bygy thiad.  Y  mae  gwirionedd  mewn  addewid  yn  rhwymo  yr 
addawri  gyflawni  eiair,  nen  gaeleij^styriedyn  anffyddìawnî 
ond  nid  yw  gwirionedd  mewn  bygythiad  ynrhwymo  y  byg- 
ythiwr  i  gj-flawniad  llythyrenol  o'r  peth,  nid  ydyw  ond 
gwneyd  y  gosbedigaeth  yn  beth  cyfìawn.  îîid  yw  yn  di" 
feddiannu  y  deddfroddwr  o'i  awdurdod  penarglwyddol,  ac 
uwch-gyfreithiol,  i'w  newid,  os  gellir  sicrhau  ei  ddyben 
trwy  ryw  fesur  arall.  Y  mae  Duw  wedi  arfer  yr  awdur- 
dod  hwn  mewn  llawer  o  amgylchiadau,  megys  arbediad 
Ninefe.*  Gan  hyiiy,  nis  gwelaf  fi  fod  angenrheidrwydd  i 
bechod  gael  ei  gosbi  oll,  ac  na  allai  marwolaeth  Crist  fod 
yn  rh}Tw  hety  i  gyfreithloni  maddeuant  i  droseddwyr,  ac 
eto  heb  fod  yn  wir  gosbedigaeth  am  eu  troseddau. 

Preg.  Os  ydyw  yr  ymresymiad  yna  yn  profì  dim,  y  mae 
yn  profì  gormod  i  bawb,  ond  Sociniaid  ac  Unifersaliaid  ; 
obîegid  os  ydyw  yn  bosibl  i  Dduw,  yn  gyson  â  gwirionedd 
a  fíyddlondeb  ei  natur,  beidio  cyflawni  ei  fygythion  ;  pa 
fodd  y  profwch  na  all  y  damnedigion  gael  eu  hadferu  oll? 
Ië,  pa  fodd  y  gellwch  brofì  y  bydd  neb  yn  druenus  mewn 
byd  arall?.  Ond  yr  wyf  yn  gwrthod  y  golygiad  fel  un  an- 
ysgryth^-rol  ;  oblegid  er  ein  bod  yn  cael,  yn  y  Beibl,  yfod 
gosbedigaeth^  weithian,  yn  cael  ei  hoedi,  fel  yr  eiddo  y 
Isinefeaid  ;  etonidoes,  trwy  yr  holl  Ysgrythyrau,  i'm  tyb 
i,  ddim  dau  betli  yn  cael  eu  c\^sylltu  yn  sicrach  wrth  eu 
gilydd,  na  phechod  a  chosb. 

Gicran  Efallai  yr  ail-adroddwch  eto  swmy  pethau  a  ddy- 
wredasoch,  ac  yna  ni  a  ymadawn  am  y  tro  presenol. 

Preg.  1.  Tra  yv  wyf  yn  addef  fod  Iesu  Grist  yn  substitute 
(neu  drososodedig)  y-n  ile  ei  bobl ;  eto,  gan  fod  y  gair  sub- 
stitute,  i'm  tyb  i,  yn  rhy  gyffredinol  i  ddangos  yn  beuodol 
natur  y  sefyllfa  yr  oedd  Crist  ynddi,  yr  wyf  yn  dewis  yr 
lien  air  Ysgiythyrol  Mechriiydd  yn  ei  le. 


*  Gwel  Jenk7n  on  theAt  tudal.  75. 


EFFETHIOLRWYDD  YR  IÀWN. 


189 


2.  Yr  wyf  yn  ystyried  y  gair  Mechniydd  yn  deitl  gwir- 
ioneddol,  ac  nid  enw  cynihariaethol,  ar  Grist ;  hyny  yw,  ei 
fod  yn  Fechniydd  i  Dduw  drosom  ni,  ac  nid  rhyw  beth  tebyg 
i  fechniydd. 

3.  Y  mae  egwyddor  mechniaeth  Crist  i'w  chanfod  yn 
amlwg  yn  yr  aberthau  ;  y  diniwed  yn  cael  ei  gynyg  a'i. 
gymeradwyo  yn  lîe  troseddwr;  yr  aberth  yn  cynrychioli 
person  neu  bersonau  neillduol,  a  maddeuant  i'r  cyfryw  yn 
beth  sicr.  Gallwn  chwanegu  fod  mechniaeth  Crist  yn  cael 
ei  dangos  yn  amlwg  gan  y  prophwydi ;  "  Mynid  tâl  (medd 
Esay)  ac  yntau  a  ddaeth  yn  atebawl,  ac  nid  agorodd  ei 
enau."  Esay  liii.  '1. — Cyf.  y  Parch.  J.  Jones*  ar  hyn  y  cyt- 
una  Lowth,  Scott,  ac  eraill. 

4.  Yr  wyf  yn  meddwl  ddarfod  i  Grist,  fel  Mechniydd  ei 
bobl,  gymeryd  ein  pechodau  yn  eiddo  gwirioneddol  iddo 
ei  hun  ;  hyny  yw,  fel  y  mae  mechníydd  yn  cymeryd  dyled 
y  dyledwr,  neu  fai  y  troseddwr,  yn  eiddo  iddo  ei  hun:  ac 
mai  fel  Mechniydd  yn  lle  troseddwyr  yr  oedd  y  Tad  yn  ei 
ystyried,  ac  yn  ymddwyn  tuag  ato,  ac  nid  felun  weditros- 
eddu  yn  ei  berson  ei  hun.  Y  mae  yn  anmhosibl  i  Dduw 
ystyried  neu  farnu  unrhyw  berson  yn  amgen  i'r  hyn  ydyw 
yn  wirioneddol,  oblegid  "ni  a  wyddom  fod  barn  Duw  yn 
ol  gwirionedd."  Rhuf.  ii.  2.  A'r  hyn  ydoedd  Crist  mewn 
gwirionedd,  oedd  Mechniydd  ei  bobl,  "  Cyfiawn  dros  yr 
annghyfiawn  :"  ac  felly  yr  oedd  y  Tad  yn  edrych  arno,  ac 
yn  ymddwyn  tuag  ato. 


YMDDYDDAN  XIV. 

EFFEITHIOLRWYDD  YR  IAWN  TUAG  AT  EI  WRTHDDRYCTIAU. 

Prcgethwr.  Os  yw  Crist  wedi  marw  dros  bechodau  pob 
dyn  ;  paham,  meddwch  chwi,  na  bai  pob  dyn  yn  derbyn 
maddeuant  ? 


*  Gwel  y  Cymmro.  Cyf.  ii.  tudal.  26. 


190 


Y  PREGETHWR  A^R  GWRANDAWR. 


Gwrandawr.  Atebaf  eich  cwestiwn  eto  y  ngeiriau  y  Doc- 
tor  Dwight.  "  Oblegid  nad  y w  pob  dyn  yn  credu  yn  efeng" 
ylaidd  yn  yr  iawn." 

Preg.  Y  mae  hyna  yn  wiram  wrandawyr  jv  efengyl,  ond 
nid  dyna  y  gwir  i  gyd  am  y  peth,  fel  y  sylwais  wrth  ym- 
ddyddau  am  "  sefylifa  prawf."* 

Gwran.  Ië,  gwrandewch  chwi  eto,  "  ÿ[i  faddeuir  i  un 
dyn,  yn  unig  oblegid  yr  iawn  a  wnaethpwyd  gan  Grist, 
ond  hefyd  oblegid  ei  waith  eihun  ynderbyn  yr  iawn  trwy 
ífydd.  Y  mae  y  ffordd  yn  agored  i  bawb  yn  ddiwahan- 
iaetb,  ernad  yw  pawb,  fel  eu  giìydd,  yn  dueddol  i  rodio 
ynddi."| 

Preg.  A  ydych  yn  meddwl  ynte,  y  gall  dyn,  o  hono  ei 
hun,  gredu,  a  gweithio  ynddo  ei  hun  duedd  idderbyn  iach- 
awdwriaeth  ? 

Gwran.  DyledswjTdd  dyn,  yn  ddiau,  yw  credu  ;  a'i  fai 
yw  annghredu.  Ond  eto,  rhodd  Duw  yw  ffydd  ;  ac  ni  all 
neb  fod  yn  gadwedig  heb  y  rhodd  hon,  er  i  Grist  farw 
drosto. 

Preg.  Ar  ba  gyfrif,  atolwg,  y  mae  ffydd  yn  caeì  ei  rhoddi  ì 
ar  gyfrif  rhyw  beth  yn  y  dyn  ei  hun,  ai  ynte  ar  gy frif 
yr  iawn  ? 

Gwran.  Ar  gyfrif  yr  iawn,  bid  siwr, 

Prey.  Wrel,  os  3Tdyw  ffydd  yn  un  o'r  pethau  sydd  yn  dy- 
fod  trwy  yr  iawn,  a'r  iawn  hwnw  wedi  ei  roddi  dros  bob 
dyn  yn  ddiwahaniaeth,  paham  na  bai  pob  dyn  yn  meddu 
fiydd  ?  Neu,  gan  mai  dyben  yr  iawn  oedd,  nid  yn  unig 
achub  y  sawl  a  gredo,  ond  hefyd  rhoi  ffydd  i  rai  nid  ydynt 
yn  credu ;  fy  nghwestiwn  ydyw,  Pa  fodd  na  roddid  ffydd 
i  bawb,  gan  fod  yr  iawn  dros  baẅb  yn  ddiwahaniaeth? 

Gwran.  Y  mae  y  Bôd  mawr  wedi  agor  ffordd,  yn  ei  rag- 
luniaeth,  i  ddynion  gael  llawer  o  bethau  ag  na  chânt  bytb. 
o  herwydd  eu  hesgeulusdra  eu  hunain  :  felly,  ni  welaf  fì 


*  Gwel  Ymddyddan  yii,— t  Gwel  Dwight's  Tbeo.  VoL  iii.  page  814 


ËFFEITHI0LRW5DD   YR  IAWN". 


291 


ddim  annghysondeb  rnewn  dywedyd  fod  Crist  wedi  agor 
fiordd  iacháwdwriaeth  i  bawb,  er  y  bydd  miloedd  yn  ol  o 
honi,  o  herwydd  eu  hesgeulusdra  eu  hunain. 

Preg.  Chwi  a  addefwch  fod  dyn  dy  nion  i  gredu  yn  un 
o  ddybenion  yr  iawn,  yn  gystal  ag  aehub  y  s.aẅl  a  gredo. 
Chwi  a  addefwch  hefyd,  fod  y  dyben  olaf,  sef  achuby  neb 
a  gredo,  yn  sicr  o  gael  ei  ateb.  Yn  awr,  os  ydyw  yr  olaf 
yn  sicr  o  gael  ei  ateb,  paham  nad  yw  y  cyntaf  felly  hefyd? 
Neu  os  yw  y  dyben  cyntaf  yn  agored  i  fethu,  paham  nad 
y  w  yr  olaf  feily  hefyd  ?  Os  na  chollir  pwy  bynag  a  gredo, 
oblegid  derchafu  Mab  y  dyn  i'r  d\Tben  hyny ;  paham,  wrth, 
gystadl  ymresymiad,  nà  ddygir  pwy  bynag  y  bu  Crist 
farw  drosto  i  gredu,  ac  yntau  wedi  marw  i'r  dyben  hyuy  ? 
Xeu,  os  nad  ydyw  iawn  Crist  yn  sicrhau  yr  achubir  pawb 
ag  y  daeth  ir  fod  yn  iawn  drostynt,  ac  yntau  wedi  dyíod 
"  fel  yr  aehubid,"  <fec,  pa  fodd,  wrth  gystadl  ymresymiad, 
y  mae  ei  fod  wedi  dderchafu  fel  na  choller  pwy  bynag  a 
gredo,"  yn  sicrhau  hyny  chwaith  ?  Os  y w  un  o  ddyben- 
ion  yr  iawn  yn  sicr  o  gael  ei  ateb,  paham  nad  yw  y  cwbl 
felly  ?  Neu,  os  gall  un  un  fethu,  paham,  o  ran  yr  iawn,  na 
all  y  cwbl  fethu? 

Gwran.  'Ehoswch  chwi.  Y  mae  yn  amlwg  nad  ydyw 
pawb  yn  cael  eu  hachub,  er  fod  y  Beibl  yn  tystiolaethu  yn 
bendant  fod  Crist  wedi  ei  anfon  i'r  byd,  li  fel  yr  achubid  y 
byd."  Pa  fodd,  gau  hyny,  y  mae  neb  o'rbyd  heb  eu  hach- 
ub,  sydd  gwestiwn  i'r  Caìfìnistiaid,  yn  gystal  ag  i'r  Ffwl- 
eriaid. 

Preg.  Peidied  o  â  begio  y  cwestiwn  yrŵan,  sef  cymeryd 
yn  ganiataol  yr  hyn  a  ddylai  ei  brofì.  Gwyddoch  nad 
ydyw  y  Calfinistiaid  yn  addef  fod  pawb  a  fu,  sydd,  ac  a 
fydd  yn  y  byd,  yn  cael  eu  cynwys  yn  y  gair  "  byd"  yn  y 
testyn  yna,  mwy  nag  mewn  llawer  o  destynau  eraill,  ond 
ei  fod  yn  golygu  y  nifer  mawr  hyny  o  bob  cenedl  ag  a 
fyddant  gadwedig  yn  y  diwedd  ;  felly  y  maent  hwy  yn 


192  Y  PREGETHWR  A'R  GWRANDAWR. 


dal  fod  y  dyben  o  achub  y  sawl  y  daeth  Crist  i'rbyd  i*W 
hachub,  mor  sicr  a  gael  ei  ateb,  a'r  dyben  o  gadw  y  sawl  a 
gredo :  hyny  yw,  fod  holl  ddybenion  marwolaeth  Crist  yn 
sicr  o  gael  eu  hateb. 

Gwran,  jSTi  feddyliais  i  erioed  am  ddybenion  yr  iawn  yn 
y  dull  yr  ydych  chwi  yn  eu  gosod  allan.  A  oes  genych 
ychwaneg  i'w  ddywedyd  ar  hyn  ? 

Preg.  Y  mae  dywedyd  fod  iawn  Crist  wedi  dwyn  iach- 
awdwriaeth  i  ddynion,  ar  yr  ammod  iddynt  hwy  gredu, 
yn  dwyll-ymresymiad  ;  canys  y  mae  dwyn  dyn  i  gredu,yn 
rhan  o'r  iachawdwriaeth  ag  y  dyẁedir  ei  bod  yn  dyfod 
drwy  yr  iawn.  Gofynaf  i  chwi,  Trwy  ba  beth  y  gwneir 
yr  iawn  yn  efFeithiol  i  rai  mwy  nag  eraill? 

Giuran.  Weì,  trwy  eu  gwaith  hwy  eu  hunain  yn  credu. 

Preg  Trwy  ba  beth  eto  y  dygir  dynion  i  gredu  ? 

Gwran.  Trwy  yr  iawn,  bid  siwr. 

Preg.  Yn  ol  eich  atebion  chwi,  gwaith  dyn  yn  credu  yw 
y  moddion  sydd  yn  gwneyd  yr  iawn  yn  effeithiol  ;  a 
thraehefn,  effeithiolrwydd  yr  iawn  ydyw  y  moddion  sydd 
yn  gwneyd  i  ddyn  gredu:  dyma  y  twyll-ymresymiad  a 
elwir  siaradmewn  cylch.  Beth  pe  bawn  yn  gofyn  eto,  Pa 
un  ai  gwaith  dyn  yn  credu  i  wneyd  yr  iawn  yn  eíFeithiol, 
ai  ynte  eífeithiolrwydd  yr  iawn  i  ddwyn  dyn  i  gredu,  y w 
y  cyntaf ? 

Gwran.  0,  yr  iawn  sydd  yn  dechreu  effeithio  i  ddwyn 
dyn  i  gredu. 

Preg.  Felly,  nis  gall  gwailh  y  dyn  yn  fod  credu  yn 
gwneyd  yr  iawn  yn  eífeithiol,  am  fodyriawn  wedi  effeithio 
arno  cyn  iddo  ddechreu  credu, 

Gwran.  Rhaid,  ynte,  mai  y  dyn  sydd  yn  credu  yn  gynt- 
af,  ac  yna  bod  yr  iawn  yn  effeithiol  er  ei  achub. 

Preg.  Yn  ol  hyna  eto,  nis  gall  mai  effeithiolrwydd  yr 
iawn  sydd  yn  foddion  i  ddwyn  dyn  i  gredu,  am  fod  y  dyn 
yn  credu  cyn  i'r  iawn  fod  yn  effeithiol  iddo. 


EFEEITHIOLRWYDD  YR  IAWÜST. 


193 


Gwran.  "Wel,  rhaid  mai  ar  unwaith  y  maent,  ynte. 

Preg.  Ms  gallhyny  ddim  bod  chwaith  o  ran  trefn,  er  y 
gallai  fod  o  ran  amser  ;  oblegid  rhaid  ystyried  yr  achos  yn 
blaenori  yr  effaith  ;  a  rhaid  bod  y  moddion  yn  cael  eu  har- 
feryd  eyn  i'r  dyben  gael  ei  ateb.  Os  gwaith  dyn  yn  credu 
sydd  yn  gwneyd  yr  iawn  yn  eífeithiol  iddo,  rhaid  fod  y 
dyn  yn  actio  crediniaeth  cyn  i'riawnfod  yn  effeithiol  iddo  ; 
a  rhaid  fod  y  ffydd,  trwy  ba  nn  y  mae  yn  credu,  yn  cael  ei 
rhoddi  iddo  mewn  rhyw  Iwybr  heblaw  llwybr  yr  iawn. 
Ond  os  effeithioirwydd  yr  iawn  tuag  at  y  dyn  sydd  yn  ei 
ddwyni  gredu,  y  mae  yn  rhaid  fod  yr  iawn  yn  effeithiol, 
fel  cyfrwng,  trwy  ba  un  y  mae  ffydd  yn  cael  ei  rhoddi  yn 
ei  enaid,  cyn  bod  yn  bosibl  iddo  gredu.  Felly,  gan  fod  yr 
iawn  yn  effeithiol  i  ddwyn  rhai  i  gredu,  ac  nad  ydyw  felly 
i  bawb,  y  mae  yr  opiniwn  o  iawn  cyffredinol  yn  ymddangos 
i  mi  yn  anniffynadwy. 

Gwran.  M  wn  i  p'run.  Oni  ddichon  fod  yr  iawn  wedi 
ei  roddi  dros  bob  dyn,  ac  eto  heb  gael  ei  wneyd  yn  effeith- 
iol  ond  i  rai  ? 

Preg.  Nid  ydwyf  íì  yn  dirnad  pa  fodd  y  gall  yr  iawn  fod 
yn  ddim  i  neb,  ond  i'r  graddau  y  mae  yn  effeithiol  iddynt. 
Yrŵan,  os  ydy  w  yr  iawn  yn  effeithiol  i  ddyn  can  belled 
ag  iddo  gael  ei  wneyd  yn  gredadyn,  y  mae  yn  sicrhau  iach- 
awdwriaeth  i'r  dyn  hwnw,  canys  ni  chollir  pwy  bynag  a 
gredo.  Ond  os  nad  ydyw  yr  iawnyn  effeithiol  i  hyny,  nis 
gwn  i  pa  fodd  y  gall  yr  iawn  fod  yn  ddim  i'r  dyn  hwnw, 
nac  yn  mha  ystyr  y  gellir  dywedyd  fod  Crist  wedi  marw 
drosto. 

Gwran.  Oni  ddichon  fod  Mab  Duw,  wrth  roddi  ei  hun  yn 
iawn,  yn  bwriadu  hyny  fel  moddion  i  achub  pob  dyn  yn 
ddiwahaniaeth,  er  nad  oedd  y  Tad  neu  yr  Ysbryd  yn  bwr- 
iadu  gwneyd  y  moddion  hyny  yn  effeithiol  ondi  rai? 

Preg.  Pe  bai  hyny  yn  bod,  ni  byddai  dywedyd  felly  yn 
ddim  mwy  o  efengyl  i'r  lleill,  na  dy  wedyd  na  bu  Crist 
13 


194 


Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


farw  drostynt.  Ond  na  feddyliwnìnor  gableddus  a  bod  y 
Personau  Dwyfol  yn  bwriadu  yn  groes  f ẃ  güydd  ?  Buas- 
ai  yn  dda  genyf  ddywedyd  rhagor  am  ÿr  iawn,  yn  iei 
berthynas  â  bwriadau  Duw,  ae  â  galwad  yr  efengyl ;  ond  y 
mae  yehwaneg  ar  fy  meddwl  i'w  ddy wedyd  ar  y  mater  yma, 
os  ydwyf  yn  peidio  â'eh  blino. 

Gwran.  Efallai  y  cawn  hamdden  ryw  dro  eto  i  ymddy-" 
ddan  am  y  pethau  a  enwásoch.  Am  flino  ein  gilydd,  myfi,  ac 
nid  chwychwi,  a  ddylai  apologizio.    Ond  ewch  yn  mlaen 
efo  y  mater  oedd  ar  eich  meddwl. 

Preg.  Wel,  pechod  yw  annghrediniaeth,  ac  y  mae  yn 
rhaid  naill  ai  bod  Grist  wedi  gwneyd  iawn  drosto,  ai  nad 
ydyw  ;  ac  os  gwnaed  iawn  dros  annghrediniaeth  pawb,  y 
mae  yn  anhawdd  gwybod  paham  y  demnir  neb  o  herwydd 
y  pechod  hwnw.  Ond  oni  wnaed  iawn  dros  y  pechod 
hwn,  yna  ni  wnaed  iawn  dros  holl  beehodau  pob  dyn. 
Felly,  wrth  ddywedyd  fod  Crist  wedi  gwneyd  iawn 
dros  holl  bechodau  dynion,  ac  eto  y  collir  llawer  obleg- 
id  eu  hannghrediniaeth,  yr  ydych  yn  gwrthddywedyd 
eich  hun. 

Os  gwnaed  iawn  dros  y  pechod  o  annghredinaeth,  fel 
pechodau  eraill,  pa  fodd  y  dywedwch  fod  y  pechod  hwnw. 
mwy  naphechodau  eraill,  yn  amddifadu  d}Tnion  o  fendith- 
ion  yr  iawn  ?  Ond  os  na  wnaed  iawn  dros  annghredin- 
iaeth,  yna  ni  wnaed  iawn  dros  bob  pechod  o  eiddo  dynion  : 
ie,  y  mae  un  o'r  pechodau  mwyaf  ysgeler  heb  wneyd  iawn 
crosto ;  ac  felly,  y  mae.  y  prif  rwystr  heb  ei  symud  o 
fTordd  dynion  i  fod  yn  gadwedig. 

Gwran.  Ond  nid  ydyw  y  CalíÌDÌstiaid  yn  golygu  yr  ach- 
ubir  neb  trwy  yr  iawn,  ond  y  sawl  a  gredant ;  ac  felly,  y 
mae  yn  ymddangos  i  mi  eu  bod  hwythau  yn  dyfod  i'r  un 
dyryswch  a'r  Ffwleriaid. 

Preg.  Y  farn  Galfinistaidd  ydyw,  fod  yr  iawn  yn  sicr- 
liau  maddeuant,  a  gwaredigaeth  oddiwrth  annghrediniaeth 


EFPEITHIOLRWYDD  YR  IAWN.  195 


a  phob  pechod  arall,  i'w  boll  wrthddrychau,  Ond  y  Ffwl- 
eriaid  a  ddywedant  fod  yr  iawn  wedi  dwyn  iachawdwr- 
ìaeth.  i  bob  dyn,  ar  yr  ammod  i'r  dyn  gredu;  neu,  mewn 
gairarall,  ar  yr  ammod  iddo  ddyfod  allaa  o  garchar  an- 
nghredigaeth.  Ond  y  cwestiwn  yw,  o  b'le  daw  y  waredig- 
aeth  hon?  Os  dywedwch  mai  trwy  yr  iawn,  yr  ydych 
yn  güdio  y  pwnc,  oblegid  y  mae  dywedyd  mai  trwy  yr 
iawn  y  gwaredir  dyn  o'i  annghrediniaeth,  mewn  trefn 
iddo  gael  ei  achub,  trwy  yr  iawn,  i  fywyd  tragywyddol, 
yn  dinystrio  pob  meddylddrych  o  ammod  yn  y  pwnc,  am 
fod  y  ddau  beth  yn  dyfod  o'r  un  man,  sef  oddiwrth  yr 
iawn.  Ond  os  dywedwch,  nad  drwy  yr  iawn  y  gwaredir 
dyn  o'i  annghrediniaeth,  rhaid  i  chwi  olygu,  naill  ai  fod 
y  dyn  yn  ei  waredu  ei  hun  o'r  rhwymau  hyny,  neu  fod 
gan  yr  Arglwydd  ryw  lwybr  heblaw  yr  iawn,  i'w  waredu. 
Dyma  ddilemma  ag  y  mae  yn  rhaid  i  chwi  gymeryd  eich 
lluchio  ar  un  o'i  dau  gorn,  nes  y  boddlonoch  i  roddi  i 
fyny  bwnc  y  Doctor  Dwight,  sef,  "  Ka  faddeuir  i  un  dyn, 
ynunig  oblegid  yr  iawn," 

Gwran.  "Wel,  fel  hyn.  Bwriwch  fod  rhyw  ynys  wedi 
gwrthyfela  yn  erbyn  y  llywodraeth,  a'rbrenin  wedi  rhoddi 
proclamasiwn,  y  byddai  i  bawb  a  ymadawai  o'r  ynys  er- 
byn  dydd  apwyntiedig,  gael  eu  barbed  ;  ond  y  dienyddìd 
y  lleilì.  Yn  awr,  y  mae  afon  fawr  rhwng  yr  ynys  a'r  cyf- 
andir,  fel  na  all  y  trigolion,  druain,  ddianc  o'r  perygl  y 
maent  ynddo.  Ond  wrth  eu  gweled  yn  y  fath  sefyllfa,  y 
mae  y  brenin  yn  cael  ar  ei  feddwl  dracliefn  i  adeüadu  pont, 
i  fod  at  eu  gwasanaeth.  Eto,  y  mae  y  trigolion  mor  gyn- 
dyû,  fel  na  ddefnyddiant  y  bont,  heb  i'r  brenin,  trwy  ryw 
act  newydd  o  diriondeb,  eu  dwyn  ati.  Yn  awr,  y  mae 
gwneuthuriad  y  bont  yn  fynedfa  gyífredinol  o  dir  y  perygl 
i  le  diogel,  yn  gwneyd  y  trigolion  yn  hollol  ddîesgus  ;  ac 
y  mae  bai  y  sawla  wrthodo  ddyfod  allan  o'r  ynj^s  yn  cael 
edrych  arno  ynfwy  ysgeler,  o  gymaint  a  bod  pont  weli  éi 


196 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAẂR. 


gwneyd,  na  phe  buasai  heb  yr  un.  jSTid  y w  yr  act  newydd 
trwy  ba  un  y  dygir  rliai  yn  effeithiol  i  ddefnyddio  y  bont, 
ond  act  o  benarglwyddiaeth  ac  ewyllys  da :  gan  hyny  ni 
all  neb  ymesgusodi  trwy  ddadlu  nad  oedd  yn  un  o'i  gwrth- 
ddrychau. 
Preg.  Eglurwch  eich  dammeg. 

Gwran.  Trigolion  yr  ynys  yw  holi  ddynolry  w.  Yr  ynys 
yw  y  cyíiwr  y  mae  dyn-ynddo  wrth  natur.  Y  proclama- 
siwn  y w  y  condemniad  sydd  yn  aros  ar  bawb  ag  sydd  yn  y 
cyfìwr  hwnw.  Yr  afon  yw  yr  anmhosiblrwydd  i  ddyn 
gael  ymwared  heb  iawn.  Y  bont  yw  yr  iawn.  A'r  aât 
newydd  o  benarglwyddol  ras,  yw  gwaith  yr  Ysbryd  yn 
dwyn  dynion  i  gredu. 

.  Preg.  Y  mae  eich  cymhariaeth  yn  ddiffygiol,  oddyeithr 
eich  bod  yn  meddwl  fod  gan  yr  Ysbryd  Glân  ryw  lwybr 
o'r  tu  cefn  i'r  iawn,  i  ddwyn  dynion  i  gredu.  Nid  yw  eich 
pont  chwi  ddim  ond  llwybr  i'r  sawl  sydd  yn  credu,  i  ddy- 
fod  i  dir  dedwyddwch.  Ond  y  mae  yr  iawn  níd  yn  unig 
yn  llwybr  o  ynys  damnedigaeth  i  dir  cadwedigaeth, 
ond  hefyd  yn  unig  lwybr  o  ynys  cyndynrwydd  ac  an- 
nghrediniaeth  i  gyfandir  ffydd.  Yrẁan,  ar  y  dybiaeth  o 
iawn  cyffredinol,  yr  wyf  yn  gofyn,  Paham  y  rhoddirffydd 
i  rai  mwy  nag  eraiìl? 

Grwran.  Am  mai  felîy  y  mae  Duw,  o'i  benarglwyddiaeth, 
yn  gweled  yn  dda. 

Preg.  A  ydyw  ffydd,  gan  hyny,  yn  cael  ei  rhoddi  o  ben- 
arglwyddiaeth  yn  unig,  heb  fod  ar  gyfrif  dim  fel  ammod  o'i 
rhoddiad? 

G-wran.  Onid  'yw  yr  iawn  yn  ddigon  o  ammod? 

Preg.  "Wel,  os  ydy w  yr  iawn  yn  ammod  o  roddiad  ffydd 
i  rai,  yr  wyf  yn  gofyn  eto,  paham  nad  ydyw  felly  i  bawb, 
o'i  wrthddrychau  ?  neu,  03  ydyw  yn  ammod  0  roddiad 
ffydd  i  bawb,  paham  na  byddai  pawb,  yn  ol  y  cyfaminol 
hwnw,  yn  derbyn  ffydd  fel  eu  gilydd  ? 


CTSYLLTIAD  YR  IAWN  AGr  ARFAETH  DüW.  197 


Gioran.  M  wn  i  ddim  pa  fodd  i  ateb  y  cwestiwn  yna. 
Rhaid  i  mi  gael  amser  i'w  ystyried. 

Preg.  "Wel,  ni  wn  inan  ddim.  Ond  yr  ydwyf  yn  medd- 
wl,  yn 

1.  Fod  dywedyd  fod  yr  iawn  yn  ammod  o  roddiad  ffydd 
ibawb,  ac  'eto,  na  roddir  ffydd  ond  i  rai,  yr  un  peth  a 
rhoddi  anffyddlondeb  yn  erbyn  Duw. 

2.  Fod  dywedyd  nad  ydyw  yr  iawn  yn  ammod  o  roddiad 
ffydd  i  neb,  yr  un  peth  a  dywedyd  fod  y  waredigaeth  o 
grafangau  creulawn  annghrediniaeth,  yn  beth  allan  o  der- 
fynau  y  cyfammod  gras,  oblegid  mai  ar  gyfrif  yr  iawn  y 
mae  holl  fendithion  y  cyfammod  îiwnw  yn  dyfod. 

Rhaidi  fy  nghyfaiìl  gymeryd  un  o'r  ddau  olygiad  hyn, 
neu  gyfaddef  fod  yr  iawn  yn  ammod  o  roddiad  ffydd  i  rai, 
ac  nid  i  bawb  ;  a  byddai  hyny  gystal  a  gildio  y  prif  bwynt : 
can^'S  byddech,  trwy  hyny,  yn  addef  fod  yr  iawn  yn  rhy w 
beth  maw?K  rai,  rhagor  eraill  ;  ie,  ei  fod  yn  ammod,  ac  yn 
unig  ammod  iachawdwriaeth  y  rhai  oll  a  gedwir,  ac  nad 
ydyw  felly  i  neb  arall ;  yr  hyn  ni  allai  bytb  gýdsefyll  â'r 
athrawiaeth  o  iawn  cyífredinol. 


YMDDYDDAN  XV'. 

CYSYLLTIAD  YR  IAWN  AG  ARFAETH  NEÜ  FWRIADAU  DUW. 

Ar  ol  y  moes-gyfarchiad  arferol,  ysgwyd  dwylaw,  &c, 
ebe  y 

Gwrandawr.  Pe  bai  yr  athrawiaeth  o  iawn  cyffred- 
inol  yn  gyfeiìiornus,  a  ydych  yn  meddwl  ei  fod  yn  gyfeil- 
iornád  mawr,  neu  fod  rhyw  ganlyniadau  niweidiol  iav/n 
fr  peth? 

Pregeihwr.  Yn  wir,  yr  wy'n  meddwl  fod  cyfundraith  Mr. 
Jenlcy^i  yn  arwain  i  ganlyniadau  cethin  iawn  ;  canys  pan 


198  Ÿ  PREGETHWR  A9R  GWRÁNDAẄR, 


y  mae  yn  dywedyd  "fod  dynolryw  yn  ddyledus  am  eu  hoîì 
fodoliaeth  i  gyfryngaeth  ac  iawn  Crist,"  rhaid  ei  fod  yn 
barnu  na  buasai  neb  dynion  mewn  bod  i'w  gobrwyo  na'u 
eosbi,  ar  ol  Adda  ac  Efa,  oni  buasai  yr  iawn  ;  felly  y  mae 
yr  hyn  a  drefnodd  Duw  i  waredu  rhag  uífern,  yn  foddion  i 
bobli  uffern ;  ie,  os  caniateir  achubiaeth  Adda  ae  Efa,  nid 
ees  yn  uffern,  yn  ol  system  Mr.  J.,  gymaint  ag  un  dyn  na 
dynes  a  fuasai  yno,  oni  bai  yr  iawn  !  î 

Gwran.  Dichon  fod  y  peth  goreu  ynddo  ei  hun  yn  ach- 
lysur  diniwed  o'r  drygau  mwyaf.  Y  mae  "  annuwioìion, 
yn  troi  gras  ein  Duw  ni  i  drythyllwch  y  mae  yr  iawn, 
yn  siwr,  wedi  ei  fwriadu  i  fod  yn  iachawdwriaeth  i  ddyn- 
ion ;  ac  ni  welaf  fì  ei  fod  yn  un  math  o  sarhadarno,  i  ddy- 
wedyd  fod  rhai,  wrth  ei  esgeuluso,  yn  ei  wneuthur  yn  fell- 
dith  iddynt  eu  hunain  yn  lle  bendith. 

Preg.  Esgeuluso  !  Pa  sut  y  gall  y  myrddiynau  na  chlyw 
sant  air  erioed  o  son  am  iawn,  fod  yn  esgeuluswyr  o  hono  ? 
Pan  y  mae  moddion  yn  cael  eu  darparu  er  adferu  dynion  o 
drueni,  a'r  moddion  hyny  heb  ateb  y  dyben  ar  y  gwrth- 
ddrychau  eu  bwriadwyd  iddynt,  rhaid  fod  y  gwall  neu  y  bai 
naill  ai  yn  system  y  moddion,  neu  ar  y  dynion  am  eu  hes- 
geuluso  ;  ond  ni  all  y  bai  o  esgenluso  yr  iawn  fod  ar  y 
paganiaid ;  gan  hyny,  rhaid  fod  y  gwaìì  yn  y  ddarpariaetlu 
Rhaid  fod  gwall,  meddaf,  yn  narpariaeth  yr  iawn,  os  ydy w, 
fel  y  myntumia  Mr.  J.,  heb  ateb  ei  ddyben  ar  rai  heblaw 
ei  esgeuluswyr.  Ai  tebyg  fod  yn  bosibl  i  Ddoethineb 
ddwyfoi  fod  yn  awdwr  o'r  fath  drefn  ?  Ie,  mynai  Mr.  J.  î 
ni  gredu  fod  yr  iawn  wedi  ei  fwriadu  dros  hoil  ddynolry  w  ; 
ac  eto,  fod  y  ddarpariaeth  nid  yn  unig  yn  fyr  o  ateb  ei  dy- 
ben  ar  fyrddiynau,  ond  hefyd  yn  foddion  i'w  dwyn  i  bob 
trueni  tymhorol  a  thragywyddol.  Rhaid,  dybygwn  i,  fod 
y  fath  gyfundraith  yn  chwithig  i  reswm  ac  Ysgrythyr. 

Gwran.  ìsi  weiwn  i  yn  fy  myw  nad  y w  Mr.  J.  yn  Hygad  ei 
le  wrth  ddyweyd  y  gall  yr  iawn  fyned  yn  ofer,  neu  fethu 


CTSYLLTIAD  YR  IAWN  AGr  ARFAETH  DUW.  199 
m 

ateb  ei  ddyben,  eanys  y  mae  y  Beibl  yn  dangos  yr  un 
peth. 

Preg.  Yn  mha  le  ? 

Gwran.  Yn  G-alatiaid  iv.  11.  "Y  mae  arnaf  ofn  amdan- 
och,  rhag  darfod  i  mi  boeni  wrthych  yn  ofer."  Ofnai  Panl 
rhag  i  weinidogaeth  yr  iawn  fethu  efo  y  Gaîatiaid. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  y  gallasai  yr  apostol  gael  ei  siomi, 
a'i  weinogaeth  fethu  â  chyrhaeddyd  yr  amcan  oedd  gan- 
ddo  ef  mewn  golwg.  Ond  y  cwestiwn  yw,  Pa  un  a  all 
Duw  gael  ei  siomi  ai  peidio  ?  a  all,  ai  ni  all,  ei  amcan  ef, 
wrth  ddarparu  yr  iawn,  fethu  ? 

Gioran.  Dywed  y  Messia  ei  hun,  "Yn  ofer  y  llafuriais, 
yn  ofer  ac  am  ddim  y  treuliais  fy  nerth."  Gwyna  hefyd, 
ddarfod  iddo  gael  ei  siomi  pan  y  mynasai  gasglu  pîant 
Jerusalem  yn  nghyd,  fel  y  casgl  iâr  ei  chywion  dan  ei  had- 
enydd. 

Preg.  Yr  oedd  Iesu  Crist,  fel  dyn,  yn  cyfarfod  â  somedíg- 
aethau,  fel  yn  achos  y  ffigysbren  a  feildîgwyd  ganddo. 
Ond  peth  arall  yw  fod  dybenion  Duw,  wrth  roddi  ei  Fab 
i  fodyn  iawn,  yn  agored  i  fethu  ;  nen  fod  Crist,  fel  yr  oedd 
yn  Dduw,  yn  agored  i  siomedigaeth. 

Giuran.  Dywed  y  Dr.  Paley,  nad  ydym,  yn  ein  hym- 
chwiìiadau  pellaf  i  weithredoedd  y  Creawdwr,byth  yn  dyfod 
i  blith  y  fath  wreiddiol  wahanol  foddau  bodoliaeth  agsydd 
yn  dangos  ein  bod  yn  dyfod  i  dalaeth  rhyw  Greawdwr 
gwahanol,  neu  dan  g}^farwyddyd  rhyw  ewyllys  gwa- 
hanol.  Y  mae  pob  peth  yn  dwyn  argraff  yr  un  Creawèwr, 
a'r  un  ewyllys.  Ond  yn  ol  eich  cyfundraith  chwi,  y  mae 
y  Bôd  Mawr,  fel  Duw  iachawdwriaeth,  yn  wahanol  iawn 
i'r  hyn  ydy  w  fel  Duw  rhagluniaeth,  fel  mai  prin  y  gallem 
adnabod  mai  yr  un  un  ydy w :  canys,  tra  mae  yn  amlwg 
fod  ei  ragluníaeth  yn  gyffredinol  i  bawb,  mynech  chwi  i  ni 
gredu  nad  ydyw  yr  iawnond  peth  neillduol  i  rai. 

Preg.  Os  meddwi  yr  ydych,  wrth  ragluniaeih  gyffred- 


200  T  PREGETHWR  ä'r  GWRANDAWR. 

inolrfod  Duw  yn  llywodraethu,  yn  anffaeledig,  ar  bob  cre- 
adur  yn  ei  holl  ysgogiadau,  ac  yr  bob  dygwyddiad  a  fu 
erioed,  ac  a  fydd  byth  ;  yr  wyf  yn  cydolygu  â  chwi ;  yr 
wyf  hefyd  yn  meddwl  fod  y  ragluniaeth  hon  yn  cynwys 
yr  iawn  a'i  ganlyniadau,  fel  rhan  hanfodol  o  hoDÌ.  Ond 
cyfeiliornus,  i'm  tyb  i,  yw  y  golygiad  fod  rhagluniaeth  yn 
un  peth  cyffredinol,  a'r  iawn  yn  beth  cyfrredinol  arall. 
Ond  osydych  am  hòni  fod  ì'hagluniaeth  yn  gyífredinol 
fel  agi  drefnu  pethau  tymhorol  i  bawb  yn  ddiwahaniaeth, 
yr  wyf  fì'n  gwadu  fod  y  fath  ragluniaeth  yn  bod.  "  Onid 
oes  amser  terfynedig  i  ddyn  ar  y  ddaear  ?"  Ië,  y  mae  holl 
fanteision  dyn  mor  derfynedig  a'i  amser  ;  ac  nid  y w  terfyn 
y  naill  yn  yr  un  man  a  therfyn  y  Uall.  Ond  cofiwch,  er 
fod  hyn  yn  wirionedd  a  saif  byth,  eto  nid  arfaeth  Duw  y w 
rheol  dyledswydd  dyn  :  y  mae  Duw  yn  sicr  o  gyflawni  ei 
holl  fwriadau  i'r  manylrwydd  mwyaf ;  eithr  nid  yw  dyn- 
ionyn  sicr  o  gyflawni  eu  dyledswyddau,  ond,  yn  hollol  i'r 
gwrthwyneb,  y  maent  yn  siwr  o'u  hesgeuluso. 

Gnran.  T  mae  Duw  yn  gwneuthur  "  i'w  haul  godi  ar  y 
drwg  a'r  da ;  ae  yn  gwlawîo  ar  y  cyfìawn  a'r  annghyf- 
iawn."  Y  mae  y  pethau  hyn  yn  fendithion  cyffredin,  wedi 
eu  darparu  i  bwy  bynag  a'u  defnyddio. 

Prëg%  Digon  gwir  :  ac  felly  y  mae  darpariaeth  yr  iawn, 
i  bwy  bynag  a'i  defnyddio.  Ond  nid  yw  y  naill  na'r  llall 
wedi  ei  bwriadu  i  neb  ond  y  sawl  a'i  defnyddio,  amgen 
rhaid  fod  y  Bwriadydd  yn  cael  ei  siomi. 

Giuran.  Y  mae  yn  debyg  yr  addefwch  fod  dwy  raglun- 
iaeth,  un  yn  gyffredinol,  a'r  llall  yn  neillduol  ;  y  gyntaf, 
yn  darparu  pethau  yn  gyffredinol  i  ddynion,  a'r  olaf  yn 
dwyn  dynion  yn  bersonol  i  afael  y  pethau.  Onid  y w  mor 
gyson  a  hyny,  i  ni  ddal  iawn  cyffredinol,  a  phrynedigaeth 
neillduol  ?  Yr  iawn  yn  dwyn  bendithion  i  ddynion,  a'r 
prynedigaeth  yn  dwyn  dynion  i  afael  y  bendithion.  Felly , 
ìii  ellir  dwyn  un  rheswm  yn  erbyn  iawn  cyffredinol,  nad 


CYSYLLTTAD  YR  IAWN  AG-  ARFAETH  DITW.  201 


ydyw  yn  disgyn,  yn  ei  holl  fin,  yn  erbyn  rhagluciaeth  gy- 
ffredinol,  fel  y  sylwa  Mr.  Jenhyn."* 

Preg.  Dwy  ragluniaeth  !  ISTac  ydwyf  fi  ddim  yn  addef  y 
fath  beth.  IJn  ragluniaeth  sydd  gan  Dduw,  a  liono  yn 
cymeryd  sylw  o  bawb  a  phob  peth  yn  gyrTredinoI ;  ond  y 
mae  yn  neillduol,  o  ran  ei  bod  yn  syiwi  ar  bob  dyn  ar  ei 
ben  ei  hun,  mor  fanwl  a  phe  na  byddai  ganddi  neb  ond  efe  i 
ofalu  am  dano.  Y  mae  yr  iawn  hefyd  mor  gyfiredinol,  ag 
mai  trwyddo  ef  yr  achubir  pawb  a  aehubir ;  ac  hefyd  i 
gael  ei  bregethu  i  bob  creadur :  ond  am  fod  yr  iaehawdwr- 
iaeth  yn  sicr  i  bob  person  ag  y  bu  Crist  farw  drosto,  neill- 
duol  a  phersonol  ycVyw,  o  ran  ei  wrthddrychau.  Y  mae 
yn  anmhosibl  i  Mr.  J.,  wrth  fyntumio  fod  fod  yr  iawn  mor 
gyffredinol  a  rhagluniaeth.  ochel  y  canlyniad  o  roddi  ang- 
elion  a  chythreuliaid,  ie,  a'r  anifeiliaid  direswm,  yn  gysíal 
a  dynion,  yn  wrthdrychau  iawn  y  Cyfryngwr!  ! 

Gioran.  Os  gwelwch  yn  xlda  arafu  tipyn.  Y  mae  genyf 
fi  un  peth  i'w  ddyweyd  eto  cyn  gildio  y  pwynt  yma.  "  1n  id 
ydyw  Duw  dderbyniwr  wyneb,"  medd  Pedr  yn  nhŷ 
Cornelius.  Act.  x.  34.  Ond  cynwys  eich  system  chwifod 
Ilawer  o  dderbyn  wyneb  gyda  Duw,  ei  fod  yn  gwneyd  i 
rai  yr  hyn  nis  gwna  i  eraill. 

Preg.  Mewn  difrif  a  ydych  yn  meddwl  mai  golygiad  yr 
apostol  oedd,  nad  yw  yr  Arglwydd  yn  rhoddi  dim  rnwy  o 
fanteision  i'r  naiil  nag  i'r  lîalì?  ìíen,  a'i  tebyg  fod  Mr.  J., 
wrth  godi  yr  wrthddadl  yna,*  yn  meddwl  inor  isel  am  syn- 
wyr  cyíìredin  y  sawl  &i  darllenai,  ag  y  gallasai  beri  iddo 
goelio  mai  dyna  feddwì  yr  adnod  ?  Ond  os  na  phrawf  yr 
adnod  dan  sylw  na  all  Duw,  heb  fod  yn  dclerbyniwr 
wyceb,  roddi  dim  mwy  o  fanteioion  i  rai  nag  i  eraiü,  nid 
yw  yn  profi  dim  i  bwrpas  Mr.  J.  ;  canys  03  dichon  Duw, 
heb  fod  yn  dderbyniwr  v/yneb,  roddi  rhyw  faníais  i  uu 
rhagor  arall,  gall  ar  \  r  un  egwyddor,  roddi  mantais  fwy ; 


*  Gwel  JeDkyn  on  tlie  At.  tudal.  230.— +  Tu  dal,  270, 


202  Y  PREGETHWR  A?R  GWRANDAWR. 


neu,  os  gall  roddi  rhai  nianteision,  gall,  yn  ol  yr  un 
egwyddor,  roddi  pob  manteision  irai,  a  gadael  eraill  heb- 
ddynt. 

Owran.  Pa  beth,  atolwg,  yw  derbyn  wyneb,  os  nad  rhoddi 
manteision  i  rai  mwy  nag  i  eraill? 

Preg.  Derbyn  wyneb,  mewn  barn,  ydyw  gobrwyo 
nn  yn  fwy  nag  arall,  am  yr  un  rhinwedd  ;  neu  gosbi  un  yn 
fwy  nag  arall,  am  yr  un  bai.  Yn  yr  ystyr  yma  y  dywed 
apostol,  "  nad  ydy  w  Duw  dderbyniwr  wyneb  ;  ond  yn 
mhob  cenedl,  y  neb  sydd  yn  ei  ofni  ef,  ae  yn  gweithredu 
cyriawnder,  sydd  gymeradwy  ganddo  ef,"  Act  x.  34,  35 ; 
h.  y.,  y  mae  ofni  Duw,  a  gweithredu  cyfiawDder,  yn  cael 
eu  cymeradwyo  gan  Dduw  yn  y  naill  genedl  fel  y  llaìl- 
Ond  fod  un  yn  cyfranu  ei  rad-roddion,  yn  unig,  i'r  sawl  a 
gafodd  ífafr  yn  ei  olwg,  megys  y  dywed  y  Caifinistiaid  y 
gwnaeth  Duw  wrth  roddi  ei  Fab,  ac  y  gwnaeth  Crist  wrth 
roddi  ei  hun,  yn  iawn  ;  ni  feddyliodd  neb  erioed  am  alw 
hyny  yn  dderbyn  wyneb,  heblaw  dadleuwyr  Arminaidd  neu 
Ffwleraidd.  Tyhiwch  y  byddai  deg  o  droseddwyr  wedi 
eu  dedfrydu  i  farw  am  yr  un  trosedd,  ac  euogrwydd  y  deg 
yn  gymhwysyr  un  faint  ;  ond  fody  llywodraeth  wedi  der- 
byn  iawn,  yn  lîe  cosbedigaeth  y  deg,  fel  ag  i  wneyd  eu 
liarbediad  yn  beth  eithaf  eyfiawn  a  diogel  :  eto,  nad  ydyw 
y  brenin  yn  gweled  yn  dda  arbed  ond  pump  o  honynt,  a'r 
puinp  eraill  yn  cael  eu  crogi,  er  fod  yriawn  drostynthwy, 
yn  gystal  a'r  pump  a  arbedwyd  ;  pa  enw  a  roddid  ar  yr 
ymddygîad  yna,  ond  derbyn  wyneb  ?  Rhyw  olwg  fel  yna  a 
sydd  Mr.  J.,  a'i  bìeidwyr,  ar  Farnydd  yr  holl  ddaear;  ac 
felìy,  y  Ffwleriaid  eu  hunain,  ac  nid  y  Calflnistiaid,  sydd 
yn  euog  o  roddi  derbyn  wyneb  yn  siars  eu  Gwneuthurwr. 

Gwran.  Wel  eto,  os  awn  i  farnu  y  sylwedd  wrth  y  cys- 
podau,  y  mae  yn  amlwg  fod  golwg  gyífredinol  gan  y  rhai 
hyny  ;  canys  yr  oedd  yr  hoìl  genedl,  annuwioi  a  duwiol,  yn 
cyfranogi  o  udaioni  y  manna — y  saríf  bres — yr  aberth- 
au,  &q. 


CYSYLLTIAD  YR  IAWN  AGr  ARFAETH  DüW.  203 


Preg.  Y  genedl  Iuddewig  oedd  eglwys  weledig  Duw 
y  pryd  hwnw,  ae  feliy  yr  oedd  yn  cynryc&ioli  neu  yn 
cysgodoli  y  wir  eglwys  drwy  holl  oesoedd  y  byd  ;  a  phob 
braint  a  berthynai  iddynt  hwy,rhagor  eraill,yn  gysgodau  o'r 
breintiau  sydd  i'r  eglwys  rhagor  y  byd.  Gan  hyny,  y  mae 
fod  y  "  mabwysiad,  a'r  gogoniant,  a'r  cyfamraodau,  a'r 
addewidion,"  yn  eiddo  iddynt  hwy,  ac  iddynt  hwy  yn  unig, 
yu  dangos  fod  sylweddyr  holl  bethau  hyny  yn  eiddo  yr  eg- 
Iwys,  ac  yn  eiddo  hi  yn  unig. 

Gwran.  Ond  er  fod  Mr.  J.  yn  daífod  yn  yr  iawn  ddar- 
pariaeth  wedi  ei  bwriadu  o  bwrpas  i  bawb  ;*  eto,  y  mae 
yn  addef  fod  neillduolrwydd  penarglwyddol  yr  iawn  yn 
beth  diddadî ;  fod  neillduolrwydd  yn  y  cymhwysiad  o  hono 
at  ddynîos,  er  cauad  allan  yr  angelion  syrthiedig ;  a  bod 
neiilduolrwydd  yn  y  cymhwysìad  o  hono  at  gredin-yyr,  er 
cauad  allan  ei  wrthodwyr.f 

Preg.  Y  mae  ein  hawdwr,  dybygid,  yn  ystyried  fod  Duw 
wedi  bwriadu  y  ddarpariaeth  i  holl  ddynolryw  :  ond  yn  y 
cymhwysiad  o  honi,  fod  rhai  dynion  yn  sefyllyr  un  siawns 
a'r  çythreuliaid.  Felly,  gwedi  holl  ddadleuon  y  gŵr  o 
bìaid  iawn  gyfFredinol,  y  mae  yn  gosod  rhai  o  wrthddrych- 
au  yr  iawn  mor  anobeithiol,  o  ran  dim  a  aìlaut  gael  yn 
gymhwysiadol  oddiwrtho,  a'r  angelion  syrthiedig.  Cysur- 
wr  gofidus  ydy  w  Mr.  J.  i'r  anetholedig :  y  mae  yn  dy  wedyd 
yn  dêg  wrtho,  fod  Crist  wedi  marw  drosto,  a'r  iachawd- 
wriaeth  wedi  ei  darparu  ar  ei  gyfer ;  ond  erbyn  myned  i 
son  am  "  yr  iawn  yn  ei  berthynas  â  bwriadau  Duw,"  nid 
oes  dim  iddo  i'w  gael,  wedi  y  cyf{xn,  mwy  na'r  angelion  y 
rhai  ni  chadwasant  eu  dechread  !  ! 

Drachefn  ;  y  mae  Mr.  J.  yn  addef  etholedigaeth,  sef  fod 
rhai,  a  dira  ond  rhai,  wcdi  eu  hordeinio  i  fywyè  ;  ond  myn- 
tumia  fod  y  bywyd  wedi  ei  ordeinio  i  bawb,  a  bod  yv  or- 
deiniad  hwn  yn  methuyn  yr  holl  golledigion.    Yn  awr,  os 


*  Gweì  Jenkyn  on  tho  At.  tudal  119.— t  Tudal.  121. 


204  Y  FREGETHWR  a'r  CrTTRANDAWR. 


yw  bosibl  i  ordeiniad  bywyd  i  ddynion  fethu,  paham  na 
all  ordeiniacf  dynion  i  fywyd  fethu  hefyd?  Os  ydyw  bwr- 
iad  Duw  niewn  ethol  ei  Fab  ei  fod  yn  iawn  yn  agored  i 
ífaelu,  paharn  na  áll  íîaelu  hefyd  mewn  ethol  dynion  yu- 
ddo  ?  Os  gali  iawn  y  Mab  fod  yn  ofer  i'w  wrthddrychau 
ef,  pa'm  naall  etholedigaeth  y  Tad  fod  yn  ofer  i'w  gwrth- 
ddryehau  hithau?  Pe  bai  Mr.  J.  yn  dilyn  yr  hen  dad 
parchedig  J.  Wesley,  i  wadu  etholedigaeth,  meddyliwn 
y  byddai  yn  fwy  cyson  âg  ef  ei  hun,  beth  bynag  am  y 
Beibi. 

Gioran.  Y  mae  arnrywiol  oruchwyliaethau,  medd  Mr. 
J.,  yn  brawf-gynygiadau  (experimenis)  mewn  llywodraeth 
foesol  ;  ac  y  mae  y  rhei'ny  yn  agored  i  fethu.  Methodd 
goruchwyliaethau  Edeu  a  Sinai;  a  pham  na  ddichon  i 
ornchwyliaeth  yr  iawn  fethu,  yn  gystal  a'r  rhei'ny  ? 

Preg.  Áddefaf  i  oruehwyliaethau  Eden  a  Sinai  fethu, 
can  belled  ag  i  ddynion,  dan  y  goruchwyliaethau  hyny, 
ymddwyn  yn  groes  i'rhyn  a  ddylasent,  ac  i'r  hyn  a  alîesid, 
yn  rhesyrnol,  ei  ddysgwyl  oddiwrthynt :  ond  yr  wyf  yn 
gwadu  i  fwriadau T)uw  fethu  ynun  o  honynt.  Sonir  weith- 
iau  àm  Dduw  yn  edifarhau,  yn  ymoíidio,  yn  cael  ei  siomi, 
&c;  ond  y  meddwl  yw,  ei  fod  yn  ymddwyn  megys  un  a  fai 
yn  edifarbau,  neu  yn  cael  ei  siomi,  ac  nid  ei  fod  felly  yn 
wipioneddol ;  oblegid  ei  "hoil  gynghor  a  saif,  a'i  holl  ewyll- 
ys  a  wna."  Y  mae  dybenion  Duw,  yn  yr  iawn,  a  phob 
pctìi  arall,  yn  sicr  o  gael  eu  hatebyn  anífaeîedig. 

Gwran.  Mae  yn  wir  fod  yr  iawn  yn  feddyginiaeth  an- 
ífaeìedig.  Ond  "  rnegys  na  all  meddyginiaeth,  er  ei  bod 
yn  anífaeiedig,  ŵéẂá  y  sawl  a'i  gwrthodo,  feHy  gail  yr 
íawn  fethu  â  lîesâu  i'r  dyn  sydd  yn  ceisio  cynawuhad  drẁy 
weithredoedd." 

Preg.  Ond  a  ydyw  yr  iawn  wedi  ei  fwriaduigadw  dyn, 
tra  y  mae  yn  ceisio  cynawnhil  fcrwy  weithreloedd  ?  Os 
ydyw,  ni  wnaeth  i  ddyn  geisio  cynawnhad  drwy  weith- 


CYSYLLTIAD  YR  IAWN  AG  ARFAETH  DÜW.  205 


redoedd,  na  thrwy  ífydd ;  ond  os  na  fwriadwyd  yr  iawn 
i  gadw  ond  y  sawl  a  gredant,  yna  y  mae  yn  ateb  ei  ddy- 
ben,  er  i'r  sawl  a  geisiant  gyíìawnhad  drwy  weithredoedd 
fod  yn  ol. 

Gwran.  Ofnai  yr  apostol  Paul,  gan  fod  addewid  am  or-  i 
phwysfa  wedi  ei  adael,  rhag  fod  neb  o'r  gwrthddrychau  yn 
debyg  i  fod  yn  ol,  Heb.  iv.  1.  Ond  os  ydyw  yr  iawn  wedi 
sicrhau  yr  orphwysfa  i'w  holl  wrthddrychau,  fel  nad  ydyw 
yn  bosibl  iddynt  fod  yn  ol,  pa  achos  ofni  na  rhybyddio  yn 
mherthynas  iddi  ?* 

Preg.  Yr  oedd  bywyd  Paul  a'i  gyd-fordeithwyr  tua 
Rhufain,  yn  sicr,  yn  ol  bwriad  a  gair  y  Dduw  digyfnewid. 
Ond  pan  y  mae  y  morwyr  yn  myned  i  ddianc,  dywed  Paul, 
"Onid  erys  y  rhai  hyn  yn  y  liong,  ni  ellwch  chwi  fod  yn 
gadwedig."  Act.  xxvii.  31.  Gwelwch  fod  yr  apostol  yn 
arfer  geiriau  mor  amheus  am  gadwedigaeth  y  rhai  hyny,  ag 
am  ddyfodiad  yr  Hebreaid  i'r  orphwysfa.  Ond  yr  oedd 
gorphwysfa  pobl  Dduw  mor  sicr  i  wrthddrychau  yr  add- 
ewid,  ag  oedd  bywyd  y  bobl  hyn  :  eto,  yr  oedd  annghred- 
iniaeth  yr  Hebreaid  yn  rhoi  lle  i'r  apostol  ofni  y  byddent 
yn  ol,  fel  yr  oedd  gweled  y  morwyr  yn  ceisio  dianc  yn  rhoi 
lle  i'r  un  gŵr  ofni  mai  boddi  a  wnai  y  gweddill.  Eithr  bu 
rhybydd  Paul  yn  foddion  i'r  morwyr  aros  yn  y  llong,  ac 
felly  i  bawb  ddyfod  i  dir  yn  ddiangol :  ac  y  mae  yn  debyg 
i  rybyddion  yr  un  gŵr  fod  yn  foddion  i  lawer  o'r  Hebreaid 
gredu,  a  thrwy  hyny  gyrhaedd  yr  orphwysfa  a  ordeiniwyd 
iddynt.  Felly  nid  y w  y  geiriau  yna,  a'u  cyífelyb,  yn  profi 
dim  tebyg  i  amheuaeth  yn  mwriadau  Duw,  gyda  golwg  ar 
yr  iawn  a'i  wrthddrychau,  O'r  braidd  y  mae  llawer  cyf- 
iawn  yn  gadwedig,  o  ran  ei  broíiad  ei  hun,  a  barn  eraill 
am  dano  ;  eto,  y  mae  y  sicrwydd  mwyaf  o  du  Daw,  y  dyg- 
ir  holl  wrthddrychau  yr  iawn  "  i  dir  yn  ddiangol."  "  Yr 
hwn  nid  arbedodd  ei  briod  Fab,  ond  a'i  traddododd  ef  dros- 


*  G-wel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  137. 


206 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


om  ni  oll ;  pa  wedd  gydag  ef  hefyd  na  ddyry  efe  i  ni  bob 
peth?"   Rhuf.  \iiii  32. 

Ond,  "  03  ydy w  Crist  wedi  ei  fwriadu  i  fod  yn  iachawd- 
wriaeth  i  bawb,  pa  fodd  y  mae  yn  dygwydd  fod  can  lleied 
yn  cael  eu  hachub  ?" 

Gwran.  Y  mae  Mr.  J.  yn  aíeb  y  cwestiwn  yna  yn  rhagor- 
ol,  fel  hyn  :  "  Ymae  y  ewestiwn  yn  cymeryd  yn  ganiataol> 
y  rhaid  i  Dduw  achub  pawba  allo  eu  hachub;  ond  nid  ei 
allu  yw  rheol  ei  weithredoedd : — gallasai  greu  ychwanego 

fydoedd  nag  a  greodd  ;  a  byddai  yn  gabledd  o'r 

mwyaf  i  feddwl  nad  oes  dim  mwy  o  dda  yn  cael  ei  wneyd 
yn  y  bydysawd,  am  na  allai  Duw  wneyd  rhagor.    Pe  gallu 

fyddai  ei  reol,  ni  byddai  ei  lywodraeth  ynun  foesol.  -Y 

maecyfyngu  effeithiolry wydd  yr  iawn  iachub,  i  enghreifft- 

iau  gweithredol  ei  lwyddiant,  yn  annghymwys.  Nid 

ydych  yn  mesur  rhinwedd  meddyglyn  wrth  nifer  y  per- 
sonau  y  mae  yn  iachâu  ;  ac  nid  ydych  yn  cyfyngu  gallu 
Crist  i  wneyd  gwyrthiau,  i'r  nifer  a  wnaeth:  gwyddoch  ei 
fod  wedi  ei  rwystro  i  wneuthur  rhai  gwyrthiau  gan  an- 
nghrediniaeth  y  bobl.  Felly,  trwy  gystadi  ymresymiad, 
nid  yw  effeithiolrwydd  yr  iawn  i'w  fesur  wrth  nifer  y  rhai 
a  gedwir."* 

Preg.  Y  mae  yr  ymresymiad  yn  ymddangos  yn  o  dêg  . 
ond  yr  wyf  yn  meddwl  fod  drwg  yn  ei  wreiddyn.  Y  mae 
yn  wir  y  gallasai  Duw  fwriadu  creu,  ac  o  ganlyniad,  greu 
nifer  mwy  neu  lai  o  fydoeddnaga  greodd;  ac  y  mae  can 
wired  a  hyny  y  gallasai  fwriadu  achub,  ac,  o  ganlyniad, 
achub  nifer  mwy  neu  lai  nag  a  achubir.  Ond,  a  allasai 
Daw  greu  nifer  mwy  neu  lai  o  fydoedd  nag  a  fwriadasai  eu 
creu?  Neu  a  ddiehon  iddo  achub  llai  o  nifer  nag  y  bwr- 
iadodd  yr  iawn  i  fod  yn  iaehawdwriaeth  idd}Tnt  ?  Byddai 
ateb  yn  gadarnhaol  cystal  a  phriodoli  cyfnewidiolrwydd  i 
fwriadau  Duw  ;  ond  os  yn  nacaol  }Tr  atebir,  yna  rhaid  yr 
*  Gwel  Jenkvn  on  the  At.  tudaì.  48S-9. 


CYSYLLTIAD  YR  IAWN  AG  ARFAETH  DUW.  207 


achubir  holl  wrthddrychau  yr  iawn.  Nid  am  allu,  digoh- 
olrwydd,  nae  effeithiolrwydd  yr  iawn,  y  inae  y  ddadl,  ond 
am  y  bwriad  yn  mherthynas  iddo.  Felly  y  mae  y  dyfyn- 
iad  dan  sylw  o  waith  Mr.  J.  yn  cynwys  y  twyll-ymresym- 
iad  a  elwir  camgymeryd  y  cwestiwn. 

Gwran.  Ond  nid  yw  Mr.  J.  yn  meddwl,  mai  nifer  bychan 
a  fydd  yn  gadwedig ;  ond  y  bydd  llawer  mwy'yn  y  diwedd 
ar  y  ddeheulaw  nag  ar  yr  aswy. 

Preg.  IfM  yw  hyna  eto  yn  newid  dim  ar  egwyddor  y 
peth  ;  oblegid  os  gall  dyben  yr  iawn  fethu  gyda  rhai  o'i 
wrthddrychau,  pa'm  na  allai  fethu  gyda  Uawerf  ac  os  gali 
fethu  gyda  llawer,  pa'm  na  allai  fethu  yn  hollol? 

Ond  wrth  ymadael  am  y  tro  presennol,  cofìwch  bedwar 
peth : 

1.  Fod  y  system  sydd  yn  myntumio  fodyr  iawn  ynfodd- 
ion  i  ddwyn  eu  holl  drueni  tymhorol  a  thragy  wyddol  ar  y 
rhai  na  chlywsant  erioed  air  o  son  am  dano,  a  hyny  er  fod 
Duw  wedi  bwriadu  y  peth  i  fod  yn  iachawdwriaeth  idd- 
ynt,  yn  wrthun  ac  anysgrythyrol. 

2.  Fod  holl  fwriadau  Duw  am  bob  peth,  pa  un  bynag  ai 
tymhorol  ai  ysbrydol,  yn  sicr  o  gael  eu  cyflawni  i'r  man» 
ylder  mwyaf  ;  fod  yr  iawn  wedi  ei  fwriadu  i  fod  yn  iach- 
av/dwriaeth  i'r  sawl  y  bu  Crist  farw  drostynt ;  ac,  o  gan- 
lyniad,  y  rhaid  fod  iachawdwriaeth  holl  wrthddrychau 
marwolaeth  Crist  yn  beth  sicr. 

3.  Gan  nas  meddai  neb  hawl  i  ofyn  i  Dduw  ddarparu 
iawn,  ondmai  ei  ddawn,  neu  ei  rodd  annhraethol  ydyw  ; 
nad  oes  dim  derbyn  wyneb  nac  annghyfiawnder  yn  y  peth, 
er  mai  rhai,  ac  nad"  pawb,  a  ddewiswyd  yn  wrthddrychau  o 
hono. 

4.  Er  nad  ydy  w  gallu  y  Creawdwr  i'w  gystadlu  â  nifer  y 
bydoedd  a  greodd,  ac  nad  ydy  w  haeddiant  yr  iawn  i'w  fes- 
ur  wrth  nifer  y  sawl  a  gedwir ;  eto,  y  byddai  dyweyd  y 
gallai  Duw  greu  mwy  o  fydoedd  nag  a  fwriadasai ;  neu 


208 


Ỳ  FREGETHWR  a'ü  GWRAXDAWK. 


y  dichon  iddo  achub  mwy  o  bersonau  naga  fwriadodd; 
neu  y  galì  rhai  ag  y  bwriadw}Td  yr  iawn  i  fod  yn  iach- 
awdwriaeth  iddynt,  fod  yn  ol  yn  y  diwedd ;  byddai  dy- 
wedyd  y  pethau  hyn,  meddaf,  yn  gystal  a  phriodoli  cyf- 
newidioldeb  a  siomiant  i  "  Dady  goleuni,  gyda  yr  hwn  nid 
oesgyfnewidiad,  na  chysgod  tröedigaeth." 

Giuran.  Pa  bryd  y  caf  eich  gweled  eto  ? 

Preg.  Y  mae  cyfarfod  y  Gymdeithas  Ddirwestol  i  fod 
nos  Fercher  yn  nghapel  Ebenezer ;  ac  yr  wyf  wedi  addaw 
os  by  w  ac  iach,  fyned  yno  ;  efallai  y  deuwch  gyda  mi,  ac 
yna  cawn  hamdden,  wrth  fyned  a  dyfod,  i  ymddyddan  am 
unrhyw  fater  a  all  fod  ar  ein  meddylîau.  Da  bo  chwi 
yrẁan. 

Gwran.  Da  bo  chwi.  Cofiwch  alw  wrth  basio,  nos 
Fercher. 

Preg.  Purion. 

Y  M  D  D  Y  D  D  A  N    X  Y  I . 
EHAN  I. 

CTFLWR  ACHUBADWY  AC  ACHUBEDIG. 

Pregethwr.  A  ydyw  fy  nghyfaill  am  y  cyfarfod  Dir- 
westol  heno  ì 

Gwrandawr.  Ydwyf,  ond  cael  fy  nghôt  am  danaf,  a'm 
ffon  yn  fy  llaw. 

Preg.  Y  mae  yn  noswaith  hyfryd  : — ond  gwell  i  ni  gy- 
rneryd  rhyw  fater  buddiol  i  ymddyddan  am  dano ;  a  pheid- 
io  dechreu  rhy w  siarad  ar  draws  ac  ar  hyd. 

Gwran.  Yr  wyf  newyddroddi  darlleniad  ffres  i  bregeth 
y  Parch.  W.  Rees,  ar  yr  "  Ysbryd  a'r  Briodasferch."  Yn 
tudal.  12,  y  mae  un  dywediad  ag  sydd  yn  union  at  fy 
mhwrpas  i.  D}Tma  fo  ;  "  Dwyn  y  byd  i  gyflwr  achubad- 
wj^oedd  gwaith  Crist,  onddwyn  y  byd  i  gyflwr  aohubedig 
yw  gwaith  yr  Ysbryd." 


CÝFLẄR  ACHUBADẄY  AC  ACHUBEDIG.       "  209 


Preg.  Pe  caniatâi  y  Ffwleriaid,  yn  gytunol  â'r  geiriau 
yna  o  eiddo  Mr.  "W.  R.,  mai  y  byd  ag  a  ddygir  i  gyflwr 
achubedig  gan  yr  Ysbryd,  ydyw  y  byd  a  ddygwyd  i  gyf- 
lwr  achubadwy  gan  Grist,  byddai  y  ddadl  am  wrthddrych- 
au  yr  iawn  ar  ben.  Ond  pa  beth  ydych  yn  feddwl  wrth 
gyíiwr  achubadwy,  a  chyflwr  cadwadwy? 

Gwran  Cyflwr  o  bosibilrwydd  i  fod  yn  gadwedig. 

Preg.  "Wel,  os  ydych  yn  meddwl  fod  dynion  wedi  eu 
dwyn  drwy  yriawn  i  gyflwr  ag  y  gallant  achub  eu  hun- 
ain,  neu  achub  eu  gilydd,  ni  welaf  ddim  gwahaniaeth 
rhwng  eich  barn  am  allu  dyn,  ag  eiddo  yr  Arminiaid.  Ond 
os  ydych  yn  meddwl  mai  dyben  yr  iawn  oedd  dwyn  dyn- 
ion  i  gyíîwr  o  bosibilrWydd  i  Dduw  eu  hachub,  yr  ydych 
yu  gwneyd  gwaith  Crist  yn  beth  heb  ei  eisiau.  Y 
mae  dyfodiad  Crist  i  achub  dynion,  yn  rhagdybied 
od  dynion  yn  achubadwy  o'r  blaen;  pe  amgen,  ofer  fuasai 
gwneyd  dim  tuag  at  eu  hachub.  Felly,  gan  fod  dyniou 
wrth  natur,  mewn  cyflwr  o  bosibilrwydd  i  Dduw  eu  hach- 
ub;  os  na  wnaeth  Crist  ond  dwyn  dynion  i  gyflwr  achub- 
adwy,  ni  wnaeth  ond  megys  eu  gadael  yn  yr  un  fan;  achub- 
adwy  oeddent  o'r  blaen,  nid  ydynt  ond  achubadwy  eto. 
Felly,  beth  bynag  yw  y  meddwl,  y  mae  y  term,  "cyflwr 
achubadwy  a  chadwadwy"  yn  ymddangos  i*mi,  o  leiaf,  yn 
auhapus. 

Gwran.  "Wrth  ddwyn  dynion  i  gyflwr  achubadwy  neu 
gadwadwy,  yr  ydys  yn  meddwl,  fod  Crist  wedi  gwneyd 
peth  ag  na  allesid  cadw  hebddo,  ond  y  gellir  cadw  drwy- 
ddo. 

Preg  Felly,  ni  wna  maddeuant  a  sancteiddhad  ddim 
ond  dwyn  dyn  i  gyflwr  cadwadwy  ;  canys  ni  ellir  cadw 
hebddynt,  ond  gellir  cadw  drwyddynt:  ac  felly,  cyflwr 
cadwadwy  yw  y  tir  pellaf  a  all  Cristion  byth  ei  gyr- 
haeddyd.  - 

Gwran.  Y  mae  maddeuant  a  sancteiddhad  yn  sicrhau 
14 


210 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRAXDAWR. 


cadwedigaeth  eu  gwrthddrychau  ;  ond  dwyn  cadwedigaeth 
i  bosibilr  wydd  yn  unîg  a  wnaeth  yr  iawD. 

Preg.  Y  cwbl  a  wna  maddeuant  yw  symud  y  pechodau, 
a  gyflawnwyd  oddiar  y  ífordd  ;  a'r  cwbl  a  wna  sancteidd- 
had  yw  glanhau  dyn  oddiwrth  yr  halogrwydd  a  gafodd. 
T  mae  maddeuant  a  sancteiddhad  yn  gosod  dynion  megys 
ar  yr  un  tir  a  phe  buasent  heb  bechu  erioed;  ond  nid  ydyw 
hyny,  ynddo  ei  hun.  yn  sicrhau  na  allant  syrthio  drachefn 
i  bechod  a  thrueni,  fel  y  syrthiodd  ein  rheini  cyntaf. 
Felly,  03  nad  ydyw  yr  iawn  ynsicrhau  eadwedigaeth  dra- 
gywyddol  dynion,  nis  gwn  pahamjaa  allai  y  saint  syrthio 
oddiwrth  ras  cyn  eu  marw,  neu  o  ddedwyddwch  wedi  eu 
myned  i'rnef.  Ymddengys  i  mi  na  all  Ffwleriaeth  gydsef- 
yll  â'r  athrawiaeth  o  barhad  mewn  gras. 

Gwran.  Onid  yw  y  cyfammod,  yr  addewidion,  a'r  eiriol- 
aeth,  yn  ddigon  o  sicrwydd  am  gadwedigaeth  yr  etholed- 
igion,  ac  am  barhad  y  saint  mewn  gras  ? 

Preg.  Yr  un  peth  yw  dyweyd  mai  cyfammod,  addew- 
idion,  ac  eiriolaeth,  sydd  yn  sicrhau  cadwedigaeth  yr  ethol- 
edigion,  a  dyweyd  mai  yr  iawn  sydd  yn  gwneyd  hyny  ; 
oblegidmai  ar  yr  iawn  y  mae  yr  holl  bethau  hyn  yn  dy- 
bynu.  Felly  nid  ydyw  eich  cyfaddefìad  ddim  amgen  na 
íiordd  gwmpasog  oildio  y  pwynt. 

Gwran.  Addefwn  fod  yr  iawn  yn  sicrhau  cadwedigaeth 
y  sawl  a  gredo  ;  ond  peth  arall  yw  dy weyd  ei  fod  yn  sicr- 
hau  dygiad  rhai,  mwy  nag  eraill,  i  gredu. 

Preg.  Os  felly,  nid  dwyn  dynioni  gyflwr  aehubadwy,  yn 
unig,  oedd  gwaith  Crist  (fel  yr  hòna  Mr.  W.  R.) ;  ond 
gwnaeth  gadwedigaethy  sawl  a  gredo,  yn  beth  sicr.  Y  mae 
yn  wir  mai  dau  beth  yw  dwyn  dynion  i  gredu,  a  ehadw  y 
neb  a  gredo;  ond  os  addawyd  y  ddau  i  Grist,  yn  y  cyfam- 
raod,  y  mae  gwaith  Crist  yn  cyflawni  ammodau  y  cyfammod 
hwnw,  yn  sicrhau  y  naill  fel  y  llall.  Ac  fell}',  y  mae  yr 
iawn  wedi  gwneyd  iachawdwriaeth  y  rhai  a  roddwyd  i 
Grist,  nid  yn  beth  posibl,  ond  yn  beth  sicr. 


CYFLWR  ACHÜBADWY  AC  ACHUBEBIG.  211 


Gwran.  Y  mae  digon  yn  yr  iachawdwriaeth  i  achub 
pawb,  pe  credai  pawb  ;  ond  ni  ellir  achub  neb  heb  fod 
iawn  wedi  ei  roddi  drosto:  gan  hyny,  rhaidfod  iawn  wedi 
ei  roddi  dros  bawb. 

Preg.  Y  mae  digon  yn  yr  iachawdwriaeth,  mae  yn  wir, 
i  achub  pawb,  pe  credai  pawb ;  ond  ni  ellir  achub  neb,  heb 
ei  fod  wedi  ei  ethol  ;  gan  hyny  (yn  ol  eich  ymreaymiad 
chwi),  rhaid  fod  pawb  wedi  eu  hethol. 

Gwran.  Pe  credai  holl  ddynolry w,  byddai  hyny  yn  brawf 
^u  bod  wedi  eu  hethol. 

Preg.  Byddai,  siwr';  ac  yn  brawf  hefyd  fod  Crist  wedi 
marw  drostynt  A  phan  geir  allan  fod  pawb  yn  credu,  ac 
nid  cyn  hyny,  goeliaf  fi,  y  credaf  fì'r  athrawiaeth  o  iawn 
cyfíredinol, 

Gwrun.  Rhaid  fod  fy  ymresymiad  yn  gywir  neu  yn 
<3wyllodrus :  os  ydyw  gywir,  y  mae  yn  ddigon  i  ddadym- 
chwelyd  eich  holl  gyfundraith  chwi  ;  ond  os  ydyw  yn 
dwyllodrus,  ynmha  le,  atolwg,  y  mae  y  twyll? 

Preg.  Nid  ydyw  eich  casgliad  yn  gorwedd  yn  dég  ar 
eich  dau  osodiad.  Os  oes  digon  yn  yr  iachawdwriaeth  i 
achub  pawbpe  credai  pawb,  ac  na  ellir  achub  neb  heb  fod 
iawn  wedi  ei  roddi  drosto;  y  canlyniad  yw,  nid  fod  iawn 
wedi  ei  roddi  dros  bawb,  ond  fod  iawn  wedi  ei  roddi  dros 
bawb  os  cred  (neu  pe  credai)  pawb.  Gan  fod  y  prif  osodiad 
yn  ammodol,  rhaid  i'r  casgliad  hefyd  fod  yn  ammodol  ; 
felly,  yn  ol  yr  ymresymiad  yna,  y  credinwyr  yw  gwrth- 
ddrychau  yr  iawn.  Ond  i  roddi  pen  ar  y  siarad  nes  y 
delom  o'r  capel,  cofiwch,  yn  laf.  Yr  wyf  yn  cydsynio  â 
chwi,  fod  yr  efengyl  yn  gosod  pawb  a'i  cly wo,  mewn  cyf- 
lwr  gobeithiol.  2il.  Mai  ei  eglwys  y w  unig  wrthddrychau 
marwolaeth  Crist.  Yr  wyf  yn  credu  y  ddau  beth  yna,  am 
na  ellir,  i'm  tyb  i,  eu  gwadu  heb  wadu  y  Beibl;  ond,  yn 
3ydd,  Pa  fodd  y  maent  yn  gyson  â'u  gilydd,  nid  wyf  yn 
proífe3U  gwybod.    4ydd.  Eto,  ni  ddywedais,  ac  nid  wyf 


212 


Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


yn  dywedyd  chwaith,  "fod  yn  rhyfyg  i  neb  arall  geisio 
gwybod," 

RHAN  II. 

GYSYLLTIAD  YR  IAWN  A  GALWAD  YR  EFENGYL. 

Gwran.  [  Wrth  gychwyn  tuag  adref.~j  Onid  y w  y  sefydl- 
iadau  cenadol  yn  cyrneryd  yn  ganiataol,  fod  Crist  wedi 
marw  dros  yr  holl  baganiad  ?  Canys  pa  les  yw  pregethu 
i  rai  na  bu  Crist  farw  drostynt? 

Preg.  Pan  y  mae  cenadwr  yn  myned  i  blith  paganiaid, 
a  Duw  yn  ei  lwyddo  ;  y  mae  hyny  yn  brawf  fod  yno  rai 
ag  y  bu  Crist  farw  drostynt. 

Gwran.  Felly,  pe  buasai  y  cenadwr  heb  fyned  yno,  <fcc, 
ni  buasai  Crist  wedi  marw  drostynt :  ac  felly,  gwaith  y 
cenadwr  yn  myned,  neu  yn  peidio  myned,  rr  lle,  sydd  yn 
peri  fod,  neunad  ydyw,  Crist  wedi  marw  drosrywnifer  o'r 
trigolion. 

Preg.  Pe  caniateid  y  dull  yna  o  ymresymu,  sef  dywedyd 
na  buasai  Crist  wedi  marw  dros  rai,  pe  na  chawsent  yr  ef- 
engyl,  a  phe  na  chredaseat;  neu  y  buasai  wedi  marw  dros 
eraill,pe  buasai  efengyl  y n  llwyddiannus  iddynt  ;  eto,  nid 
ydyw  yn  canlyn  mai  mynediad  efengyl  i  blith  y  naill,  a 
barodd  fod  Crist  wedi  marw  drostynt  ;  na  chwaith  mai 
amddifadrwydd  y  lleill  o  efengyl,  a  baroddnabu  Cristfarw 
drostynt  hwythau.  BFid  peri  onddangos,  y  mae  llwyddiant 
yr  efeogyl,  fod  Crist  wedi  marw  dros  rai ;  ac  nidperi,  ond 
dangos,  y  mae  aflwyddiant,  neu  amddifadrwydd  o  efengyl, 
na  bu  farw  dros  eraill. 

Pan  ydys  yn  dadlu  yr  effaith  oddiwrth  yr  achos,  yr  hyn 
a  elwir  yn  argument  a  priori,  ystyrir  fod  yr  achos  nid  yn 
tmig  yn  profi,  ond  hefyd  yn  peri,  yr  effaith  :  pan  ydym 
yn  dadlu  yr  achubir  yr  etholedigion,  oblegid  fod  Crist 
wedi  marw  drostynt,  yr  ydym  yn  golygu  fod  marw- 


YR  IAWN  A  GALWÁD  YR  EFENGYL. 


213 


oiaeth  Crist,  nid  yn  unig  yn  profi,  ond  hefyd  yn  peri,  eu 
hachubiaeth.  Ond  pan  ydys  yn  dailu  yr  achos  oddiwrth 
yr  effaith,  yr  hyn  a  elwir  yn  argument  a  posteriori,  nid  ys- 
tyrir  fod  yr  effaith  yn  peri,  ond  yn  unig  yn  profi  yr  achos : 
felly,  pan  ydym  yn  dyweyd  fod  Crist  wedi  marw  dros 
rai,  oblegid  fod  yr  efengyl  wedi  llwyddo  i'w  hachub,  nid 
ydym  yn  meddwl  fod  llwyddiant  yr  efengyl  yn  peri,  ond 
yn  unig  yn  profi,  neu  yn  dangos,  ei  fod  wedi  marw  dros- 
tynt. 

Ghoran.  Onid  ydyw  y  cenadon  yn  pregethu  i'r  pagan- 
íaid,  fod  Crist  wedi  marw  dros  bob  un  o  honynt. 

Preg.  K"id  wyf  yn  deall  fod  un  warant  apostolaidd  i'w 
chael  i'r  fath  bregethu. 

Gwran.  TVel,  onid  oes  perygl,  yn  ol  eich  system  chwi,  i 
ddynion  geisio  iachawdwriaeth  trwy  yr  iawn,  rhag  eu  caei 
yn  gwrthryfela  yn  erbyn  Duw,  trwy  geisio  peth  na  fwriad- 
wyd  iddynt  ? 

Preg.  Pe  buasai  Duw  wedi  dangos  ei  fwriadau  tragy  wydd- 
ol,  a  rhoddi  y  rhai  hyny  yn  rheol  i'n  hymddygiadau  ni,  bu* 
asaiyn  wrthyfel  i  ni  geisio  dim  heb  wybod  ei  fod  wedi  ei 
fwriadu  i  ni.  Ond  gan  fod  yr  arfaeth  yn  llyfr  seliedig  i 
ni,  a  bod  y  Beibl  wedi  ei  roddi  yn  rheol  i  n  holl  ymddyg- 
iadau,  ein  dyledswyddyw  credu  fod  yr  arfaeth  yr  hyn  y 
tystia  y  Beibl  ei  bod ;  a  chredu  tystiolaeth  yr  un  Beibl, 
fod  cyflawn  groeso  i  ni  fel  pechaduriaid  (ac  nid  fel  ethol- 
edigìon),  i  ddefnyddio  yr  iachawdwriaeth  :  athragwnelom 
felly,  nid  oes  dim  perygl  y  rhoddir  i'n  herbyn,  fod  yn  ym- 
yraeth  â'r  hyn  na  pherthyn  i  ni.  Ië,  y  mae  ein  gwaith  yn 
ymwneyd  â'r  peth,  yn  llwybr  yBeibl,  yn  profi  mai  i  ni  y 
y  mae  yn  perthyn. 

Gwran.  Fe  ddylai  pawb  gredu,  gan  fod  yr  efengyl  yn 
galw  ar  bawb  i  hyny. 

Preg.  Siwr  iawn  :  ond  er  darllen  yr  holl  Ysgrythyrau  a 
ddyfyna  Mr.  J.  er  dangos  y  dylai  pob  dyn  gredu  fod  Crist 


2U 


Y  PREGETHWR  ATR  GWRANDAŴR. 


wedi  marw  drosto  ef  yn  bersonol,  ni  welaf  fod  yr  nn  a 
honynt  yn  profi  y  fath  beth. 

Gwran,  "Wel,  y  mae  Paul  yn  dyweyd,  (í  Yr  hwn  am  car- 
odd,  ac  a'i  dodes  ei  hun  drosof  fì."  Gal.  ii.  20.  Odì  ddylai 
pawb  grcdn  a  dywedydhyny  am  danynt  eu  hunain  ? 

Preg.  Y  rnae  Paul,  yn  yr  adnod,  yn  dyweyd,  MMi  a 
groeshoeliwyd  gyda  Christ,  eithr  byw  ydwyf ;  eto,  nid 
myfì,  ond  Crist  sydd  yn  byw  ynof  fi  :  a'r  hyn  yr  ydwyf  yn 
ei  fyw  yr  awr  hon  yn  y  cnawd,  ei  fyw  yr  ydwyf  trwy  fìydd 
Mab  Duw."  Yn  awr,  os  ydyw  fod  Paul  yn  dy weyd  un  o'r 
pethau  hyn  am  dano  ei  hun,  yn  brawf  y  dylai  pob  dyn 
gredu  a  dywedyd  felly  amdano  ei  hun  ;  ouid  yw  fod  Paul 
yn  dywedyd  y  pethau  eraill,  yn  brawf  y  dylai  pob  dyn 
gredu  y  rhai  hyny  hefyd,  a'u  dy  wedyd  am  dano  ei  hunan  ? 
Fel  hyny,  dylai  pob  dyn  gredu  "  ei  fod  wedi  ei  groeshoelio 
gyda  Christ — fod  Crist  yn  byw  ynddo — a'i  fod  yntau  yn 
byw  trwy  ffydd  Mab  Duw."  Os  nad  y  w  Mr.  J.  yn  barod  i 
sefyll  atyr  holl  bethau  yna,  y  mae,  wrth  ddefnyduio  yr 
adnod  dan  sylw  i  brofì  ei  bwnc,  yn  saethu  dros  ben  eifarc. 
Awgryma  Mr.  J.  yn  fynyeh,  fod  rhywrai  yn  gwrthod,  neu 
yn  darnio  Ysgrythyrau,  oblegid  eu  hymlyniad  wrth  ryw 
system  neu  gredo  o'r  eiddynt  eu  hunain  :  ond  y  mae  lle  i 
ofni  ei  fod,  wrth  gyhuddo  eraill,  yn  condemnio  ei  hun. 

Gwran.  Pa  beth,  atolwg,  a  gredwn  ni  ì 

Preg.  Pob  peth  a  ddywed  y  Beibl.  Pe  dywedasai  y 
Beibl  fod  Crist  wedi  marw  drosof  fì  yn  bersonol,  dylaswn 
inau  gredu  hyny  :  ond  gan  nad  yw  yn  dyweyd  y  fath  beth, 
ni  ddylwn  inau  gredu  y  fath  beth,  nes  profi  fod  ynof  nodau 
y  sawl  y  dy wed  y  Beibl  i  Grist  farw  drostynt.  Dylwn 
gredu  "  na  chollir  pwy  bynag  a  gredo  ynddo  ef,"  ac  y 
derb^m  pwy  b}mag  a  gredo  ynddo  ef,  faddeuant  pechodau 
trwy  ei  enw  ef."  A  phan  b}Tddwyf  yn  siwr  fy  mod  yn 
eredu  y  pethau  yna,  dylwn  gredu  hefyd  fy  mod  i,  yn  ber- 
sonol,  yn  derbyn  maddeuant,  ac  na  chollir  mo  honof  ;  ie, 


YR  IAWN  A  GALWAD  Yíl  EFENGYL.  215 


fy  mod  wedi  fy  ethol,  a  bod  Crist  wedi  marw  drosof.  Pan 
allaf  ddy wedyd  fy  mod  "  yn  byw  trwy  ffydd  Mab  Duw  ;" 
gallaf  ddywedyd  hefyd,  "Yr  hwn  a'm  carodd,  ac  a'i  dodes 
ei  hua  drosof  fi." 

Gwran.  "  Dilynwch  wrthodwr  efengyl,  wedi  ei  gondemn- 
io  i'rtân  tragywyddol  (medd  Mr.  J.  yntudal.  368).  %  *  * 
M  ddianc  yfath  olygiadau  oddiar  eigydwybod  ddeffröed- 
ig,  a  hyn  ; ■■  *  * '  *  Pe  buaswn  yncredu  ei  fod  ef  yn  waredwr 
i  mi,  buaswn  yn  credu  yr  hyn  sy'n  awr  yn  cael  ei  brofi  yn 
anwiredd  :  eto,  dyma  fi  mewn  poenau  am  na  chredais  yr  hyn 
y  mae  y  diwedd  yn  ei  brofì  yn  holloi  anwiredd.  ]>Ta,  na; 
iaith  y  pechadur  fydd,  '  Mi  a  ddinystriais  fy  hun.'" 

Preg.  Y  mae  y  siarad  yna,  gan  un  sydd  yn  addef  ethol- 
edigaeth,  yn  ymddangos  i  mi  yn  anweddaidd  iawn,  yn  wir  ; 
oblegid  os  oes  grym  yn  y  íflangell,  rhaid  i  Mr  J.  ei  deimlo 
wrth  ddal  etholedigaeth  bersonol,  yn  gystal  a  ninau  wrth 
ddal  iawn  neillduol  :  canys  ni  ddianc  chwaith  oddiar  gyd- 
wybod  ddeffröedig  y  pechadur,  y  fath  olygiad  a  hyn — "  Pe 
credaswn  fod  y  Tad  wedi  fy  ethol,  buaswn  yn  credu  yr 
hynnadywwir:  ac  eto,  dyma  fi  mewn  poenau,  am  na 
chredais  yr  hyn  y  mae  y  diwedd  yn  ei  brofì  yn  anwiredd." 
Na,  na  :  iaith  y  pechadur  fydd,  "  Mi  a  ddinystriais  fy  hun." 
Nid  fod  y  Tad  heb  ei  ethol,  neu  fod  Crist  heb  wneyd  iawn 
drosto,  fydd  gan  yr  annghredadyn  i  feio  arno  yn  y  farn  ; 
ond  ei  waith  ei  hun  yn  esgeuluso  iachawdwriaeth.  Os 
ydyw  desgrifiad  Mr.  J.  o  iaith  gwrthodwr  efengyl,  yn 
profi  fod  Crist  wedi  marw  drosto,  prawf,  hefyd,  fod  y  Tad 
wedi  ei  ethol :  neu  os  nad  ydy  w  yn  profi  fod  y  Tad  wedi  ei 
ethol,  nis  gall  brofì,  chwaith,  fod  Crist  wedi  marw  drosto. 

Gwran.  'Rhoswch  chwi.  Nid  yw  Mr.  J.  yn  dal  y  dylai 
pob  dyn  gredu  ei  fod  wedi  ei  ethol ;  nac  y  demnir  neb  am 
beidio  credu  hyny. 

Preg.  Nid  ydyw  y  Calfìnistiaid,  ychwaith,  yn  dal  y  dyl- 
ai  pob  dyn  gredu  fod  Crist  wedi  marw  drosto,  nac  y  demu* 


216  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


ir  neb  am  beidio  credu  hyny.  Peidied  Mr.  J.  â  chymeryd 
yn  ganiatol  yr  liyn  ni  chaniatâ  ei  wrthbleidwyr,  ae  y  mae 
ei  ymresymiad  yn  colli  ei  holl  awch. 

Gioran.  Pa  fodd  y  gall  dynion  esgeuluso  iachawdwriaeth, 
os  na  fwriadwyd  yr  iachawdwriaeth  iddynt  erioed? 

Preg.  Ein  dyledswydd  yw  credu  geiriau  Duw,  pe  na 
byddaiun  fantais  yn  dyfod  i  ni  o  hyny,  a'n  pechod  yw  an- 
nghredu.  Ond  pan  y  mae  yr  efengyl  yn  dangos  fod  bywyd 
tragywyddol  wedi  ei  gysylltu  â  chredu,  y  mae  annghredu, 
nid  yn  unig  yn  bechod  yn  erbyn  Duw;  ond  hefyd  yn  es- 
geulusdra  o'n  hiachawdwriaeth  ein  hunain.  Bod  Duw  yn 
llefaru,  ac  nidbod  iachawdwriaeth  yn  gysylltiedig  â  chredu, 
yw  sail  dyledswydd  dyn  i  gredu  ;  o  ganlyniad,  y  mae  y 
sawl  sydd  yn  anughredu  geiriau  Duw,  yn  esgeuluso  eu  dyl- 
edswydd,  er  na  bo  yr  iachawdwriaeth  wedi  ei  bwriadu 
iddynt  hwy  yn  bersonol ;  ond  eto,  gan  fod  iachawdwriaeth 
wedi  ei  chysylltu  â  chredu,  ni  ellir  peidio  credu,  heb  es- 
geuluso  iachawdwriaeth. 

Fel  y  mae  iachawdwriaeth  wedi  ei  bwriadu  i  ddyn  gan 
Dduw,  y  mae  yn  sîcr  o  gael  ei  chymhwyso,  ac  ni  all  y  dyn 
hwnw  fod,  yn  y  diwedd,  yn  esgeuluswr  o  honi,  fel  ag  1 
siomi  bwriadau  Duw.  Ond  fel  y  mae  iachawdwriaeth  wedi 
ei  chysylltu  â  chredu,  y  mae  yr  annghredadyn  yn  ei  hes- 
geuluso,  trwy  esgeuluso  y  ddyledswydd  o  gredu.  Y  mae 
yn  wir  mai  i'r  rhai  a  fyddant  ar  ddeheulaw  y  Barnwr  "  y 
parotöwyd  y  deyrnas  er  seiliad  y  byd  ;"  eto,  nid  ydyw 
bwriadau  Duw  mewn  perthynas  i'r  iachawdwriaeth  a'i 
gwrthddrychau,  yn  gwneyd  credu  yn  llai  dyledswydd,  nac 
annghredu  yn  llai  esgeulusdra  ;  obiegid,  fel  y  dywedais 
o'r  blaen,  nad  arfaeth  Duw  y  w  rheol  dyledswydd  dyn- 
Ond  y  mae  fod  bywyd  tragywyddol  wedi  ei  gysylltu  â 
chredu,  a  bodhyny  wedi  ei  ddatguddio  yn  yr  efengyl,  yn 
gosod  pwys  ychwanegol  ar  y  ddyledswydd,  ac  yn  gwneyd 
yr  esgeulusdra  o  gymaint  ahyny  yn  waeth. 


YR  IAWN  A  GrALWAD  YR  EFENGYL. 


Gwran.  Geilw  yr  efengyl  ar  ddynion,  gyda  thaerineb,  i 
ddyfod  i'r  dyfroedd — at  Grist,  <fcc. ;  ond  os  nad  y  w  y  dyfr- 
oedd  wedi  eu  bwriadu,  a'r  iawn  wedi  ddarparu,  i  bawb  ; 
pa  fodd  y  4gall  y  gwahoddiad  fod  yn  ddidwyll  ? 

Preg.  Pe  iawn  ystyrid  beth  y w  dyfod  "  i'r  dyfroedd,  ac 
at  Grist,"yr  wyf  yn  meddwlna  byddai  cymainto  anhaws- 
der  yn  y  cwestiwn  yna,  ag  y  dybia  llawer.  Dyfodi'r  dyfr- 
oedd — ac  atGrist— neu  dderbyn  Crist,  yw  credu  tystiolaeth 
Duw  am  ei  Fab.  Yn  awr,  y  mae  bod  yn  ddyledswydd  ar 
ddyn  gredu,  yn  ddigon  o  reswm  i'w  alw  at  y  peth;  gan 
hyny,  ni  byddai  dîmtwyll  yn  yr  alwad,  pe  na  byddai  un 
fantais  yn  gysylltiedig  â'r  hyn  y  gelwir  dynion  ato  :  ond 
y  mae  bod  by  wyd  ynnglŷn  â  chredu,  yn  annogaeth  ych- 
wanegol  i'r  peth.  Y  mae  bod  dyn  yn  esgeuluso  y  ddyled- 
swydd  o  gredu, yn  dangos  annuwioldeb  mawr  :  ond  ymae 
ei  fod  yn  ei  hesgeuluso  yn  ngwyneb  y  fath  annogaeth  i'w 
chyílawni,  yn  dangos  annuwioldeb  mwy.  Gallwn  ddy- 
weyd  wrth  ein  gwrandawyr,  "Deuwch,  y  mae  yn  ddyled- 
swydd  arnoch  ddyfod  :"  ond,  "  0  deuwch,  y  mae  bywyd 
tragywyddol  yn  nghlŷn  â  dyfod."  Deuwch,  yr  ydych 
yn  esgeuluso  eich  dyledswydd  wrth  beidio  dyfod  :— O 
deuwch  yr  ydych  yn  esgeuìuso  iachawdwriaeth,  hefyd, 
wrth  beidio  dyfod.  Cred ;  ti  ddylit  gredu  gair  Duw,  pe 
na  bai  un  fautais  yn  nglŷn  â  hyny  ;  ond,  0  "  cred  yn  yr 
Àrglwydd  Iesu  Grist,  a  chadwedig  a  fyddi."* 

Giuran.  Ond  pe  bawn  yn  dyfod,  os  na  fwriadwyd  y  dyfi" 
oedd  i  mi,  ni  chawn  i  ddafn  gwed'yn. 

Preg.  Rhowch  gynyg  ;  ac  os  cewch  eich  gwrthod,  mi 
roddaf  y  pwnc  i  fyny  am  byth.  Ni  chafodd  neb  erioed 
wybod  y  bwriadau  tragywyddol  am  dano  ei  hun,  cyn 
credu  ;  ond  eto,  bydd  yn  amlwg,  yn  y  diwedd,  fod  yreth- 
oledigaeth  a'r  prynedigaeth  wedi  cael  eu  holl  wrth- 
ddrychau. 


*  Gwel  Attodiäd,  Llyth^r  ii. 


Y  PRÈGETHWR  A'R  GWRANBAẄR. 


Bellach,  rhaid  i  ni  "ganu  ISTos  da:  ond  cofiwch,  dri 
pheth. 

1.  Y  mae  yr  efengyl  "  yn  gorchymyn  i  bob  dyn,  yn  mhob 
ruan,  edirarhau."  Ac  y  mae  yn  rhaid  i'w  gweinidogion 
wahodd  eu  holì  wrandawyr  i  ddyfod  at  Grist,  sef  i  dderbyn 
Cristtrwy  gredu  ynddo;jtc  nifeddant  un  warant  Ysgryth- 
yrol  i  ddim  yn  amgen. 

2.  Pe  na  ellid  dangos  y  cysondeb  o  wahodd  pawb  i 
ddefnyddio  iachawdwriaeth  na  fwriadwyd  ond  i  rai,  y  mae 
gorehymyn  Crist  i  fyned  i'r  holl  fyd,  a  phregethu  yr  efengyl 
i  bob  creadur,  yn  ddigon  o  sail  i  alwad  cyffredinol  yr 
eîengyl,  ac  nid  oes  eisiau  un  warant  arall  i'r  peth. 

3.  Oad,  gan  nad  yw'r  efengyl  yn  galw  dyn  i  wneyd  dim 
ond  ei  ddyìedswydd,  nid  oes  dim  yn  fwy  cymhwys  a  chy- 
son,  na'i  gymhell  ati;  ie,  pe  na  buasai  nn  fantais  yn  dyfod 
byth  o  hyny :  ond  gan  fod  cadwedigaeth  yn  anwahanol 
gysylltiedig  â'r  hyn  y  gelwir  ato,  y  mae  yr  annogaeth  yn 
grefaeh  i  ufuddhau,  y  pechod  o  anufuddhau  o  gymaint  a 
hynj  yn  fwy,  a'i  gosb  yn  drymach. 

Os  nad  ydyw  yn  rhy  hwyr,  gadewch  i  ni  ganu  cyn  ym- 
adael. 

"  Denwch.  hil  syrtbiedig  Adda, 

Daeíh  y  Jubiì  fawr  o  hedd : 
Galwad  llawn  sy'ibawh  o'r  enw, 

I  fwynhau  tragywj'ddol  wledd; 
Bwrdd  yn  llawu,  ynaa  gawn, 
0  foreuddydd  hyd  brydnawn." 


Y  M DDYBDAN   X  Y  1 1 . 

TR  HOLL  FYD  PAWÍ  YR  EGLWY3  Y  DEFAID,  &C,  JTÌ  WRTH- 

DDRYCHAU  TR  IAWN. 

Pregeihwr.  A  ydych  yn  dyfod  i'r  gymanfa  heddyw? 

Gwrandawr.  Ydw'  siwr,  a  bydd  yn  dda  iawn  genyf  gael 
eîch  ewmni,  eanys  y  mae  ger;yf  lawer  o  bethau  i'w  siarad 
efo  chwi. 


GWRTHDDRYCHAU  YR  IÀWîT. 


Preg.  Purion.  Gadeweh  i  ni  ddechreu,  ynte  ar  ryw- 
beth. 

Gwran.  Ar  ol  swper,  neithiwyr,  d\Tgwyddais  edrych  i 
lyfr  Jenkyn,  a  chanfod  yno  rywbeth  tebyg  i  hyn,  "  Ni  all- 
asai  system  foesol  y  bydysawd,  wedi  dyfodiad  pechod,  ateb 
dyben  ei  chreadigaeth,  heb  ei  hadgyweirio,  a'i  hadferu.  Y 
mae  yr  adferiad  hwn,  gan  hyny,  yn  gwneyd  i  fyny  un  o'i 
nodweddiadau,  ac  y  mae  yn  ymddangos  mor  hanfodol  iddi, 
agydyw  ei  helfenau  dealîol  a  chyfrioî.  JSi  ddatguddiwyd 
un  ffordd  i'w  hadferu  a'i  hadgyweirio,  ònd  trwy  Gyf^ 
ryngwr ;  a  chan  mai  ei  hadferiad,  yn  unig,  sydd  yn 
sicrhau  dyben  ei  chreadigaetb,  ae  mai  trwy  G-yfryng- 
wr  yn  unig  y  galìai  hyny  gael  ei  ddwyn  o  amgyleh,  y  mae 
cyfi-yngaeth  yn  hanfodol  i'r  s}Tstem.  Yr  un  mor  afresyrnol 
yw  gofyn,  pa  beth  a  ddaethai  o'r  bydysawd  moesol,  pe  na 
buasai  iawn  yn  cael  ei  apẁyntio,  a  gofyn,  pa  beth  a  ddaeth- 
ai  o'r  bydsawd  defnyddiol,  pe  na  buasai  egwyddor  dys- 
gyrchiant  (gravitatio?i)  yn  cael  ei  hapwyntio.  Y  mae  holl 
weithredladau  y  bydysawd  moesol  yn  cymeryd  y  cy fan- 
soddiad  cyfryngol  yn  ganiataol,  yn  gymhwys  yr  un  modd 
ag  y  mae  y  greadigaeth  anian}Tddol  yn  tybied  dysgyrch- 
íaot:"* 

Preg.  Y  mae  yn  amlwg  wrth  hyna,  fod  yr  awdwr  yn 
golygu  na  allasai  Duw  ddim  lly  wodraethu  ei  greaduriaíd, 
wedi  dyfodiad  pechod,  heb  ddarparu  iawn  ;  neu,  o  leiaf,  y 
buasai  y  ììywodraeth  foesol  yn  myned  mor  annhrefnus  heb 
iawn,  ag  a  fuasai  y  greadigaeth  ddefnyddiol  heb  gravitation. 
Onid  yw  hyn  yn  gwneyd  yr  iawn  yn  fesur  o  angenrheid- 
rwydd,  yn  hytrach  nag  yn  fesur  o  ras  ?  Yn  ol  y  system 
hon,  yr  oedd  cwymp  yr  angelion  yn  irosod  angen rheid- 
rwydd  ar  Dduw,  fel  Llywydd  moesol,  i  ddarparu  iawn,  pe 
na  buasai  dyn  wedi  syrthio  !  Ie,  os  "  na  allasai  sys'cem  foes- 
ol  y  bydsawd,  wedi  dyfodiad  pecliod,  afteb  dyben  ei  chre- 
*  Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  101 .  102. 


220 


Y  PREGETHWTL  A*R  GWRANDAWR. 


adigaeth,  heb  ei  hadferu"  trwy  iawn  ;  yna,  pe  na  buasai 
pechaduriaid  yn  bod,  heblaw  cythreuliaid,  buasai  angen- 
rheidrwydd  i'r  rhai  hyny  gael  eu  hadferyd,  ac  iDduw  ddar- 
paru  iawn  i'r  dyben  hyny,  neu  gael  ei  siomi  yn  ei  amcan 
wrth  eu  creu !  !  Mewn  difrif,  ai  nid  yw  hyna  yn  terfynu 
yn  hynod  o  agos  i  gabledd?  Gallaf  anturio  dy  wedyd,  heb 
ofni  cael  fy  ngwrthwynebu  gan  Feibl  na  rheswm,  pe  buasai 
miloedd  a  myrddiynau  o  wrthryfelwyr,  ambob  un  ag  sydd 
y  gallasai  Duw  eu  llywodraethu  yn  berffaith  hawdd,  heb 
eu  hadferu  o'u  trueni,  na  darparu  iawn  ar  eu  cyfer.  G-all- 
asai  yr  hwn  a  breswylia  yn  y  nefoedd,  cliwerthin  ;  a'r  Ar- 
glwydd  eu  gwatwar  hvvrynt,  a'u  d}7fetha  o'r  ffordd,  pan 
gyneuai  ei  îid  ef,  'ie,  ond  ychydig.  Ond  o'i  ras  penar  * 
glw}Tddol  yn  unig,  bwriadodd  achub  "  tyrfa  fawr,  yr  hon 
ni  ddichon  neb  ei  rhifo/'  o  blith  dynion;  ac  i'r  dyben 
hyny,  rhoddes  ei  Fab  i  fod  yn  iawn. 

"  Diolcli  iddo,  diolch  iddo,  byth  am  gofìo  llwch  y  llawr." 

Gwran.  Yn  wirionedd,  braidd  na  feddyliwn  inau  fodMr. 
J.  wedi  myned  yn  o  bell,  wrth  geisio  dwyn  yr  holl  fydys- 
awd  i  mewn  fel  gwrthddrychau  yr  iawn.  Ond  y  mae  y 
Beibl  yn  dyweyd  fod  Crist  wedi  "  marw  dros  bawb,"  a 
"  phrofi  marwolaeth  dros  bob  dyn,"  ac  yr  ydych  chwithau 
yn  haeru,  mai  dros  yr  etholedigion,  yn  unig,  y  bu  farw. 

P?eg.  Os  ydyw  y  geiriau  pawò,  pob  dyn,  yr  holl  fud,  &q. 
yn  cael  eu  harferyd  mewn  ystyr  cyfynorol,  weithiau,  yn  y 
Testament  îs"ewydd,  fe  ddichon  eu  bod  felly,  pan  eu  har- 
ferir  am  wrthddrychau  marwolaeth  Crist ;  ac  felly,  rhaid 
cael  rhywbetli  heblaw  fod  y  geiriau  yna  yn  cael  eu  harfer- 
yd,  cyn  y  profir  fod  holl  ddynohywr  yn  wrthddnTchau  yr 
íawn. 

Gwran.  Wel,  a  ydych  yn  sicr  fod  y  geiriau  yma  yn  cael 
eu  harferyd  mewn  ystyr  cyfyngol  yn  y  Beibl  ? 

Preg.  Dywedir  fyned  gorc]i}Tmyn  allan  oddiwrth  Augus- 
tus  Cíesar.  i  drethu  yr  holl  fyd,  pan  oedd  llawer  o'r  byd 


GWRTHDDRFCHAU  YR  IAW. 


221 


allan  o  gyrhaedd  y  trethiad  hwnw :  fod  pob  dyn  yn  ym- 
wthio  i  deyrnas  nefoedd,  pan  nad  oedd  ond  ychydig  wedi 
clywed  son  am  dani;  a  bod  y  byd  yn  myned  ar  ol  yr  Iesu, 
pan  nad  oedd  ond  nifer  bychan  o'r  byd  yn  gwybod  dim 
am  dano.  Luc  ii.  1  ;  a  xvi.  16;  Ioan  xii.  19.  Gallaswn 
enwi  lluaws  ychwaneg  o  Ysgrythyrau,  lle  y  mae  yn  amlwg 
fod  y  geiriau  mwyaf  cyffredinol  yn  cael  eu  harferyd  mewn 
ystyr  cyfyngol.  Felly,  nid  yw  fod  y  geiriau  yna  yn  cael 
eu  harferyd  am  wrthddrychau  marwolaeth  Crist,  ddim  yn 
profi  fod  Crist  wedi  marw  dros  holl  ddynolryw,  mwy  nag 
y  mae  eu  harferiad  yn  profì  fod  Cassar  wedi  trethu  holl 
ddynolryw — fod  holl  ddynolryw  yn  ymwthio  i  deyrnas 
nefoedd — neu  fod  holl  ddynolry  w  ju  myned  ar  ol  Iesu. 

Yn  awr,  gofynaf,  paham  y  dywedir  i  Grist  roddi  ei  ein- 
ioes  dros  y  defaicl — dros  ei  gyfeillion — a  thros  ei  eglwys,  os 
nad  oedd  ei  ddefaid,  ei  gyfeiilion,  a'i  eglwys,  yn  wrth- 
ddrychau  ei  farwolaeth,  mwy  nag  eraill. 

Gwran.  Wele,  os  bu  farw  dros  holl  ddynolryw,  rhaid  y 
bu  farw  dros  ei  eglwys,  canys  y  mae  yr  eglwys  yn  rhan  o 
ddynolry w  ;  ac  y  mae  y  cwbl,  bob  amser,  yn  cynnwys  ei 
holl  ranau. 

Preg.  Ond  pa'm  yr  enwir  yr  eglwys  fel  gwrthddrych 
neillduol  ei  farwolaeth  ef,  os  nad  oedd  y  peth  yn  perthyn 
dim  mwy  iddi  hi  nag  i  eraill  ? 

Gwran.  Dywed  Mr.  J.  "  fod  y  manau  lle  sonir  am  y 
defaid  a'r  eglwys  fel  gwrthddrychau  marwolaeth  Crist,  yn 
cyfeirio  yn  benaf  at  ganlyniadau  gweithredol  ei  farwolaeth, 
ac  nid  at  ei  dyben  a'i  hamcan."* 

Preg.  Ehag  cy  wilydd,  gadewch  i  ni  beidio  a  gadael  geir- 
iad  yr  Ysgrythyrau  yn  beth  hollol  ddisylw.  Y  mae  can- 
lyniad  gweithredol  yr  iawn,  sef  dwyn  dynion  i'w  ddefn- 
yddio,  yn  perthyn,  yn  ol  trefn  y  cyfammod,  yn  hytrach  i'r 
Ysbryd  Glan,  nag  i'r  Mab:  ond  y  mae  yr  Ysgrythyrau 


*  Gwel  Jenkyn  on  the  Atonement,  tudalen  356. 


222  Y  PREGÍETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


dan  sylw  yn  cyfeirio  yn  uniong3Trchol  at  waith  y  Mab.  "  Y 
gwŷr,  cerwch  eich  gwragedd,  niegys  y  carodd  Crist  yr  eg- 
lw}Ts,  ac  a'i  rhoddes  ei  hun  drosti ;  fel  y  sancteiddiai  efe 
hi."  Eph.  y.  25,  26.  Os  at  ganlyniad  gweithredol,  ac  nad 
at  ddyben  yr  iawn,  y  cyfeiria  y  testyn  hwn,  buasai  yn  fwy 
dealladwy  fel  hyn,  Y  gwŷr,  cerwch  eich  gwragedd,  megys 
y  carodd  Crist  yr  eglwys,  ac  di  sa?icteiddiodd,  trwy  yr  iawn  a 
roddasai  dros  holl  ddynolryw.  Ond  rhyw  bethau  anhyblyg 
iawn  yw  adnodau  y  Beibl — ni  phlygant  hwy  drwch  blew- 
yn  at  system  neb.  "Ac  a'i  rhoddes  ei  hun  dro3ti,  fel  y  sanct- 
eiddiai  efe  hi."  Beth  yw  meddwl  ygair  "fel  y  sancteiddiai 
efe  hi,"  os  nad  i'r  dyben,  neu  o  amcan  a  bwriad,  i'w  sanct- 
eiddio?  Golyga  y  geiriau  fod  saneteiddio  yr  eglwys,  nid 
yn  unig  yn  ganlyniad,  ond  hefyd  yn  ddyben  rhoddiad  yr 
iawn.  Felly,  rhaid  y  sancteiddir  yr  eglwys,  sef  pawb  ag 
y  rhoddes  Crist  ei  hun  drostynt,  neu  bydd  yr  iawn  heb 
ateb  ei  ddyben. 

Drachefn,  "  Yr  wyf  yn  rhoddi  fy  einioes  dros  y  defaid." 
loan  x.  11.  Nid,  yr  wyf  yn  dwyn  y  defaid  i  gaífael  iach- 
awdwriaeth,  drwy  roddi  fy  einioes  dros  holi  ddynolryw  ; 
ond  "  yr  wyf  yn  rhoddi  fy  einioes  dros  y  defaid."  Pa 
feddylddrych  a  garia  y  geiriau,  ond  fod  y  defaid  wedi 
myned  yn  agored,  neu  yn  rhwym  i'w  lladd,  a  bod  y  Bugail 
yn  marw  yn  eu  lle,  i'r  dyben  i'w  gwaredu?  Felly,  chwi  a 
welwch  mai  at  y  dyben  y  mae  y  geiriau  yn  cyfeirio,  yn 
uniongyrchol. 

Ond  yr  wyf  heb  orpben  efo'r  adaod,  "  Y  gwŷr,  cerwch 
eich  gwragedd,  megys  y  carodd  Crist  yr  eglwys,  ac  a'i 
rhoddes  ei  hun  drosti."  03  nad  oadd  gwaith  Crist  yn  caru 
ac  yn  rhoddi  ei  hun  dros  yr  eglwys,  yn  beth  i'r  eglwys  yn 
unig,  y  mae  yn  anhawdd  gweled  pa  synwyr  oedd  i'r  apos- 
tol  godi  y  peth  fel  esiampl  i  ymddygiadau  gwŷrtuag  at  eu 
gwragedd.  Os  eiddo  }T  wraig  yn  unig  yw  cariad  ei  gwr 
fel  gwr,  y  mae  yr  apostol,  wrth  godi  gwaith  Crist  yn  rhoddi 


ÖWRTHDDRYCfìAU  YR  IAWST. 


223 


ei  him  dros  ei  eglwys,  fel  esiainpl  i'r  peth,  yn  dangos  yn 
ddigon  amlwg,  mai  dros  yr  eglwys  yn  unig  y  rhoddes  yn- 
tan  ei  hun.  I'w  wraig  yn  nnig  y  mae  y  gwr  i'w  roddi  ei 
hun :  felly,  dros  ei  eglwys  yn  unig  y  rhoddes  Crist  ei  hun. 

Gicran.  Os  dros  yr  etholedigion,  yn  unig,  y  bn  Crist 
farw,  pa'myr  arferir  y  fath  eiriau  eyffredinol,  megys,  pawb, 
pob  dyn,  écc,  am  wrthddryehau  ei  farwoiaeth  ef  ? 

Preg.  Dy wed  y  beirniaid,  nad  ydy w  y  gair  Groeg  hehas- 
tos,  yr  hwn,  meddant,  sydd  yn  arwyddo  pob  un,  yn  yr  ys- 
tyr  manylaf,  na'r  gair  hapas,  yr  hwn  meddant,  sydd  yn 
arwyddo  pawb,  yn  }7r  ystyr  mwyaf  eynwysfawr,  byth  yn 
eael  ei  arferyd,  gan  ysgrifenwyr  y  Testament  Newydd,  am 
wrthddrychau  iawn  Crist ;  er  fod  ein  cyfieithwyr  ni  yn 
arferyd  y  geiriau  mwyaf  manwl  a  chynnwysfawr,  megys 
t(pob  dyn,  yr  holl  fyd,  dhc,"  am  danynt.  Ond  nid  wyf  fì  yn 
gweled  dim  angenrheidrwydd  i  sefyll  ar  hyna,  pe  bawn 
yn  ddigon  dysgedig  i'r  peth.  Caniatawn  fod  y  geiriau  a 
arferir  yn  y  Beibl,  am  holl  ddynolryw,  yn  cael  eu  harfer- 
yd  am  wrthddrychau  yr  iawn ;  ond  y  mae  pedwar  peth 
yn  ymddangos  i  mi  yn  rhesyman  digonol  am  hyny,  heb 
olygu  fod  y  geiriau  yn  cynwys  pawb  yn  ddiwahaniaeth. 

1.  Yr  oedd  yr  Iuddewon  mor  hunanol,  a'u  rhagfarn  at 
y  Cenedloedd  mor  fawr,  fel  yr  oedd  eisiau  rhyw  ymad- 
roddion  cryíìon  iawn  i  ddangos  iddynt  fod  canolfur  y  gwa- 
haniaeth  wedi  ei  dynu  i  lawr,  ac  nad  oedd  breintiau  yr 
efengyl  yn  perthyn  mwy  i  Iuddew  na  Chenedlddyn.  Y 
mae  yn  amlwg  fod  y  Cenedloedd  mewn  amryw  fanau,  yn 
cael  eu  galw  y  byd,  i'w  gwahaniaethu  oddiwrth  yr  Iudd- 
ewon,  pa  rai  sydd  yn  cael  eu  cynwys  yn  fynych,  gan  yr 
apostolion,  yn  y  rhagenw  nyni.  Pan  oedd  yr  apostolion 
yn  pregethu,  yr  oedd  yr  hen  ragfarn  yn  peri  i'r  Iuddewon 
feddwl  mai  rhywbeth  iddynt  hwy  yn  unig  oedd  yr  efeng- 
yl ;  ac  y  mae  yn  debyg  eu  bod  yn  ceisio  perswadio  y 
Cenedloedd,  nad  oedd  iddynt  hwy  ran  na  chyfran  yn  y 


224  Y  PREGETHWR  A*R  GTf  RANDAWE. 


Messia.  Ond  i'r  dyben  i  dynu  i  lawr  ragfarn  y  naill,  ac  i 
gysuro  a  chalonogi  y  lleill,  arferai  yr  apostolion  bob  dull 
o  ymadroddi,  i  ddangos  fod  Iuddewon  a  Chenedloedd  ar 
yr  un  tir  a'u  gilydd.  "  Iachawdwriaeth  (medd  Paul)  i 
bob  un  sydd  yn  gredu,  i'r  Iuddew  yn  gyntaf,  a  befyd  i'r 
Groegwr: — Efe  a  ddaeth  ac  a  bregethodd  dangnefedd  i 
chwi  y  rhai  pell  (sef  y  Cenedloedd),  ac  i'r  rhai  agos  (sef 
yr  Iuddewon).  Ac  efe  (medd  Ioan)  yw  yr  iawn  dros  ein 
pechodau  ni  (Iuddewon),  ac  nid  dros  yr  eiddoni  ni  yn  unig, 
eithr  dros  beehodau  yr  holl  fyd  (y  Cenedloedd)."  Ond 
deliwch  sylw,  pan  mae  yr  apostol  yn  dywedyd  mai  efe 
yw  yr  iawn  dros  ein  peehodau  ni,  sef  yr  Iuddewon,  ni 
feddylir  fod  Crist  yn  iawn  dros  bob  Iuddew,  ond  dros  y 
rhai  hyny,  o  blith  yr  Iuddewon,  ag  yr  oedd  yn  eiriolwr 
iddynt  gyda'r  Tad  :  felly,  pan  y  mae  yn  dy weyd  ei  fod  ef 
yn  iawn  dros  bechodau  yr  holl  fyd,  sef  y  Cenedloedd,  ni 
feddylir  ei  fod  yn  iawn  dros  bob  Cenedlddyn,  ond  dros  y 
rhai  hyny,  o  blith  yr  holl  genedloedd,  ag  y  mae  yn  eiriol- 
wr  iddynt  gyda'r  Tad.  Y  "  ni"  ag  y  mae  yr  iawndrostynt, 
ydyw  y  "  ni"  ag  y  mae  yr  eiriolwr  iddynt :  felly  yr  "holl 
fyd"  ag  y  mae  yr  iawn  drostynt,  yw  yr  "  holl  fyd"  ag  y 
mae  yr  eiriolwr  iddynt,  Yr  un  personau  yw  gwrth- 
ddrychau  yr  eiriolaeth  a'r  iawn  ;  ond  y  mae  gwrthddrych- 
au  yr  eiriolaeth  yn  sicr  o  gael  eu  cadw ;  (oblegid  y  mae 
Crist  yn  sicr  o  gael  ei  wrando  bob  amser,  a  chael  pob  peth 
a  ddymuno  gan  Dduw,  Ioan  xi.  22,  42  ;)  gan  hyny,  rhaid 
y  cedwir  holl  wrthddrychau  yr  iawn. 

Gwran.  Yr  wyf  yn  cofio  fod  Mr.  Jones,  o  Ddinbych,  yn 
ei  Draethawd  ar  Brynedigaeth,  yn  dywedyd  fod  y  geiriau 
pawb,  pob  dyu,  y  byd,  a'r  holl  fyd,  yn  cael  eu  harferj'd 
am  wrthddrychau  yr  iawn,  i  argyhoeddi  yr  Iuddewon  o'u 
culfarn  am  derfynau  teyrnas  y  Messia,  tu  dal.  130.  A  bod 
Mr.  Roberts,  o  Lanbrynmair,  yn  ei  ateb  trwy  ofyn,  <{Ai 
nid  oedd  barn  yr  Iuddewon  mor  gul  am  etholedigaeth,  ag 


GWRTHDDRYCHAU  YR  IAWN. 


225 


am  bryniad  a  gras  Crist  ?  Oni  buasai  mor  angenrheidiol  i 
Ysbryd  Duw  arfer  ymadroddion  tra  ëang  a  helaeth  am 
etholedigaeth,  yn  gystal  ag  am  bryniad  a  gras  Crist,  rhag 
i'r  Iuddewn  barhau  yn  eu  cam-dyb,  a'u  culfarn,  nad  oedd 
Buw  Avedi  ethol  neb  o  un  genedl  arall  ar  wyneb  y  ddae- 
ar?"* 

Preg.  Grwrthddywediad  mewn  term,  a  fyddai  son  am 
ethol  pawb:  canys  y  mae  y  gair  ethol  yn  cynnwys  bob 
amser  fod  rhai  yn  cael  eu  gadael.  Pe  achubid  pawb,  ni 
byddai  dim  ethol  yn  bod.  Y  mae  y  geiriau  pawb,  pob 
dyn,  <fcc,  yn  cael  eu  cysylltu  â  phob  ymadrodd,  yn  mron, 
ag  sydd  yn  dangos  daioni  Duw  yn  achubiaeth  dynion; 
hyny  yw,  can  belled  ag  y  goddef  iaith.  Dywedir  iddo 
garu  y  byd — ei  fod  yn  ewyllysio  fod  pob  dynfyn  gadwedig 
— ei  fod  yn  gymodi  y  byd  âg  ef  ei  hun — ac  yn  tynu  pawb 
ato  ei  hun :  ond  byddai  son  am  ethol  pawb  yn  ddisynwyr 
mewn  iaith. 

Gwran.  Dy'gaswn  i  fod  genych  bedwar  o  bethau  i'w 
dyweyd  fel  rhesymau  am  yr  arferiad  o'r  geiriau  dan  sylw : 
ond  ydych  eto  wedi  enwi  dim  ond  un. 

Preg.  2.  Yr  wyf  yn  meddwl  eu  bod  yn  cael  eu  harferyd, 
weithiau,  i  ddangos  fod  gwrthddrychau  marwolaeth  Crist 
yn  llawer  iawn.  Peth  hollol  gyífredin  yw  dyweyd  fod 
pawb  yn  arfer  rhyw  ddull,  neu  ddywedyd  rhyw  chwedl, 
pan  nad  ydys  yn  meddwl  dim  mwy  na  bod  llawer  felly. 
Dy wedai  y  Phariseaid,  fod  y  byd  ÿn  myned  ar  ol  yr  Iesu, 
pan  nad  oeddent  yn  meddwl  dim  rhagor  na  bod  llawer  yn 
ei  ganìyn.  Pan  y  mae  Crist  yn  dywedyd,  fod  pob  dyn  yn 
ymwthio  i  deyrnas  Dduw,  y  meddwl,  yn  ddiddadl,  yw, 
fod  llawer  yn  ymwthio  iddi.  Felly  yr  ydym  yn  darllen, 
fod  Crist  i  roddi  ei  gnawd  dros  fywyd  y  byd,  Ioan  vi.  51. 
Iddo  farw  dros  bawb,  2  Cor.  v.  15.  Ac  iddo  roddi  ei  hun 
yn  bridwerth  dros  bawb,  1  Tim.  ii.  6.    Ond  os  darllenwch 


*  Gwel  Galwad  Difrifol,  tn  dal.  54. 
15 


226  Ỳ  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


chwi  Dat.  v.  9,  cewch  weled  mai  rhai  o  bob  cenedl  yn  y 
byd  yw  y  pawb,  dr  byd,  ag  y  rhoddes  Crist  ei  waed  i'w 
prynu.  "  A  hwy  a  ganasant  ganiad  newydd,  gan  ddy wed- 
yd,  Teilwng  wyt  ti  i  gymeryd  y  llyfr,  ac  i  agoryd  eiseliau 
ôf;  oblegid  ti  a  laddwyd,  ac  a'n  prynaist  ni  i  Dduw  trwy 
dy  waed,  ailan  o  bob  llwyth,  ac  iaith,  a  phobl,  a  chenedl." 

3.  Yr  ydys  yn  fynych  yn  arfer  y  geiriau  cyffredinol, 
pawb,  a  phob  dyn,  pan  y  mae  amgylchiadau  yn  dangos  yn 
amlwg  mai  pawb  o  ryw  ddosbarth  neillduol  a  feddylir. 
Pan  y  maent  yn  cael  eu  harferyd  mewn  actau  cyfreithiol, 
y  mae  yn  amlwg  na  olygir  dim  rhagor  na  phawb  o'r  dos- 
barth  ag  y  perthynai  y  gyfraith  hono  iddynt.  Drachefn, 
pan  ddywed  yr  apostol,  mai  "  megys  yn  Adda  y  mae  pawb 
yn  meirw,felly  hefydynNghristy  bywheir pawb"  1  Cor.  xv. 
22  ;  a  chaniatâu  ei  fod  yn  golygu  adgyfodiad  cyffredinol  y 
duwiolion  a'r  annuwiolion,  ni  all  y  gair  pawb  gynwys  pob 
un  o  hiliogaeth  Adda,  canys  y  mae  rhai  wedi  myned  i'r 
nefoedd  yn  barod,  heb  brofi  marwolaeth ;  ac  ni  bydd  ad- 
gyfodiad,  ond  newidiad,  i'r  "  rhai  byw,  y  rhai  a  adewir 
hyd  ddyfodiad  yr  Arglwydd  :"  ond  os  y  duwiolion  yw  y 
pawb  a  fywheir  yn  Nghrist,  y  mae  y  dosbarth  a  elwir 
pawb  yn  gyfyngach  fyth.  Felly,  pan  ddy  wedir  "  y  profai 
^fe  farwolaeth  dros  bob  dyn,"  Heb.  ii.  9,  gellid  meddwl 
mai  pob  dyn  o'r  dosbarth  y  sonir  am  dano  ar  hyd  y  ben- 
nod  a  olygir;  sef,  "  y  rhai  a  santeiddir — ei  frodyr — y 
plant  a  roddes  Daw  i  mi — a  had  Abraham." 

4.  Dywedir,  weithiau,  fod  rhyw  gytleusdra  yn  cael  ei 
agoryd  i  bawb,  am  fod  rhyddid  i  bawb  i'w  ddefnyddio,  er 
mai  i  ryw  ddosbarth  yn  unig  ÿ  ^bwriadwyd  y  peth.  Dy- 
wedir  fod  y  brif-ffordd  yn  ffordd  i  bawb,  am  fod  rhj'ddid  i 
bawb  ei  cherdded,  er  na  fwriadwyd  mo  honi  ond  i'r  sawl 
a  ddyger,  gan  ryw  amgylchiadau  nen  gil}^dd,  i'w  cherdd- 
ed.  Felly,  "  Megys  y  derchafodd  Moses  y  sarff  yn  y  di- 
ffaethwch,  felly  y  mae  yn  rhaid  derchafu  Mab  y  dyn;  fel 


GWRTHDDRrCHAU  TR  IAẂN. 


227 


na  choller  pwy  bynag  a  gredo  ynddo  ef,  ond  caffael  o  hono 
fywyd  tragywyddol :  canys  felly  y  carodd  Duw  y  byd,  fel 
y  rhoddodd  efe  ei  uniganedig  Fab,  fel  na  choller  pwy  byn- 
ag  a  gî  edo  ynddo  ef,  ond  caífael  o  hono  fywyd  tragywydd* 
oU'  loan  iii.  15,  16.  Y  mae  cariad  Duw  yn  rhoddi  ei 
Fab,  yn  gariad  at  y  byd,  can  belled  a  bod  digon  yn  y  ddar- 
pariaeth  i  bechaduriaid  pwy  bynag— can  belled  a  bod  cyf" 
iawn  groeso  i  bawb  ddyfod  at  y  Gwaredwr— a  chan  belled 
ag  na  choller  pwy  bynag  a  gredo,  ac  na  fwrir  allan  mo'r 
hwn  a  ddel ;  er  na  fwriadwyd  mo'r  iawn  ond  dros  y  rhai  a 
ddyger  i  gredu  yn  unig\ 

Gwran.  Pa  fodd  y  dywedwch  fod  cyflawn  groeso  i 
bawb  ddefnyddio  y  ddarpariaeth,  os  na  fwriadwyd  hi  ond 
i  rai  ? 

Preg.  Y  mae  y  cwestiwn  yna  wedi  bod  dan  ein  hystyr- 
iaeth  wrth  ymddyddan  am  gysylltiad  yr  iawn  â  galwad  yr 
efengyl;*  gan  hyny,  ni  byddai  ymaílyd  ynddo  eto  amgen 
nag  ail  gerdded  y  tir  a  gerddasom. 

Grwran.  Ond  y  mae  genyf  nn  sylw  eto  ar  yr  adnod  "  Felly 
y  carod  1  Duy/  y  byd,"  &c.  Onid  yw  dywedyd  mai  yr 
etholedigion  a  feddylir  wrth  y  gair  byd,  yn  y  testyn  yna 
yn  gystal  a  dywedyd  y  collir  rhai  o'r  etholedigion  ?  Nid 
felly  y  carodd  Duw  y  byd  *  *  *  fel  na  choller  y  byd, 
a  ddy  wedir :  ond  "  felly  y  carodd  Duw  y  byd  *  *  * 
fel  na  choller  piug  bynag  a  firedo  onid  yw  y  dull  yna  o 
ymadroddi  cystal  a  dywedyd,  y  collir  pawb  o'r  "  byd"  y 
sonir  am  dano  yn  nechreu  yr  adnod,  ond  rhyw  nifer  ag 
sydd  yn  cael  eu  galw  li pioy  bynag"  yn  niwedd  yr  adnod? 
Oadewch  i  ni  edrych  pa  fodd  y  swniai  y  geirian,  pe  dodid 
y  gair  etholedigion  yn  lle  y  gair  byd.  Felly  y  carodd  Duw 
yr  etholedigion  *  *  *  fel  na  choller  pwy  bynag  a 
gredo.  Onid  oes  tybiaeth  yn  y  dull  yna  o  lefaru,  3^1*  erys 
rhai  o'r  etholedigion  heb  gredu,  ac  y  byddant,  o  ganlyniad, 
yn  golledig  ? 


*  G-wel  Ymddyddan  xvi,  Rhan  ii,  ac  Attodiad,  Llythyr  ü. 


228 


T  PREGETHWR  A5R  GWRANDA1TR. 


Preg.  Nid  ydyw  y  rhai  sydd  yn  barnu  mai  yr  etholedig- 
ion  a  feddylir  wrth  y  byd,  yn  y  testyn  dan  sylw,  yn  golygu 
mai  oblegid  eu  hetholedigaeth  y  maent  yn  cael  eu  galw 
^elly ;  ond  oblegid  eu  bod  yn  cael  eu  gwneyd  i  fyny  o  blith 
holl  drigolion  y  byd,  Iuddewon  a  Chenedloedd :  felly,  y 
mae  eich  gwaith  yn  cynnyg  y  gair  etholedigion  yn  lle  y 
gair  byd,  yn  annheg.  Rhoddweh  chwi  y  geiriau  Iuddew- 
on  a  Chenedloedd  yn  lle  y  gair  byd,  a  chewch  weled  y 
bydd  y  dyryswch  yn  chwalu.  Canys  felly  y  carodd  Duw 
Inddewon  a  Chenedloedd,  fel  y  rhoddodd  efe  ei  uniganedig 
Fab,  fel  na  choller  pwy  bynag  (poed.  Iuddew  neu  Genedl- 
ddyn)  a  gredo  ynddo  ef,  ond  caffael  o  hono  fywyd  trágy- 
wyddol.  Ac,  yn  wir,  ni  raid  i  chwi  ond  darllen  yr  adnod 
nesaf,  na  chewch  y  gair  byd  yn  cael  ei  arferyd  am  y  rhai 
sydd  i  gael  eu  hachub.  "  Canys  ni  ddanfonodd  Duw  ei 
Fab  i'r  byd  i  ddamnio  y  byd,  ond  fel  yr  achubid  y  byd 
drwyddo  ef." 

Ond  y  mae  bod  cariad  Dow  wrth  roddi  ei  Fab,  yn  gariad 
cyífredinol  at  y  byd,  can  belled  ag  i  achub  rhai  o  bob  cen- 
cdl  ac  oes  o'r  byd,  yn  wirionedd  a  ddelir  gan  y  Calfinist- 
istiaid  mor  ddiysgog  a  neb  o'u  brodyr.  Paham  yr  achubir 
neb  o'r  byd,  mwy  nag  o'r  eythreuliaid,  onid  am  i  Dduw 
garu  y  byd,  yn  hytrach  na'r  cythreuliaid  ?  Paham  yr 
achubir  neb  o  unrhyw  genedl,  onid  am  fod  Duw  yn  caru  y 
genedl  hono?  A  phahara  yr  achubir  rhai  o  bob  cenedl  yn 
y  byd,  onid  am  mai  "  felly  y  carodd  Duw  y  byd?"  Yn 
sicr,  y  mae  Duw  wrth  roddi  ei  Fab,  "  fel  na  choller  pwy 
bynag  a  gredo"  yn  mhlith  hoìl  Genedloedd  y  byd,  wedi 
dangos  cariad  mawr  at  y  byd;  ond  y  mae  rhíigor  mawr 
rhwng  dywedyd  felly,  a  d}Twedyd  iddo  garu,  a  rhoddi  ei 
Fab  i  fod  yn  iawn  dros  bob  d}Tn  yn  ddiwahaniaeth,  heb 
adael  allan  y  myrddiynau  oeddent  yn  uífern  yn  barod.  Y 
mae  y  golygiad  cyntaf  yn  gyson  âg  Ysgrythyr  a  rheswm, 
ond  y  mae  yr  olaf  yn  groes  i'r  ddau. 


G-WRTHDDRYCHAU  YR  IAWN.  229 

A  ydycli  yn  meddwl,  raewn  difrif,  fod  holl  ddynolryw 
yn  gydradd  fel  gwrthddrychau  o  gariad  Duw? 

Gwran.  Y  mae  yn  ddiddadl  fod  Duw  yn  caru  pob  dyn 
fel  ei  greadur. 

Preg.  Ond  y  ewestiwn  ydyw,  Ai  nid  ydyw  Duw  yn  caru 
rhai  o  ddynolryw  yn  fwy  nag  eraill. 

Gwran.  Ydyw,  y  maeyn  caru  ei  eglwys  yn  fwy  na'r  byd, 
eanys  y  mae  yn  ei  galw  weithiau  yn  gyfeilion,  ac  yn  rha 
anwyl.    Ië,  y  mae  yn  dywedyd  am  Jacob  ac  Esau,  "  Ja- 
cob  a  gerais,  ac  Esau  a  gaseais."    Mal.  i.  2.  3;  Rhuf.  ix. 
13. 

Preg.  Purîon,  Yrŵan,  deliweh  sylw,  y  cariad  mwyaf, 
neu  y  weithred  fwyaf  o  eiddo  cariad  Duw  tuag  at  ddynion, 
oedd  rhoddi  ei  Fab,  ac  i'r  Mab  roddi  ei  einioes  dros  ei  gyf- 
eillion.  "  Cariad  mwy  na  hwn  nid  oes  gan  neb,  sef  bod  i 
un  roi  ei  einioes  dros  ei  gyfeillion."  Ioan  xv.  14.  Yn  awr 
os  y  w  y  naill  fel  y  llall,  o  ddynolry w,  wedi  ei  garu  â'r  car- 
iad  mwyaf,  pa  fodd  y  dywedwch  ehwi,  fod  y  naill  wedi  ei 
garu  yn  fwy  na'r  llall  ?  Os  y w  Crist  wedi  daugos  ei  gariad 
tuag  at  ei  bobl,  yn  fwy  na  thuag  at  eraill,  rhaid  mai  trwy 
roddi  ei  einioes  dros  ei  bobl,  ac  nid  dros  eraill,  y  gwnaeth 
hyny  ;  pe  amgen,  byddai  raid  fod  ganddo  ryw  ddangosiad 
mwy  o  gariad  i'w  wneyd  i'w  bobl,  na  marw  yn  eu  lle  :  ond, 
"cariad  mwy  na  hwn  nid  oes  gan  neb,"  hyd  yn  nod  gan 
Grist  ei  hun. 

Gwran.  Y  mae  yn  wir,  na  bu  un  weithred  erioed,  ynddi 
eihun,  yn  ddangosiad  mwy  o  gariad,  na  marwolaeth  Crist; 
ond  rhaid  i  chwi  gofio  fod  pob  peth  angenrheidiol  yn  cael 
ei  roddi  i'r  eglwys  yn  chwaneg,  ac,  o  gymaint  a  hyny,  y 
mae  y  dangosiad  o  gariad  yn  fwy  tuag  ati  hi  na  thuag  at 
eraill.  "  Yr  hwn  nid  arbedodd  ei  briod  Fab,  ond  a'i  tra- 
ddododd  ef  drosom  ni  oll,  pa  wedd  gydag  ef  hefyd  na  ddyry 
efe  i  ni  bob  peth  ?"  Rhuf.  ^iii.  32.  Y  weithred  fwyaf  o 
gariad  oedd  rhoi  y  Mab ;  ond  y  mae  ei  roddi  ef  a  phob 
peth,  yn  fwy  na'i  roddi  ef  heb  bob  peth, 


230  Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDÄWE. 

Preg.  Pan  y  mae  ymresymiad  yr  apostol  yn  gwneyd  rhei 
pob  peth  arall  yn  ddim  mewn  cymhariaeth  i  roddì  y  Mab  ; 
y  mae  yn  anhawdd  deall  pa  fodd  y  gailai  y  cariad  fod  yn 
fwy  tuag  at  y  rhai  y  rhoddwyd  y  Mab  drostynt,  ac  y 
chwanegir  pob  peth  iddynt,  na  thuag  at  y  rbai  (a  dybiwch) 
y  rhoddwyd  y  Mab  drostynt,  ond  na  chwanegir  pob  peth 
iddynt. 

Ond  yr  wyf  yn  teimlo  yn  hynod  o  ddiolchgar  i  chwi  am 
goffa  yr  adnod  dan  sylw,  sef,  "  Yr  hwn  nid  arbedodd  ei 
briod  Fab,  ond  a':  traddododd  ef  drosom  ni  oll,  pa  wedd 
gydag  ef  hefyd  na  ddyry  efe  i  ni  bob  peth  f  Yr  wyf  yn 
ystyried  y  geiriau  yn  benderfynoî  ar  y  ddadl  rhwng  Calfîn- 
istiaid  a  Ffwleriaid  am  wrthddrychau  yr  iawn.  Y  mae  yn 
amlwgfod  Paul  yn  golygu  fod  rhoi  y  Mab,  a  rhoi pob  peth, 
yn  anwahanol  gysylltiedig  â'u  gilydd,  pe  amgen,  ni  byddai 
grym  yn  y  gofyniad,  "  Pa  wedd,  gydag  ef,  na  ddyry  efe  i 
ni  bob  peth  ?"  Gan  iddo  draddodi  ei  Fab  drosom  ni,  pa 
wedd  na  rydd  efe  bob  peth  i  ni  ì  Felly,  trwy  gystadl  ym- 
resymiad,  pe  traddodasai  ei  Fab  dros  bob  un  o  ddynolry  w, 
pa  wedd  na  roddasai  efe  bob  peth  i  bob  un  o  ddynolry w  ? 
Ond  H;an  mai  i'r  eglwys  yn  unig  y  rhoddir  pob  peth,  yna 
rhaid  (a  posteriori),  yn  ol  ymresymiad  yr  apostol,  mai  dros 
yr  eglwys  yn  unig  y  traddodwyd  y  Mab.  Yn  wir,  y  mae 
yr  adnod  yn  ymddangos  i  mi  mor  benderfynol,  am  wrth- 
ddrychau  yr  iawn,  a  phe  dywedasai  yr  apostol  mewn  geir- 
iau,  mai  dros  yr  eglwys  ynunig  y  bu  Crist  farw. 

Gwran.  Onid  yw  marwolaeth  Crist  yn  cael  ei  dangos,  yn 
yr  Hen  Destament  yn  gystal  a'r  îsewydd,  yn  beth  "  drosom 
ni  oll  ?"  &c. 

Preg.  Meddyliwn  nad  yw  Mr.  J.  yn  hòni  rhyw  hawl  gad- 
arn  iawn  i  ddim  ond  un  Ysgrythyr  o'r  Hen  Destament,  er 
profifod  marwolaeth  Crist  dros  holl  ddynolryw,*  sef,  Esay 
liii.  6.  "Nyni  oll  a  grwydrasom  fel  defaid,  troisom  bawb 
i'w  ffordd  ei  hun  :  a'r  Arglwydd  a  rhoddes  arno  ef  ein  han- 
*  G-wel  Jenkyn  on  the  Atonement,  tudalen  266. 


GWRTHDDRYCHAU  YR  IAWN. 


231 


wiredd ni  i  gyd."  Y  mae  y  gair  "  i  gyd"  yn  niwedd yr  ad- 
nod,  medd  efe,  yn  arwyddo  yr  un  peth  a'r  gair  "oll"  yn 
nechreu  yr  adnod ;  a  phob  un  yn  arwyddo  yr  un  peth  a'r 
gair"pawb"  yn  nghanol  yr  adnod.  Ond  pe  baeni  yn 
sylwi  ar  y  rhagenwau  "  nyni  a  nyni  oll,"  drwy  y  bennod, 
efallai  na  fyddem  mor  benderfynol  eu  bod  yn  cynwys  holl 
ddynolryw,  ag  ydyw  Mr.  J.  "  Ond  efe  a  archollwyd  am 
ein  camweddau  ni,  efe  a  ddrylliwyd  am  ein  hanwireddau 
ni,  cosbedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef,  a  thrwy  ei 
gleisiau  ef  yr  iachawyd  ni.  Nyni  oll  a  grwydrasom  fel  de- 
faid,  troisom  bawb  i'w  ffordd  ei  hun :  a'r  Arglwydd  a  rodd- 
es  arno  ef  ein  hanwiredd  ni  i  gyd."  Yn  awr,  onid  yw 
"  sound  interpretation,  iheological  fairness,  a  logical  deduc- 
tioríj1  (chwedl  Mr,  J.)  yn  ein  rhwymo  i  olygu  yr  un  rhai 
wrth  y  ni  a  iachawyd,  a'r  ni  i  gyd  y  rhoddwyd  eu  hanwiredd 
arno,  ac  felly  mai  anwiredd  yr  etholedigion  a  roddwyd  ar- 
no  ef?  Fel  hyn :  y  rhai  y  rhoddwyd  eu  hanwiredd  ar 
Grist  a  iachawyd,  neu  a  iacheir;  ond  y  rhai  a  iachawyd, 
neu  a  iacheir,  yw  yr  etholedigion  ;  gan  hyny,  y  rhai  y 
i'hoddwyd  eu  hanwiredd  arno  ef  y w  yr  etholedigion. 

Tracbefn,  "  Fy  ngwas  cyfiawn  a  gyfiawnha  lawer  trwy 
ei  wybodaeth,  canys  efe  a  ddwg  eu  haowireddau  hwynt." 
Esay  liii.  11.  Y  rheswm  a  roddir  am  gyfiawnhad  llawer, 
y  w  fod  eu  hanwireddau  wedi  eu  dwyn  gan  Grist.  Yr  wyf 
yn  casglu  oddiwrth  hyn  eto,  mai  yr  eglwys  yw  y  rhai  y 
dyg  Crist  eu  hanwireddau.  Fel  hyn  :  y  rhai  a  gyfìawn- 
heir,  yw  y  rhai  y  dygCrist  eu  hanwireddau ;  ond  yr  eglwys 
yn  unig  yw  y  rhai  a  gyfiawnheir:  gan  hyny,  yr  eglwys, 
yn  unig,  yw  y  rhai  y  dyg  Crist  eu  hanwireddau.  Wele, 
dyma  Ue  y  mae  yr  Ysgrylhyr  a  ddewisodd  Mr.  J.  o  blith 
holl  Ysgrythyrau  yr  Hen  Destament,  i  geisio  profi  iawn  cy- 
íîredinol  ;  dyma,  meddaf,  He  mae  ynein  harwain  yn  y  diw- 
wedd,  sef  i  benderfynu  mai  yr  eglwys,  yr  etholedigion,  yn 
unig,  y w  gwrthddrychau  yr  iawn. 


232  Y  PREGETHWR  A5R  GWRÁNDAWR. 


Gwran.  ~Nià  oes  neb  wedi  dyfod  âg  un  adnod  ag  sydd  yn 
profì,  trwy  ddywedyd  yn  bendant,  na  bu  Crist  farw  drosy 
rhai  agollir  byth,  er  pan  roes  Mr.  J.  heriad  i'w  wrthbleid- 
wyr  i  wneyd  hyny. 

Preg.  Y  mae  yn  rhyfedd,  mwy  na  pheidio,  fod  gŵr  o 
ddysg  a  gwybodaeth,  fel  Mr.J.,  yn  herio  cymaint  ar  ei  wrth- 
bleidwyr  i  brofi  negyddiaeth  (negative).  Onid  mwy  rhe- 
symol  a  fyddai  gofyn  iddo  ef  ddyfod  âg  adnod  ag  sydd  yn 
dyweyd,  yn  bendant,  fod  Crist  wedi  marw  dros  y  rhai  a 
fyddant  golledig  yn  ydiwedd? 

Gwran.  Wel,  y  mae  y  Beibl  yn  dyweyd,  "Efe  afu  farw 
dros  bawb  ;"  ac  os  bu  farw  dros  bawb,  rhaid  y  bu  farw 
dros  y  rhai  a  fyddant  golledig  yn  y  diwedd. 

Preg.  E~id  yw  yr  adnod  yna  yn  dywedyd,  yn  bendant, 
fod  Crist  wedi  marw  dros  y  rhai  a  fyddant  golledig  yn  y 
diwedd,  mwy  nag  y  mae  y  gair  "  Yr  wyf  yn  rhoddi  fy  ein- 
ioes  dros  y  defaid,"  yn  dywedyd,  yn  bendaDt,  na  roddes  ei 
einioes  dros  neb  ond  y  defaid  ;  eto,  pe  na  byddai  y  gair 
pawb  yn  cael  ei  arferyd  yn  y  Beibl  am  ry w  nifer  Ilai  na 
holl  ddynolry  w,  addefwn  fod  grym  yn  eich  ymresymiad; 
ond  gan  yr  arferir  y  gair  am  nifer  terfynol  o  ddynion,  nid 
ydyw  yr  ymresymiad  amgen  na  gwegi. 

G-wran.  Wel,  y  mae  y  fath  beth  yn  bod  a  dj^strywio,  am 
byth,  rai  ag  y  bu  Crist  farw  drostynt.  "  Na  ddystry wia  ef 
â'th  fwyd,  dros  yr  hwn  y  bu  Crist  farw."  A  thrachefn, 
"  A  ddyfethir  y  brawd  gwan,  trwy  dy  wybodaeth  di> 
dros  yr  hwn  y  bu  Crist  farw  ?"  Rhuf.  xiv.  15;  1  Cor. 
viii.  11. 

Preg.  Isid  ydwyf  yn  meddwl  fod  y  geiriau  dystrywio  a 
dyfetha,  yn  yr  adnodau  yna,  yn  arwyddo  colledigaeth 
dragywyddol.  Gadewch  i  Paul  esbonio  Paul,  a  chewch 
weled,  wrth  yr  adnodau  o  amgylch,  beth  y  mae  yn  feddwl 
wrth  ddystrywio  neu  ddyfetha  brawd,  sef,  ei  dristâu,  ei 
dramgwyddo,  ei  rwystro,  neu  ei  wanhau.    Rhuf.  xiv.  21. 


GWRTHDDRYCHATJ  YR  IAWN. 


233 


Gellir  tramgwyddo,  rhwystro,  a  gwanhau  pobl  dduwiol  ; 
a  diamau  genyf  fì,  nad  oedd  yr  apostol  yn  golygu  y  gallai 
y  naill  frawd  wneyd  dim  rliagor  na  hyn  i  frawd  arall,  wrth 
fwyta  pethau  a  farnai  y  brawd  hwnw  yn  annghyfreith- 
lawn.  Ac  yr  oedd  hyny  yn  beth  mor  fawr  yn  nghyfrif 
Paul,  fel  na  buasai  yn  ormod  ganddo  beidio  â  bwyta  cig, 
nac  yfed  gwin,  byth,  er  ei  ochelyd.  Tybygid  fod  yr  apos- 
tol,  yn  adn.  19,  yn  rhoi  y  gair  "  adeiladaeth"  yn  g}Tferbyn- 
iol  i'r  gair  "dystrywio,"  yn  adn.  16  ;  felly  ni  feddylir,  wrth 
"  ddystrywio  brawd"  ddim  mwy  na'r  hyn  sydd  groes  i'w 
adeiladaeth,  sef  dystrywio  neu  rwjTstro  heddwch  ei  gydwy- 
bod,  trwy  ei  gwneyd  yn  derfysglyd,  &c. 

Yr  un  peth  y  mae  yr  apostol  yn  ei  feddwl  yn  yr  adnod 
arall  a  enwasoch,  lle  y  sonir  am  "  ddyfetha  brawd  gwan" 
Yn  yr  adnod  nesaf,  gelwir  y  peth,  "  Pechu  yn  erbyn  y 
brodyr,  a  churo  eu  gwan-g}Tdwybod  hwy  :"  ac  yn  yr  adnod 
nesaf  wed'yn,  fe'i  gelwir,  "Rhwystro  fy  mrawd."  Nidoes 
dim  yn  amgylchiadau  yr  un  o'r  ddwy  adnod  yn  dangos  y 
gall  "  bray^d,"  dros  yr  hwn  y  bu  Crist  farwj  gael  ei 
ddamnio  byth. 

Y  mae  Mr.  J.,  wedi  dyfod  o  hyd  i'r  adnodau  hyn,  megys 
yn  ymhythau.  fel  pe  bai  ei  sy.ttem  wedi  ei  phenderfynu,  fel 
na  all  neb  ag  sydd  yn  taìu  parch  i'r  geiriau  a  ddysgir  gan 
yr  Ysbryd  Glân,"  byth  mwy,  ddyweyd  dim  yn  ei  herbyn. 
*'Os  oes  meddwl  i'r  1  geiriau  a  ddysgic  gan  yr  Ysbryd  Gìân, 
(medd  einhawdwr),  y  mae  yr  adnodau  hyn  yn  ein  dysgu, 
y  gallai  eneidiau,  dros  y  rhai  y  bu  Crist  farw,  gael  eu  dys- 
trywio  a'u  dyfethá."*  Ond  gwan  iawn,  yn  Y^ir.  y  gwelaf 
û  y  system  ag  y  rhaid  llusgo  gair  o'r  BeiV)l  allan  o'i  Avir 
feddwl,  i'w  roddi  yn  brop  o  dani ;  yn  enwedig  pan  y  mae  yr 
ystyr  mor  amlwg  ag  ydyw  yn  }Tr  adnodau  dan  sylw.  Yr 
wyf  yn  meddwl,  pe  bai  Mr.  J.  yn  ystyried  pwyyw  y  brod- 
yr  hyn   ag  y  mae  Paul  yn  ysgrifenu  atynt,  y  gweìai  wen- 


*  Gwel  Jenkyn  on  the  At.  tudal.  451. 


234 


T  PREGETHWR  A'r  GWRÀNDÁWR. 


did  ei  yrnresymiad.  "  Pawb  sydd  yn  Rhufain  yn  anwyl 
gan  Dduw,  ac  wedi  eu  galw  i  fod  yn  saint.  EglwysDduw 
yr  hon  sydd  yn  Corinth,  *  *  *  y  rhai  a  sancteiddiwyd  yn 
Rghrist  lesu,  a  alwyd  yn  saint."  Rhnf.  i.  *7  ;  1  Cor.  i.  2. 
Yn  awr,  os  ydy  w  yr  adnodau  a  goffâ  Mr.  J.  yn  profì  y  dich" 
on  i  rai  ag  y  bu  Crist  farw  drostynt  fod  yn  ol  yn  y  diwedd, 
y  maentyn  profi  hefyd  y  gall  "  rhai  anwyl  gan  Dduw,  ac 
wedi  eu  galw  i  fod  yn  saint,"  fod  yn  ol  yn  y  diwedd. 
Meddyîiwn  fod  hyn  yn  llawn  ddigon,  os  nad  gormod  o 
drafîwnei'r  Ffwleriaid  eu  hunain. 

Girran.  Y  mae  "  barnu'n  aflan  waed  y  cyfammod,  trwy 
yr  hwn  y  sancteiddiwyd  ef,"  yn  cael  ei  ddangos  yn  bechod 
un  ag  sydd  yn  agored  i  gosbedigaeth  dragywyddol. 
Heb.  v.  29.  Yn  awr,  gofynaf,  pa  fodd  y  gall  dyn  fod 
wedi  ei  sancteiddio  trwy  waed  Crist,  na  bu  Crist  farw 
drosto  ? 

Preg.  Yr  "  ef "  a  saneteiddiwyd,  yn  ol  yr  adnod  yna, 
dybygàf  fì,  y  w  Mab  Duw,  ac  nid  mathrwr  Mab  Duw.  Fel 
y  bydd'âi  yr  offeiriaid  gynt  yn  cael  eu  sancteiddio,  neu  eu 
neillduo  i'w  swydd,  felly  y  cafodd  yr  Offeiriad  mawr  yma 
ci  saneteidio,  neu  ei  neillduo  i'w  swydd,  trwy  ei  waed  ei 
hun.  Yn  gytunol  â  hyny  y  d\Twed  Crist  yn  loan  xvn.  19 : 
"\Ac  er  eu  mwyn  hwyntyr  wyf  yn  fy  sancteiddio  fy  hun." 
Saneteiddiodd  Crist  ei  hun  trwy  ddyoddef,  "  ac  er  eu 
mwýn  hw^-nt  "  (y  rhai  a  rhoddwyd  iddo  allan  o'r  byd)  y 
gwnaeth  hyny. 

Gi'jran.  Ond  y  mae  Mr.  J.  yn  golygu  mai  yr  hwn  a 
faiLrodd  Fab  Duw,  ac  a  farnodd  yn  aflan  waed  y  cyfam- 
mod,"  yw  yr  "  ef "  a  sancteiddiwyd  yn  y  test.yn  a  enwais. 
"  Gwaed  y  c}^fammod,  trwy  yr  hwn  y  sancteiddiwyd  pech- 
aduriaid,  hyny  yw,  trwy  y  hwn  y  gwnaed  iawn,  neu  gy- 
mod  drostynt,  }'w  gwaed  Crist."* 

Preg.  Mi  hoffwn  wybod,  trw\^  ba  awdurdod  y  mae  yr 


*  Gwel  Jenkyn  on  the  At,  tudal.  458. 


GWRTHDDRYCHAU  YR  IAWN. 


235 


awdwr  yn  arferyd  y  gair  "  gwneyd  iawn  neu  gymod  dros," 
ynlìey  gair  sancteiddio.  A  ydy w  sancteiddio  yn  gyfys- 
tyr  â  gwneyd  iawn  ?  A  ydyw  y  gair  a  gyfieithir  sanc- 
teiddio  yn  y  testyn,  yn  cael  ei  gyfieithu  gwneyd  iawn 
mewn  manau  eraill  ?  neu  a  fuasai  yn  weîl  i'r  gair  gael  ei 
gyfieithu  felly  ?  Os  na  fuasai,  yna  y  mae  y  gair  "  sancteidd- 
iwyd  "  yn  ei  le,  ac  nid  oes  eisiau  ei  newid.  Ond  ni  wiw  i 
ni  dybied  fod  Mr.  J.  amnewid  meddwl  un  gair  o'r  Beibl  i 
wasanaethu  sj^stem,  canys  hyny,  dybygid,  yw  un  o'r  prif 
bethau  y  mae  ei  draethawd  yn  milwrio  yn  eu  herbyn. 
C\7merwn  y  geirian,  ynte,  fel  y  maent  ar  lawr  yn  y  Beibl 
Cymreig,  ac  yna  rhaid  penderfynu,  yn  Galfinistaidd,  mai 
Crist  yw  yr  hwn  a  sancteiddiwyd  trwy  waed  y  cyfammod  ; 
nen  dybied,  yn  Arminaidd,  y  gall  y  sawl  a  sancteiddiwýd 
fathru  Mab  Duw,  a  chael  ei  gosbi  byth  am  hyny  ;  sef,  y 
gall  y  saint  gwympo  oddiwrth  ras.  Yr  wyf  yn  rnethu  can- 
fod  fod  yma,  rhwng  y  Caîfin  a'r  Armin,  le  i'r  Ffwîeriad 
roddi  ei  droed  i  lawr. 

Gwran.  Wel,  yr  ydych  yn  profresu  bod  yn  Galfìnist ;  ond 
nid  Calfiniaeth  yw  yr  opiniwn  yr  ydych  yn  ei  fyntumiö 
heddyw;  "  o  leiaf,  nid  dyna  Galfiniaeth  Institutes  Calfin." 
Y  mae  Mr.  J.  wedi  chwilio  y  lìyfr  hwnw  o  bwrpas  i  gael 
gwybod  barn  loan  Calfin  ar  y  pwnc  hwn  ;  ac  nis  medrodd 
gael  un  ymadrodd  o'i  fewn  yn  cadarnhau  mai  drosyr  eth- 
oledigion  y  bu  Crist  farw. 

Preg.  Gallaf  fod  yn  Galfinist,  yn  ol  yr  ystyr  cyfTredin 
sydd  i'r  enwad  Calfinistiaeth,  ac  yn  ol  y  darnodiad  a  rodd- 
ais  o'r  enwad  yn  nechreu  ein  hymddyddanion,  pe  na  bawn 
o'r  un  golygiadau  a  Ioan  Calfin  am  bob  peth.*  Ond  gan 
i  chwi  son  em  Institutes  Caîfin,  mi  a  adroddaf  i  chwi  rai 
brawddegau  o  hono  ;  a  bernwch  chwithau,  wrth  y  rhei'ny, 
beth  oedd  barn  yr  awdwr.  u  Ac  felly  cawn  weled  person 
y  pechadur  a'r  drwgweithredwr  yn  cael  eu  eynrych.ioli  yn 
*  Gwel  Ymddyddan  ii. 


236 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


îsghrist .  *  *  *  rhoddwyd  yn  ei  erbyn  ef  bechodau  rhai 
eraill  ;  *  *  *  a  hyn  ydyw  ein  rhyddhad  ni,  fod  yr  euog- 
rwydd  a'n  gwnaeth  ni  yn  rhwym  i  gosb,  wèdi  ei  symud, 
a'i  roddi  ar  ben  Mab  Duw."*  Drachefn,  "  Fod  ein  hanwir- 
eddau  ni  i  gyd  wedi  eu  rhoddi  arno  ef;  hyny  yw,  gan  ei 
fod  ef  yn  bwriadu  glanhau  ymaith  aflendid  ein  hanwiredd- 
au  ni,  ei  fod  ef  ei  hun,  mewn  ífordd  o  gyfrifìad  cydgyfnew- 
idiol,  niegys  wedi  ei  orchuddio  â  hwynt."f  A  thiachefn. 
"  Os  dyoddefodd  Crist  y  gosb  ddyledus  i  ni,  *  *  *  yna  y 
mae  iachawdwriaeth  wedi  ei  phwreasu  i  ni  trwy  ei  gyf- 
iawnder  (haeddiant)  e£"|  A  thrachefn  eto,  "Buasai  yn 
afresymol  i  Grist  gael  ei  wneuthur  yn  felldith,  oddyeithr 
i'r  dybeniddo,  wrth  dalu  yr  hyn  oedd  ddyledus  i  ni,  bwr- 
casu  cyíiawnder  i  ni/'g  Y  mae  yn  amlwg,  wrth  yr  yrnad- 
roddion  hyn,  fod  Calfin  yn  barnu  fod  person  Crist  wedi 
myned  i  le  personau  rhai  eraill — fod  pechodau  rhai  eraill 
wedi  eu  rhoadi  yn  ei  erbyn  ef,  a'u  beuogrwydd  liwy  wedi 
ei  roddj  ar  ben  ef — ei  fod  ef  wedi  dyoddef  y  gosbedigaeth, 
nc  nid  rhyw  beth  yn  11  e  cosbedigaelh — a'i  fod  wedi  talu  yr 
hjn  oedd  ddyledus  i  ni.  Yn  awr,  er  nad  y w  yn  dywedyd, 
mewn  gair,  mai  dros  yr  etholecìigion  yn  unig  y  bu  Crisfc 
farw  ;  eto,  y  mae  ei  ymadroddion  yn  cynwys  golygiad  ar 
sefyllfa  ddirprwyol  Crist  ag  sydd  yn  arwain  i  hyny,  yn  ol 
adclefìad  Mr.  J.  ei  hun  :  oblegid  y  mne  y  gŵr  yn  adclef  na 
eîlir,  yn  gyson,  ddal  fod  Crist  wedi  dyoddef  y  gosb  ddyled- 
U3  am  bechod,  heb  ddal  mai  dros  y  sawl  a  achubir,  yn 
unig,  y  dyoddefodd.  Felly  yr  wyffiyn  penderfynu,  mai — 
Fod  Crist  wedi  dyoddef,  yn  lle  y  sawl  a  gedwìr,  y  gosb 
ddyledus  am  bechod,  "  yw  Calfìniaeth;  o  leiaf,  mai  hyny 
yw  Caîfíniaeth  [nstitutes  Calfìn." 

Gwran.  Ond  a  oedd  Calfìn  yn  dal  nad  oedd  marwolaeth 
Crist  yn  perthyn  i  neb  oncl  yr  etholedigion  ? 


*  Çalfìns  Inst.  B.  ii.  Cü.  xyì.  Sec.  5.— t  Sec,  6,— J  Ch,  xyü.   Sec.  3.— 
§  Sec.  4. 


GrWRTHDDRYCHÀTJ  TR  IAWN. 


237 


Preg.  Yn  wir,  ni  wn  i  ddim  pa  fodd  y  gallai  ddal  yn  am- 
genach,  a  bod  yn  gyson  âg  ef  ei  hun  :  ond  y  mae  Mr.  Jones, 

0  Ddinbych,  yn  ei  Draethawd  ar  Brynedigaeth,  yn  aw- 
grymu  y  gallai  ei  fod  ef  (Calfin),  yn  nechre  ei  oes,  yn  dal 
rhyw  beth  tebyg,  am  wrthddrychau  yr  iawn,  i'r  hyn  a 
ddelir  gan  y  Ffwleriaid  yn  ein  dyddiau  ni ;  ond  ei  fod, "  cyn 
ei  farw,  wedidyfod  i  amddiífyn  ynfwy  cywir,  a  ch}T3on  â'i 
egwyddorion  eraill,  yr  athrawiaeth  o  brynedigaeth  neill- 
duol."  I  brofi  hyn,  y  mae  yn  dwyn  sylwad,  o  eiddo  Cal- 
fìn,  ar  1  Ioan  ii.  2  :  "  Ac  efe  y  w  yr  iawn  dros  ein  pechodau 
ni';  ac  niddros  yr  eiddom  ni  yn  unig,  eithr  dros  bechodauyr 
hollfyd."  Y  mae  loan  (medd  Calfin)  yn  chwanegu  hyn 
er  mwyn  eglurhad  helaethach,  fel  y  byddai  sicrhad  llawn 

1  gredinwyr,  fod  y  cymod  a  wnaed  gan  Grist  yn  cyraedd 
at  baiob  oll  a  dderbyniant  yr  efengyl  drwy  ffydd."  Ond  fe 
godir  cwestiwn,  Pa  fodd  y  mae  efe  yn  iaion  dros  bechodau  yr 
hollfyd?  Mi  a  âf  heibio  i  íiol-dybiau  rhai  gorphwyllog, 
a  roddant,  dan  y  ífngesgus  hwn,  i'r  rhai  annghymeradwy, 
ac  felly  i  Satan  hef}Td,  fod  yn  gyfranogion  o  iachawdwr 
iaeth.  Y  mae  y  ddyfais  anghenfìlaidd  hyn  yn  annheilwng  o 
wrthbrawf.  Ymaerhai,  a  ewyllysiant  ochel  yr  anferth- 
wch  hwn,  wedi  dywedyd,  Fod  digonolrwydd  yn  nyoddef- 
iadau  Crist  [i  fod]  dros  y  byd  yn  gyfan  oll ;  ond,  o  ran  eíf- 
eithiolrwydd,  [ei  fod  wedi  dyoddef]  dros  ei  etholedigion  yn 
unig.  Yn  gyffredin,  dyma  yr  eglurhad  sydd  yn  cael  ei 
roddi  yn  yr  ysgoìion.  Minau,  erfy  mod  yn  addef  hyny  yn 
ddywediad  cywir,  nid  wyf  yn  ei  gyfrìf  fel  iawn  ddeongliad  ar 
yllelwm.  O  herwydd  nid  oedd  yn  mwriad  loan  ond  gwir- 
io  fod  y  buddhwn  yn  gyffredin  ir  holl  eglwys.  Gan  hyny, 
dan  ygair  oll  [neu'r  holl  fyd~\  nid  y  w  efe  yn  cynwTys  y  rhai 
annghymeradwy  ;  ond  y  mae'n  golygu  y  rhai  credinol  olU 
dr  rhai  hyny  fel  yn  wasgaredig  yn  amryw  barthau  y  byd."* 

Ymneysylwad  yna  yn  ymddangos  i  mi  yn  ddigon  i 
*  Gwel  Jones  ar  Brynedigaeth,  tudal.  T5,  76. 


238  Ÿ  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


dori  y  ddadl  yn  inherthynas  i  farn  y  diwygiwr  enwogliwnw 
ar  y  pwne. 

Gitran.  Tr  oeddwn  yn  rneddwl  cael  ymddyddan  â 
chwi  am  alludyn  ;  ond  y  mae  yr  amser,  a'r  daith,  wedi  dy- 
benu  yn  llawer  cynt  nag  y  buaswn  yn  dymuno;  efallai  y 
cawn  hamdden,  wrth  ddychwelyd  adref,  i  roi  tro  ar  y  mat- 
er  hwnw. 

Preg.  Purion.  Ond  gadewch  i  ni  eto  wneyd  rhyw 
grynoad  o'r  hyn  a  fu  dan  ein  sylw  yn  yr  ymddyddan 
presenol. 

1.  T  mae  yn  ymddangos  fod  Mr.  Jenkyn  am  fyntum- 
io  fod,  nid  yn  unig  holl  ddynolryw,  ond  hefyd  holl  ddeil- 
iaid  llywodraeth  foesol  y  bydsawd,  yn  wrthddrychau  yr 
iawn ;  a  bod  yr  iawn  mor  angenrheidiol  i'r  bydsawd 
moesol,  ag  ydyw  egwyddor  dysgyrchiant  i'r  bydsawd 
defnyddioi. 

2.  Tr  ydych  chwithau  am  hòni  fod  holl  ddynolryw  yn 
wrthddrychau  yr  iawn,  am  fod  y  Beibl  yn  dyweyd  i  Grist 
farw  dros  bawb  a  phob  dyn}  a'i  fod  yn  iawn  dros  bechodau 
yr  lioll  fyd. 

3.  Ond  laf,  Oblegid  fod  yn  amlwg  yr  arferir  y  geiriau 
pawb,  pob  dyn,  <fcc,  mewn  ystyr  cyfyngol  yn  y  Beibl ;  fel 
y  gallai  eu  bod  yn  cael  eu  harferyd  felly  am  wrthddrychau 
yr  iawm  2il.  Oblegid  y  dy  wedir  i  Grist  roddi  ei  einioes 
dros  ei  gyfeillion — ei  ddefaid— a'i  eglwys  ;  ac  na  elwir  neb 
yn  gyfeillion,  yn  ddefaid,  nac  yn  eglwys,  i  Grist,  ond  y 
sawl  a  gedwir.  3ydd.  Oblegid  fodholl  rediad  yrTsgryth- 
yrau  o  blaid  y  golygiad,  mai  peth  i'r  eglwys  yw  y  cwbl  o 
drefn  achub.  4ydd,  Oblegid  fod  yn  ymddangos  i  mi  yn 
anmhosibl  gwneyd  un  synwyr  o  lawer  o  Tsgrythyrau, 
ar  y  dybiaeth  o  iawn  cyffredinol.  Oblegid  y  pedwar 
peth  yna,  meddaf,  ni  fedraf  lai  na  phenderfynn  mai  dros 
ei  eglwys  y  rhoddes  Crist  ei  hun,  a  throsti  ki  yn  unig. 

4.  Tmddengys  fod  Ioan  Calfìn,  o  Geneya,  yn  dra  phell 


ANALLU  DYN,  A  GWAITH  ỲR  ÝSBRYD. 


239 


oddiwrth  fod  o'r  un  farn  a  Ffwleriaid  ein  hoes  ni,  pan  ys- 
grifenodd  ei  Institutes  :  a'i  fod  yn  pellau  oddiwrth  y  farn 
hòno  fwy-fwy  fel  yr  oedd  yn  heneiddio. 

Ond  rhaid  i  ni  roddi  i  fyny,  gan  ddysgwyl  bendith  ar  ein 
hymddyddan,  ac  hefyd  ar  y  gymanfa  ag  y  mae  ein  hwyn- 
ebau  arni. 


YMDDYDDÁN  XVIII. 

ANALLU  DYN,  A  GWAITH  Yít  YSBRYD  GLAN. 

Pregethwr.  \Wrth  gychwyn  tuag  adref  oW  gymanfa.] 
Wel,  fy  ngyfaill,  beth  meddwch  am  y  gymanfa? 

Giürandawr.  Mi  welais  amser  ag  y  buasai  y  fath  bregeth- 
au  ag  a  glywsom  ni  ddoe'yn  fy  moddio  i  drwych  y  blewyn  ; 
ond  os  dywedaf  y  gwir  i  chwi,  yr  oeddent  yn  rhy  Galfin- 
aidd,  mwy  na  pheidio  i'm  harchwaeth  bresennol  i,  yn  en- 
wedig  pregeth  Mr.  A.  ar  "  farw  i'r  ddeddf  ;"  a  phregeth 
Mr.  B.  wed'yn,  ar  "  anallu  dyn,"  yn  Galfineiddiach  fyth. 

Wrth  glywed  y  Calílnistiaid  yn  curo,  yn  duiddiwedd, 
ar  ddeddfoldeb,  a  gallu  dyn,  y  maeyn  rhyfedd  na  bai  llai  o 
weithredoedd  da  yn  eu  plith  nag  y  sydd ;  oblegid  y  mae 
y  Ffwleriaid  yn  cyfaddef  fod  y  Calfìnistiaid  cystal  buch^ 
eddwyr  a  hwythau  ;  ac  yn  mron  â  gildio  eu  bod  wedi  bod, 
hyd  yma,  yn  fwy  ymdrechgar  gydag  achosion  da.*  Nis 
gwn  i  pa  sut  y  mae  pethau  yn  bod  felly :  byddaf  yn  tybied 
weithiau,  mai  curo  gweithredoedd  da  i  lawr  y  w  y  fíbrdd 
oreu  i'w  codi  i  fyny. 

Preg.  Curo  gweithredoedd  da  i  lawr  î  Y  mae  Calfìnist- 
iaeth  yn  gosod  gweithredoedd  da  ar  uwch  tir  nag  y  mae 
Ffwleriaeth  nac  Arminiaeth  yn  eu  gosod — Tra  mae  yr  Ar- 
miniaid  yn  dyweyd  fod  bywyd  sanctaidd  yn  ammod  am 


*  Gwel  Attodiacl,  Llythyr  ii. 


240  T  PRE GrETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


nefoedd;  dywed  y  Calfinistiaid  mai  y  nefoedd  ei  hun  ydyw, 
oblegid  mai  perffaith  gydífurfìad  a  r  ddeddf  a  fydd  y  nef- 
oedd  ;  ac  mai  i'r  graddau  ag  y  mae  y  Cristion  yn  cydffurf- 
io  â'r  ddeddf,  y  mae  yn  nefoedd  arno  ar  y  ddaear.  Tra  mae 
y  Ffwleriaid  yn  dy  wedyd  fod  ffydd  yn  ammod  by  wyd,  y 
mae  y  Calíìnistiaid  yn  dal  mai  bywyd  ei  hunan  ydyw.  Tra 
mae  yr  Arminiaid  a'r  Ffwleriaid  yn  edrych  ar  fywyd  sanc- 
taidd  fel  rhywbeth  tuag  at  gyrhaeddyd  dedwyddwch,  dy- 
wed  y  Caîfinistiaid  mai  dedwyddwch  ei  hunan  ydyw ; 
edrychyr  Armin  a'r  Ffwler  ary  peth  fel  tasg  i'w  chyflawni  ; 
ond  y  mae  y  Calfìn  yn  ei  ystyried  fel  gwledd  i'w  mwyn- 
hau.  "  O'u  cadw  (neu,  yn  eu  cadw)  y  mae  gwobr  lawer," 
Salm  xix.  11.  Y  mae  y  cyntaf  yn  edrych  ar  y  peth  fel 
llafuri  ymboeni  ynddo,  a'r  olaf  yn  ei  ystyried  fel  ymborth 
i  ymborthi  arno.  JSTid  yw  y  Calfìaist  yn  ystyried  bywyd 
sanctaidd  yn  y  byd  hwn  ÿri  ammod,  ond  yn  fiaenbrawf  o 
ddedw}Tddwch  y  nef ;  a'r  ewTbl  yn  dyfod  ar  gyfrif  iawn 
Crist.  Yrŵaa,  tra  yrydych  chwi  yn  rhyfeddu  fod  y  Cal- 
fìnistiaid  ynbucheddu  can  gystal  agy  maent,  yr  wyf  finau 
yn  rhyfeddu  nabaent  yn  bucheddu  yn  llawer  gwell :  can- 
}Ts  y  mae  yr  egwyddorion  a  broffesant  yn  eu  dysgu,  nad 
ydyw  i  ddyn  ddewis  by wyd  sanctaidd  o  flaen  b^'wyd  an- 
sanctaidd,  ddim  amgen,  o  ran  y  peth  ynddo  ei  hun  (heb 
son  am  ei  ganlyniadau),  na  dewis  esmwythdra  oflaenpoen, 
cysur  o  flaen  gofid,  bywyd  o  flaen  angeu,  a  nefoedd  o  flaen 
uffern. 

"  Mae  arnaf  eisiau  sel,"  meddaiun  o'r  Ffwleriaid  yn  ddiw- 
eddar, 

"  Mae  arnaf  eisiau  sel,  a  cbariad  at  áy  waith, 

Tn  wir,  rhag  ofn  y  gosb  a  ddel,  ac  am  y  gwobr  maithP 

Chwi  a  Y\-yddoch  nad  fel  ynay  canai  yr  hen  Galfìnistiaid, 
ond  fel  hyn : 

"  Mae  arnaf  eisiau  sel,  a  cliariad  at  dy  waith, 

Ac  nicl  rhag  ofn  j  gosb  a  ddel,  nac  am  y  gvrobr  chicaìth." 


ÁftALLTJ  DYN,  A  G^AITH  YR  YSBRYD. 


241 


Ỳr  hen  benill  anwyl !  Mae  arnaf  flys  ei  ganu  y  myn- 
ydyma: 

'*  Ond  gwir  ddymuniad  llawn,  dderchafu'th  gyfìawn  glod, 
Am  iti  wrthyf'  drugarhau,  a  chofio'm  dana*i 'rioed." 

Yr  oedd  rhyw  flys  ar  yr  hen  Galfinistiaid  i  fyw  yn  sanct- 

äidd,  pe  na  buasai  nef  nac  uffern  i  fyned  iddi  ar  ol  marw  ; 

canys  gwyddent,  pa  faint  bynag  o  sancteiddhad  a  gaent,  y 

byddai  cymaint  a  hyny  o  nefoedd  iddynt  cyn  marw,  beth 

bynag  a  fyddai  gwed'yn. 

Gwran.  Wel,  gallu,  neu  anallu  dyn  yw  y  pwnc  yr  oedd- 
em  yn  son  am  fyned  ato.  Nis  gwn  i  pa  beth,  ond  ystyfnig- 
rwydd  dynion,  sydd  yn  rhwystro  iddynt  edifarhau  a 
chredu  yr  efeugyl. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  fod  yr  athrawiaeth  o  anallu  dyn 
yn  cael  ei  chamddefnyddio  yn  fawr,  fel  pethau  erailì,  gan 
ddynion;  ond  eto,  gan  fod  y  Beibl  yn  dyweyd  na  ddichon 
neb  ddyfod  at  Grist,  oddyeithr  i'r  Tad  ei  dynu  ;  ac  na  all 
dyn  anianol  wybod  y  pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw,  rhaid  i 
ninau  gredu  hyny,  oniraid? 

Gwran.  Ië,  an allu  moesol  y  w  hwnw,  acnid  anallu  naiut- 
iol.  Y  mae  gan  ddyn  allu  naturiol  i  gredu  yn  jSghrist,  yn 
gystal  ag  i  gredu  unrhy w  dystiolaeth  ddynol:  i  edifarhaü 
am  bechod,  yn  gystal  ag  am  ry  w  drwstanwch  arall ;  ond  yr 
achos  na  wnai  hyny  yw,  ei  anallu  moesol,  neu,  fcl  y  dywed- 
ais,  ei  ystyfnigrwydd. 

Preg.  Beth  ydych  yn  ei  feddwl  wrth  anallu  naturiol,  a 
moesol  ? 

Gwran.  Anallu  moesol  yw  anewyllysgarẃcri ;  ond  anallu 
naturiol  yw  diffyg  moddion,  neu  gyneddfau,  i  wnenthur 
daioni :  y  mae  y  cyntaf  yn  bechadurus,  ond  y  mae  yr  olaf 
yn  ddiniwed. 

Preg.  Yn  ol  y  darnodiad  ýna,  o  anallu  naturiol  a  moesol, 
pan  mae  dyn  yn  methu  â  gwneyd  yr  hyn  a  fynai,  rhaid 
mai  naturiol  ydyw  yranallu  ;  a  phan  nas  myn  dyn  wneuth* 
16 


242 


Y  PREGETHWR  A?R  GWEANDA^'E, 


ur  daioni,  y  mae  yn  ddiddadl  fod  ei  anallu  yn  anallu 
rnoesol  ;  ond  pa  un  ai  bod  diffyg  naturiol  hefydyn  y  petb, 
sydd  gwestiwn  i'w  ystyried.  Pa  un  ineddwch  ehwi,  ai  nat- 
uriol,  ai  moesol,  ydyw  y  gallu  sydd  yn  y  duwioi,  rhagor 
dyn  annuwiol,  i  ewyllysio  gwneuthur  da? 

Ghoran.  Gallu  moesol  ydyw,  bîd  siwr  ;  canys  y  mae  yn 
ewyllysio,  am  ei  fod  yn  mynu  ewylh'sio. 

Preg.  Paham  y  mae  yn  mynu  ewyllysio  ? 

Gwran.  Am  ei  fod  yn  eicyllysio  mynu  ewyllysio. 

Preg.  Mynu  ewyllysio  ac  ewyllysio  mynu,  ai  é?  Os  nad 
oes  rhywbeth  yn  achos  i'r  dyn  ewyllysio,  hebìaw  fod  un 
act  o  eiddo  yr  ewyllys  yn  achosi  un  arail,  rhaid  fod  medd- 
wl  dyn  yn  actio,neu  yn  ysgogi,  yu  annechreuol,  ac  felly  yr 
ydych  yn  ei  wneyd  yn  rhywbeth  mv,Ty  nachreadur.  Rhaid 
i'od  dechreuad  i  waith  creadur  yn  ewyllysio,  neu  yn  mynu ; 
ac  feìlÿ,  fod  yr  achos  o  fod  dyn  yn  ew^'llysio  gwneyd  da, 
yn  rl^^wbeth  yn  nghyfansoddiad  ei  natur,  neu  (fel  yr  w}'f 
fi  yn  credu)  yn  rhywrbeth  a  roddir  ynddo  gan  yr  Ysbryd 
Glân  ;  pa  un  bynag,  y  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  rhywbeth 
anr.ibynol  ar  ew^'llys  y  dyn  ei  hunan.  Phaid,  meddaf,  fod 
y  sawl  sydd  yn  ewyllysio  yr  hyn  sydd  dda,  wedi  derbyn 
peth  ag  y  mae  eraiil  yn  fyr  o  hono.  Felíy,  os  ydyw  eich 
darnodiad  chwi  o  anallu  naturiol  jn  gywir,  y  mae  an- 
állu  yr  annuwiol  i  ewyllysio  yr  hyn  sydd  dda,  yn  anallu 
naturiol,  canys  y  mae  yn  ol  o'r  moddion  tumewnol  (sef 
yr  anian),  trwy  ba  un  y  mae  y  duwiol  yn  ewyllysio  yr  hyn 
sydd  dda. 

Peidiwch  chwi  nghamgymeryd  i  yrŵan.  Yr  wyf  yn  dy- 
weyd  mai  anallu  naturiol  ywT  anallu  d}Tn  i  ewyllysio  yr  hyn 
s}'dd  dda  ;  hyny  yw,  os  yw  eich  darnodiad  chwi  o  anallu 
naturiol  yn  gywir;  (ac  yr  wy'n  raeddwl  eich  bod  yn  dar- 
nodi  y  peth  }*n  deb}'g  i  fel  y  gwnai  y  Parch.  Mr.  Hinton,  ac 
eraill  o'r  Ffwleriaid.)  Ac  os  felly,  prin  yr  wyf  fi  yn  deall 
yn  mha  le  y  mae  naturioldeb  anallu  ôyn  yn  diweddu,  na 


ÂNALLU  DYN,  A  GWAITH  YR  YSBRYD. 


243 


pîia  îe  y  raae  ei  foesoldeb  yn  dechreu.  Ond  yr  wyf  yn  siwr 
naddichon  neb  ddyfod  at  Grist,  oddyeithr  i'r  Tad  ei  dynu; 
na  all  dyn  arrianol  wybod  pethau  ysbrydol ;  ac  na  all  y 
rhai  a  gynefmwyd  â  gwneuthur  drwg,  wneuthur  da,  mwy 
nag  a  gall  Ethiop  newid  ei  groen,  neu  y  llewpard  ei  frych- 
ni.  Y  mae  yn  wir  nad  yr  un  fath  yw  anallu  dyn  i  wneyd 
da,  ag  analìu  Ethiop  i  newid  ei  groen,  canys  y  mae  yr  olaf 
yn  ddiniwed,  pan  mae  y  cyntaf  yn  bechadurus  ;  ond  y 
mae  y  naill  mor  wirioneddol  anallu,  ag  ydy  w  y  llall 

Gwran.  Ond  y  mae  gan  ddyn  allu  i  gredu  ac  edifarhau 
pe  jt.  ewyllysiai. 

Preg,  Gadeweb  fod  gan  ddyn  allu  naturiol  i  weithredu 
yn  ol  ei  ewylìys,  eto,  os  na  all  droi  ei  ewyllys  at  ddaioni, 
y  mae  mor  farw  i  ddai-oni,  &  phe  bai  bren  neu  gareg.  Pa 
beth,  meddwch  ehwi,yw  yr  ysgogiad  cyntaf,  mewndyn,  at 
trinwedd  neu  fai  f 

Gwran.  Yr  ew^^llysio  :  yr  ewyllys  y w  y  rhod  fawr,  ac  y 
mae  y  cyneddfau  eraill,  fel  y  mân-rodau,  yn  ysgogi  fel  yr 
ysgogo  hithau. 

Pre-g.  Y  cwestiwn,  bellacli,  ydyw,  nid  a  ydyw  y  mân- 
rodau  yn  abl  i  g}rdysgogi  â'r  rhod  fawr,  fel  ei  gelwch  ;  ond 
pan  y  mae  y  rhod  fawTr  yn  troi  un  ífordd,  a  all  y  dyn  ei 
throi  ffordd  arall?  nida  ydyw  yr  ewyllys  yn  abl  i  ddylan- 
wadu  y  eyneddfau  eraill  i  weithrediad  ;  ond,  pan  y  mae 
yr  ewyilys  ei  liunan  bob  amser  ar  ddrwg,  a  all  y  dyn  ei 
throi  at  ddaionH  Os  na  alld  yn  ewyllysio  yr  hyn  sydd 
dda,  nid  y  w  dy  weyd.  y  gailai  pe'r  ewyllysiai,  amgen  na  dy- 
weyd  y  gallai  pe  gallai. 

Gwran.  Mi  glywais  ddyweyd  y  byddai  yr  enwog  E.  Tib- 
bot,  o  Lanbrynmair,  yn  arfer  dywedyd,  mai  anewyllys 
pobl  oedd  eu  hanallu;  ac  mai  diafliaid  yn  nghrwyn  dynion 
oeddent  am  hyny. 

Precj.  Wel,  yr  oedd  y  gŵr  parchedig,  wrth  ddywedyd 
felly,  yn  cauiatâu  fod  dynion  yn  analluog  at  ddaioni.  Ac 


244         r  pregèthwr  a'r  gwraíídawíi. 


yn  wir,  nid  oes  dim  yn  gwneyd  dynion  yn  debyg  i  "  ddi- 
afliaid,"  yn  gymaint  a'u  hauallu  i  ewyllysio  yr  hyn  sy  dda. 

Gwran.  Tebyg  eich  bod  yn  barnu,  ynte,  mai  ar  yr  ewyll- 
ys  yn  nnig  y  mae  yr  Ysbryd  Glân  yn  dylanwadu  yn  yr  ail- 
enedigaeth, 

Preg.  Dísynwyr  yw  son  am  ddylanwadn  ar  trn  o  gyn^ 
neddfau  yr  enaid  ar  ei  phen  ei  hnn,  sef  yn  wahanol  oddi- 
wrth  yr  enaid  ;  canys  nid  gwahanol  ranau,  ond  gwahanol 
alluoedd  yr  enaid,  ydyw  ei  gyneddfau.  Isià  rhan  o'r  en- 
aid,  ond  gallu  yr  enaid  i  ewyllysio,  yw  yr  eẁyllys.  Yn 
awr,  y  mae  son  am  ddylanwadu  ar  allu,  yn  wahanol  oddi- 
wrth  y  peth  sydd  yn  gallu,  yn  ynfydrwydd  ;  y  mae  son  am 
ddylanwadu  ar  yr  ewyllys,  sef  ar  y  gallu  sydd  yn  yr  enaid 
i  ewyll^'sio,  yn  wahanol  oddiwrth  yr  enaid,  yn  beth  disyn- 
wyr.  ISTid  dylanwad  ar  ryw  un  gynecfjf  i'r  enaid,  yw 
ailenedigaeth,  ond  cyfnewidiad  ar  yr  holl  enaid.  "  Od 
oes  neb  yn  Xghrist,  y  mae  efe  yn  greadur  newydd."  2 
Cor.  y.  17. 

Gwran.  Efallai  y  dywedwch  chwi  fod  rhywbeth  newydd 
yn  cael  ei  roddi  yn  yr  enaid,  yn  yr  ailenedigaeth,  a'r  nad 
oedd  ynddo  o'r  blaen. 

Preg.  Nid  oes  un  gyneddf  newydd  yn  cael  ei  rhoddi,  yr 
wyf  yn  addef:  ond  eto?  rhoddir  rhywbeth  new^'dd,  agsydd 
yn  dylanẃadn  yr  enaid  yn  ei  holl  gyneddfau  a'i  ysgogiad- 
au.  Geilw  rhai  y  peth  yi>  archwaetb,  tuedd,  neu  naws  : 
ond  geilw  y  Beibl  ef,  calon  newydd,  dnwiol  anian,  deddf  y 
meddwl,  <fcc.  Y  mae  yn  ymadroddion  crýfaí  yn  eael  eu  har- 
feryd  yn  y  Beibl  i  ddangos  mawredd  y  eyfnewidiad  a  wneir 
mewn  dyn  pan  ei  hailaner,  megys  tynu  yr  hen  galon,  a 
rhoi  un  newj^dd  yn  ei  lle ;  creu  o  newydd,  <fce. 

Gwran.  Onid  yw  yr  ymadroddion  yna  yn  arwyddo  yr 
hyn  y  mae  dyn  yn  cael  ei  ddwyn  iddo  drwy  y  gair, 
sef  trwy  gael  ei  berswadio  iddo?  Ac  os  oes  posibl  i  ddyn 
gael  ei  berswadio  i'r  peth,  rhaid  fod  ganddo  o'r  blaen  allu 


ANALLU  DYN,  A  GWAITH  YR  YSBRYD. 


245 


ÍV  gyflawni ;  oblegid  ni  wiw  ceisio  perswadio  dyn  i  beth 
nas  gall. 

Preg.  Y  mae  yn  wir  mai  trwy  y  gair  y  mae  dyn  yn  cael 
ei  aileni,  ond  nid  dyna  y  gwir  i  gyd.  Rhaid  i'r  Hwn  a 
barodd  i'r  goleunilewyrchu  o  dywyllwch,  lewyrchu  i'r  gall 
on  ;  ìë,  tuag  at  gaeî  dyn  i  gredu,  rhaid  cael  "  gweithrediad 
nerth  ei  gadernid  ef,  yr  hon  a  weíthredodd  efe  yn  Nghrist, 
pan  y  cyfododd  ef  o  feirw,"  Eph.  i.  19,  20. 

Gwran.  Y  mae  yr  athrawiaeth  ynayn  dinystrio  rhyddid 
y  dyn.  Canys  pa  fodd  y  mae  dyn  yn  weithredydd  rhydd 
wrfch  beidio  credu  ac  edifarhau,  ae  yntau  heb  allu  i'r  naill 
na'r  llall  ?  A  pha  fodd  y  mae  dyn  yn  weithredydd  rhydd 
wrth  gredu  ac  edifarhau,  tra  bo  rhyw  nerth  annibynol  ar- 
no  ef  ei  hunan  yn  ei  weithio  i'r  pethau  hyny  ? 

Preg.  Y  peth  y  mae  dyn  yn  fwyaf  ewyllysgar  iddo,  y w 
yr  hyn  y  mae  yn  fwyaf  rhydd  i'w  gyflawni ;  a  pho  gryfaf 
fyddo  dylanwadau  yr  Ysbryd  ar  feddwl  dyn,  mwyaf  yn  y 
bydd  a  fydd  ewyllysgarwch  y  dyn  at  ddaioni.  Felly,  po 
gryfaf  fyddo  dylanwadau  yr  Ysbryd  ar  feddwl  dyn,  mwyaf 
yw  ei  ryddid  i  gyflawni  pob  dyledswydd,  ac  i  ochel  pob 
bai.  "  Dy  bobl  a  fyddant  ewyllysgar  yn  nydd  dy  nerth," 
Salm  cx.  3.  Mwyaf  y  nerth,  mwyaf  yr  ewyllysgarwch ;  h. 
y.,  po  fwyaf  fo'r  dylanwad  oddiuchod,  mwyaf  oll  fydd 
rhyddid  y  dyn  i  gyflawni  yr  byn  y  mae  yn  ei  ddewis. 

Yr  ewyllys  yw  gallu  yr  enaid  i  ddewis;  ac  y  mae  dyn 
yn  rhwym  o  ddewís  yr  hyn  sydd  yn  ymddangos  iddo  ef, 
ar  y  cyfan,  yn  fwyaf  dymunol.  Hefyd,  y  mae  yn  anmhos- 
ibl  i  ddyn  lai  na  phenderfynu  dymunoldeb  neu  annymun- 
oldeb  peth,  yn  ol  anian  neu  dueddfryd  y  meddwl:  felly, 
gan  nad  pa  morgryfion  fyddo  annogaethau  allanol  i  ddyn 
ddewis  sancteiddrwydd,  y  maent  yn  annigonol  heb  ryw 
weithrediíid  tumewnol.  Heb  hyn,  po  fwyaf  a  feddyliodyn 
am  sancteiddrwydd,  pellaf  yn  y  byd  y  mae  ei  feddwl  yn 
myned  oddiwrtho ;  a  pho  fwyaf  a  feddylio  am.  bechod, 


246 


Y  PREGETHWR  á'r  GWRANDáWR, 


inwyaf  oll  ydyw  ei  ymlyniad  ynddo  ;  y  mae  yn  eîyn  i'r 
cyntaf,  ond  yn  ffrynd  i'r  olaf.  Felly,  os  na  all  dyn  gyn- 
nyrehu  anian  newydd  ynddo  ei  bun,  nis  gall  ddymuno 
ewyllysio  neu  ddewis  sancteiddrwydd. 

Gwran.  Wel,  y  mae  ewyllys  dyn  yn  rhydd  i  ddewis  a 
gwrthod  fel  y  myno. 

Preg.  Peth  disynwyr  ydyw  son  am  ryddid  neu  gaethiw- 
ed  yr  ewyllys  ;  eanys  nid  ydyw  ryddidd  a  ehaethiwed  yn 
briodol  i  ddim  ond  yr  hyn  Sydd  yn  meddu  ar  allu  i  ddewis 
a  gwrthod  ;  neu,  mewn  gair  arall,  yr  h}m  sydd  yn  meddu 
ar  ewyllys.  Yn  awr,  wrth  ddywedyd  fod  yr  ewyllys  yn 
rhydd,  neu  yn  gi3eth,  yr  ydyeh  yn  ei  gwneyd  ynfôd  syl- 
weddol,  yn  dewis  ac  yn  gwrthod  drosto  ei  hun,  ac  nid  (fel 
y  mae  mewn  gwirionedd)  }Tn  allu  yn  y  dyn,  trwy  ba  un  y 
mae  y  dyn  yn  dewis  ac  yn  gwrthod.  W*th  son  am  ewyìl- 
ys  rydd,  yr  ydych  yn  rhoddi  tybiaeth  fod  yr  ewyll^^s  yn 
meddu  ar  allu  i  ddewis,  neu,  mewn  gair  arall,  fod  yr  ewyll- 
ys  yn  nieddu  ewyllys  ;  ac  felly,  rhaid  fod  yr  ewyllys  hòno 
yn  meddu  ar  ewyllys  o'r  eiddi  hithan,  &e.  cfrc.  Fclly, 
byddai  gan  yr  enaid  beth  aneirif  o  ewyllysiau,  ewylìys 
mewn  ewylîys,  ac  ewyllys  mewn  ewyllys,  yn  ddiddiwedd. 
Gan  hyny,  nid  i'r  ewyllys  y  mae  rhyddid  neu  gaetbiwed 
yn  briodol,  ond  i'r  dyn  eihun. 

Dygwn  y  peth  i  ddau  gyfresymiad,  fel  hyn  :  Pabeth  byn- 
ag  nad  yw  yn  meddu  ar  ey^yllys,  y  mae  yn  ddisynwyr 
priodoli  iddoryddid  na  chaethiwed  ;  ond  nid  yw  yr  ewyll- 
ys  yn  meddu  ar  ewyllys  ;  gan  hyny,  y  mae  yn  beth  dis\Tn- 
wyr  priodoli  i'r  ewyilys  ryddid  na  chaethiwed. 

Drachefn:  Pa  beth  bynag  sydd  yn  meddu  ar  ewyllys,  y 
mae  yn  rhaid  iddo  íbd  yn  rhydd  neu  yu  gaeth  ;  ond  }T  mae 
dyn  yn  meddu  ar  ewyllys  ;  gan  hyny,  rhaid  fod  dyn  yn 
rhydd  neu  yn  gaeth.  Felly,  i'r  dyn,  ac  nid  i'r  ewyllys,  y 
dylid  priodoli  rhyddid  neu  gaethiwed. 

Gwran.  Wele  bydded  felly ;  y  ond  eto,  os  na  all  dyn 


ÀtfALLU  DYN,  A  GWAITH  YR  YSBRYD.  247 

weithredu  ond  yn  ol  anian  lywodraetliol  ei  enaid,  yna 
rhaid  ei  fod  yn  gaetli  i'r  anian  hòno  ;  a  pha  fodd  y  gellir 
dywed}Td  ei  fod  yn  weithredydd  rhydd  ? 

Prcg.  Fel  y  dywedais  o'r  blaen,  y  peth  y  mae  dyn  fwyaf 
ewyllysgar  iddo,  yw  yr  hyn  y  teimla  fwyaf  o  ryddid  yn- 
ddo  ;  á'r  peth  y  mae  dyn  yn  fwyaf  ewyllysgar  iddo,  yn 
siwr,  yw  yr  hyn  sydd  fwyaf  cydweddol  â'i  anian  :  gan  hyny, 
nid  ydyw  dywedyd  fod  dyn  yn  gaeth  i'w  anian,  neu  yn 
rhw^mi  o  weithredu  yn  ol  ei  anian,  ddim  amgen  na  dyweyd 
ei  fod  yn  rhwym  o  wneyd  y  peth  j  mae  fwyaf  ewyìlysgar 
iddo — y  peth  y  teimla  fwyaf  o  ryddid  ynddo — a'r  peth 
mwyaf  dymnnol  ganddo  :  neu,  os  mynwch  chwi,  ei  fod  yn 
rhwym  i  wneyd  ei  ddewis,  hyny  yw,  yn  rhwyra  i  fod  yn 
rhydd.    Pa  ryddid  mwy  a  allech  ei  ddychymygu  ? 

Gwran.  Os  rhywbeth  yn  natnr  dyn,  neu  ry  wbeth  sydd 
yn  cael  ei  roddi  ynddo  gan  yr  Ysbryd  Glân,  sydd,  o  angen- 
rheidrwydd,  yn  penderfynu  ei  ymddygiadau,  yna  nis  gall 
ei  ymddygiadau  fod  yn  rhinwedd,  nac  yn  fai,  yn  y  dyn  ei 
hun  :  nis  gall  ef  deilyngu  canmoliaeth  nac  annghanmol- 
iaeth.  gwobr  na  chosb  :  oblegid,  pa  rinwedd  yw  i  ddyn 
wneuthur  da,  os  na  all  yn  amgen  ?  A  pha  fai  ydyw  i  ddyn 
wneuthnr  drwg,  os  na  all  beidio  ?  Pan  yr  ydych  yn  hòni 
mai  rhywbeth  sydd  yn  wreiddiol  yn  natur  dyn,  neu  ryw- 
beth  a  roddir  ynddo  gan  yr  Ysbryd  Glan,  sydd  yn  pen- 
derfynu  ei  ymddygiadau,  yr  ydych  yn  symud  pob  gweith- 
redyddiaeth  (agency)  oddiwrth  y  dyn  ei  hun,  i'r  peth  hwnw, 
neu  i'r  achos  o'r  peth  hwnw.  Nid  yw  y  dyn  mwyach  yn 
weithredydd  (agcnt),  ond  offeryn  ydyw,  megys  yn  llaw 
rhywun  neu  rywbeth,  annibynol  hollol  arno  ef  ei  hun  :  a 
chwi  a  wyddoch  nad  yn  yr  offeryn  y  mae  y  rhinwedd  na 
y  bai  moesol,  ond  yn  y  neb  sydd  yn  ei  drin. 

Preg.  Yr  ydych  yn  cymeryd  yn  ganiataol  nas  gall  ym- 
ddygiad  fod  yn  rhinweddnac  yn  fai,  os  bydd  rhywbeth  yn 
natury  gweithredydd  yn  peri  nas  gall  ymddwyn  yn  wa- 


248  Y  PREGETHWR  A*R  GWRANDAWR. 


hanol :  ond  y  mae  hyny  yn  gamgymeriad.  Y  mae  Du  w  ei 
hun,  o  angenrheidrwydd  natur,  yn  caru  sancteiddrwydd, 
ac  yn  casâu  pechod  :  nis  gall  yn  amgen  :  eto  y  mae  hyny 
yn  rhinwedd  anfeidrol  ynddo,  ac  fe'i  canmolir  yn  dragy- 
wydd  am  hyny.  "Pa  fodd  (meddai  Joseph)  y  gallaf 
wneuthur  y  mawrddrwg  hwn,  a  phechu  yn  erbyn  Duw  ?" 
Gen.  xxxix.  9.  Yroeddypeth  a  roddwyd  gan  Dduw  yn 
ei  enaid  mor  gryf,  fel  nas  gallai  wneyd  y  mawrddrwg 
hwnw ;  ac  eto,  y  mae  yr  ymddygiad  yn  un  o'r  esiamplau 
dysgleiriaf  o  rinwedd  a  gawn  yn  yr  Hen  Destament.  Gall' 
aswn  chwanegu,  y  rhaid  fod  rhywbeth  annibynol  ar  eu 
hewyllys  eu  hunain,  yn  gwneyd  na  all  saint  ac  angelion  y 
nef  byth  syrthio  i  bechod  ;  canys  ni  feddant  well  ewyllys 
nag  oedd  gan  yr  angelion  eraill  cyn  syrthio,  a  chan  Adda 
yn  Eden  ;  eto,  yn  y  nefoedd,  yn  unig,  y  mae  rhinwedd  yn 
ymddangos  yn  eiberffeithrwydd.  Drachefn,  yr  ydym  yn 
darllen  fod  dynion  yn  cael  eu  rhoddi  i  fyny  i  bechodau  :  ac 
er  nad  ydym  i  feddwl  fod  Duw  yn  temtio  neb  i  bechod,  na 
bod  dim  y  mae  yn  wneyd  yn  achos  o  bechod  neb  ;  eto,  y 
mae  rhoddi  dynion  i  fyny  i  bechodau  yn  beth  ag  y  mae 
cyflawni  y  pechodau  hyny  yn  ganlyniad  sicr  iddo. 

Crwran.  Nid  yw  rhoddi  dynion  i  fyny  i  bechod,  yn 
cynwys  dim  rhagor  na  bod  y  gras,  neu  y  daioni,  ag  oedd 
yn  eu  rhwystroi  gyflawni  y  pechod  hwnw,  yn  oael  ei  at- 
tal  oddiwrthynt. 

Preg.  Y  mae  hyny  yn  ddigon  gwir;  a  dyma  ninau  yrŵan 
yn  nghanol  y  pwynt.  Pan  ymaeygras  syddyn  cadw 
dynrhag  cyflawni  unrhyw  bechod  yn  cael  ei  attal  oddi- 
wrtho,  y  mae  anian  bechadurus  dyn  yn  peri  nas  gall  lai 
na  chyflawniy  pechod  hwnw  pan  gaffo  gyfleusdra.  Ond 
nidyw  y  dyn  yn  llai  beius,  ac  ni  bydd  ei  gyfrif  yn  es- 
mwythach  o  ran  hyny.  Ymddengys,  yn  ol  eich  ymresymiad 
chwi  eich  hun,  mai  i'r  graddau  ag  y  mae  y  gras  attaliol 
mewn  arferiad  tuag  at  ddyn,  y  maey  dyn  yn  alluog  i  wrth- 


ANALLU  DYN,  A  GWAITH  YR  YSBRYD. 


249 


sefyll  temtasiynau  i  bechod.  yrŵan,  os  nad  ydyw  rbd 
gras  attaliol  yn  gadael  dyn  i  gyflawni  pechodau  anngby- 
ffredin,  yn  lleihau  dini  ar  becbod  y  dyn  wrth  eu  cyflawni ; 
nid  ydy  w  fod  gras  attaliol  yn  gadael  dyn  i  gyflawni  pecb- 
odau  cyffredin,  yn  lleihau  dim  ar  bechod  y  dyn  wrtb  gyf- 
lawni  y  rhai  hyny  chwaith.  Y  mae  anian  becbadurns  yr  an- 
nuwiol  mor  gryf,  fel  nas  gall  beidio  â  gwneyd  drwg,  ond 
i'r  graddau  yr  attelir  ef  gan  ras  :  ond  y  mae  hyny  yn 
gwneyd  y  dyn  yn  waeth,  ac  nid  yn  ei  esgusodi  erbyn 
y  farn. 

Gwran.  Ond  fe  all  y  dyn  ddewis  y  da  neu  y  drwg,  yn  ol 
yr  annogaethau  (motives)  sydd  yn  ymddangos  iddo  ef  yn 
gryfaf  ar  y  pryd. 

Preg.  Nid  fe  all,  ond  y  mae,  o  angenrheidrwydd  ei  nat- 
ur,  yn  rhwym  o  wneyd  felly.  Ond  eto,  y  mae  y  dyn  yn 
sicr  o  farnu  cryfder  annogaethau  yn  ol  tuedd  neu  anian 
lywodraethol  ei  enaid,  Y  mae  dynion  o  wahanol  duedd- 
iadau  mewn  pethau  tymhorol,  ac  }'n  ol  y  gwahanol  duedd» 
iadau  hyny  y  maent  yn  dewis  y  naill  betb.  ac  yn  gwrthod 
yllall. 

Bwriwch  y  byddai  i  Siôn  a  Dafydd  gael  eu  dewis,  ai  by w 
yn  un  o  drefydd  mawr  Lloegr,  ai  mewn  rhyw  lnest  yn 
nghanol  bryniau  Cymru  ;  y  mae  Siôn,  o  duedd  feudwy- 
aidd,  yn  hoíìi  bod  ar  ei  ben  ei  hun  ;  ond  y  mae  Dafydd,  o 
duedd  fydol,  yn  hoffi  bod  yn  sŵn  a  dwndwr  y  byd. 
Yn  awr,  gosodwch  yr  holl  annogaethau  i  ddewis  y 
naill  a'r  llall  o  flaen  y  ddau  ;  dywedwch  fod  y  lluestyn  lle 
manteisiol  i  fyfyrio,  am  ei  bod  allan  o  gyraedd  dwndwr  y 
trefydd,  ác.  Dywedwch  draehefn  am  y  dref,  ei  bod  yn 
Jle  manteisiol  i  fasnaehu,  àc.  Wel,  y  mae  Siôn  yn  dewis 
y  lluest,  a  Dafydd  yn  dewis  y  dref,  er  fod  yr  un  annog- 
aethau  i  ddewis  y  naill  a' r  llall  yn  cael  eu  gosod  o  flnen  y 
ddau  ;  ac  y  mae  pob  un  o'r  ddau  yn  dewis  yn  ol  yr  annog- 
aethau  a^  sydd  yn  ymddangos  iddo  yn  gryfaf ;  ond  y  mae 


'S 

250  T  PRE G-ETHWR  a'r  GWRANDAWR. 

eu  gwahancl  dueddiadau  meddyliol  yn  peri  i  un  farnn  yr 
annogaethau  hyn  yn  gryfaf,  ac  i'r  llall  farnu  yr  annogaeth- 
au  eraill  yn  gryfaf;  a'r  eanlyniad  ÿdýw,  eu  bod  yn  dewis 
yn  wahanol. 

Sylweh  eto.  Y  mae  ftordd  sancteiddrwydd  a  ffordd 
pechod  yn  cael  en  gosod  o  ílaen  d}Tnion,  yn  nghyda  yr  an- 
nogaoíhau  i'w  dewis  ;  y  rnae  y  gostyrgeiddrwydd,  y  nef- 
olrwydd,  a'r  cariad  ag  sydd  yn  y  uaiìl,  fel  annogaethan  i'w 
dewis;  a'r  balchder,  y  bydolrwydd,  a';  pemhyddid  sydd 
yn  y  lîall,  fel  annogacthan  i'w  dewis  hithau,  yn  cael  eu 
dangos.  "Wel,  y  mae  ychydig  yn  dewis  ffordd  sancteidd- 
rwydd,  a  llawcr  yn  dewis  ffordd  peehod  ;  a'r  achos  o  hyny 
yw,  fod  anian  yr  ychydig  yn  peri  iddynt  farnu  yr  annog- 
aethau  o  biaid  sancteiddrwydd  yn  gryfaf,  ac  anian  y  lîawer 
yij  peri  idjâynt  hwythau  farnu  yr  annogaethan  o  blaid 
pechod  yn  í;iwfaf. 

Y  înìié  anian  y  dewiswyr  yn  gwneyd  pobgwahaniaeth  yn 
m  gwaithyn  rhoddibarn  ar  deiìyngdod  neu  gr\'fder  annog- 
aeíhau  i  ddewisa  gwrthod.Y  mae  yr  hyn  a  ysryrirgan  berch- 
enog  un  anian  yn  annogaeth  i  ddewis,  yn  cael  ei  ystyried.gan 
bereheiiog  anian  arall,  yn  annogaeth  i  wrthod  y  peth. 
Y  mae  anian  yr  hv\-eh  yn  peri  iddi  hi  ddewis  y  llaid,  obleg- 
id  mai  Haid  ydyw  :  ond  y  mae  anmn  y  ddafad  yn  peri  iddi 
Lithau  ei  withod,  oblegid  mai  Ilaid  ydyw.  Y  mae  anian 
y  dowiol  yn  peri  iddo  farnu  sancíeiddrwydd  peth  yr  an- 
nogaëth  grefaf  i'w  ddewis;  oud  y  mae  anian  yr  annuwiol  yn 
gwneyd  iüdo  ef  farnu  sancteiddrwydd  peth  yr  annogaeth 
grefaf  i'w  wrthod.  Felly,  er  íbd  dyn  yn  rhwym  o  ddewis 
yn  ol  yr  annogaethau  ag  y  mae  ef  ar  y  pryd  yn  eu  barnu 
yn  gryfaf ;  eto,  y  mae  barn  dyn  am  gryfder  annogaethau 
yn  dibynu  ar  anian  Iywodraethol  ei  feddwl. 

Gwran.  Y  mae  d^'nion  annuwiol  yn  gwneyd  llawer  o 
bethâu  da;  y  mi  ut  yn  dirion  wrth  eu  peithynasau  a'u 
eymydogiom — y  maeut  yn  gymedrol  ac  yn  sobr  mewn 


ANALLU  DYjST,  A  GWAITH  YR  YSBEYD. 


251 


bwyta  ac  yfed — ac  y  mae  llawer  o  honynt  yn  dymuno 
caru  Crist,  a  ehreduynddo  ;  y  maent  yn  gwneyd  lîawer  o 
bethau  rhinweddol,  er  na  feddant  un  anian  ond  a  ddaeth 
gyda  hwynt  i'r  byd.  Yn  aẃr,  os  gall  dyn  wireyd  rhai 
pethau  da,  heb  ryw  anian  newydd,  pa'ni  na  allai  wneyd  y 
cwbl  a  oichymynir  iddo  ?  Ac  os  gaìl  rhai  dynion  fyw  yn 
rhinweddol,  beb  ddim  ynddynt  ond  a  ddaeth  gyda  hwynt 
i'r  byd,  paham  na  allaipawb  wneyd  hyny? 

Preg.  Cyn  pendeifynu  fel  yna,  gadewch  i  ni  chwilio  i'r 
pethau  tég  a  enwasoch,  i  weled  a  ydynt  yn  rhinweddaú 
gwirioneddoî,  ai  nadydynt.  1.  Ymaedýn  yn  dirion  wrth 
ei  berthyrasau  :  y  mae  yr  anifaiì  felly  hefyd  ;  y  mae  dyn 
yn  gymwyuasgar  i'w  gymdog  ;  da  y  maeyn  gwneuíhnr,^ 
mae  llawer  o  anifeiliaid  hefyd  yn  dirion  wrth  eu  ihỳw, 
Felly,  nid  yw  y  petnaiá  yna,  ynddynt  eu  hunam,  yn  rhin- 
weddau  mewn  dynion  mwy  nag  mewn  anifeiiiíiid  ;  er  y 
byddai  yiiiddwyn  yn  groes  i  hyny  yn  profi  dyn  nid  yn  unig 
yn  ddirinwedd  fel  anifail,  ond  hefyd  yn  bechadurus  îslaw 
yr  anifail. 

2.  Traeheín.  Y  mae  d}'nion  yn  ymgadw  cddiwrth  bech- 
odau,  oddiar  ailddybenion.  Y  mae  ofni  colli  enw  da  yn 
eadw  llawerun  rhag  lladrata,  meddwi,  godinebu,  &c:  ac  y 
mae  yn  dda  i  gymdeithas,  ac  yn  dda  i'r  dyn  ei  hun,  mewn 
ystyr  nacaol,  fod  ryw  beth  yn  ei  attal  i  wneyd  y  pethau 
yna  ;  er  nad  oes  dim  gwir  rinwedd  lle  nad  yw  y  peth  yn 
cael  ei  garu  a'i  wneyd  er  ei  fwyn  ei  hun.  Dyma  ddyn  yn 
gw7eled  gŵr,  ag  sydd  yn  ei  ddyled  efoganpunt,  yn  niron  â 
boddi  yn  y  llif.  Efallai  nabuasai  achub  bywyd  ei  gymyd- 
og  yn  ddigon  o  annogaeth  ganddo  i  roddi  ei  fywyd  ei  hun 
mewn  perygl  er  ei  aehub  :  ond  wrth  ystyried  y  byddai  ef 
yn  ol  u'i  ganpunt,  osboddai  y  dyn,  y  mae  yn  gwneyd  yr 
ai.turiaeth.  Yiŵan,  er  bod  yr  anturiaeth  yn  fawr,  a  bod 
y  dyn  drwy  hyny  wcdi  goehel  y  pechod  o  beidio  gwneulh- 
UT  daioni  pan  oedd  ar  ei  law  ei  wneuthur  ;  eto,  nid  oes  dim 


252  Y  PREGETHWR  á'r  GWRÀNDÀWR. 


gwir  rinwedd  neu  saneteiddrwydd  yn  y  peth,  oblegid  maí 
ei  fudd  eihunan.  ae  nad  hyfrydwch  mewn  cyflawni  ei  ddyl- 
edswydd,  a  barodd  iddo  ei  wneuthur. 

3.  Am  ddymuno  caru,  a  chredu  yn  JSTghrist,  yr  wyf  yn 
dyweyd  nas  gall  dymuniad  i  garu  Críst  fod  lle  na  byddo 
cariad  ato ;  canys  y  mae  dymuno  caru  gwrthddrych  yn 
ddian,  yn  radd  o  gariad  tuag  afc  y  gwrthddrych  hwnw. 
Dichon,  hefyd,  i  ddyn  ddymuno  cael  crefydd  er  mwyn  go- 
chel  uffern  :  ond  nis  gall  fod  dim  dymuniad  am  dani  er  ei 
mwyn  ei  hun,  heb  anian  newydd. 

Gioran.  Wel,  os  rhy w  duedd  yn  natur  dyn  sydd  yn  ei 
arwain,  yn  angenrheidíol,  i'r  peth  yma  neu  y  peth  arall, 
ni  welwn  i,  yn  fy  my w,  pa  rinwedd  neu  bechod  a  all  fod 
ynddo,  mwy  nag  mewn  anifail  yn  dilyn  greddf  ei  natur. 

Preg.  Ië,  dyna  yr  hen  opiniwn  Arminaidd  fyth,  sef  na 
all  un  weithred  fod  yn  rhinweddol,  heb  fod  meddwl  y 
gweithredydd  mewn  stât  o  ddidueddrwydd  at  y  peth,  cyn 
penderfynu  ei  gyflawni,  Pan  y  mae  y  gweithredydd  yn 
gwneyd  yr  byn  sydd  dda,  osydyw  e'i  duedd  neu  ei  anian 
(pa  un  bynag  ai  ei  unig  anian,  ai  ei  anian  grefaf,  a  fyddo) 
yn  peri,  o  augenrlieidrwydd,  iddo  wneuthur  felly ;  yn  ol 
eich  gosodiad  ehwi,  nid  oes  dim  rhinwedd  neu  sancteidd- 
rwydd  yn  y  weithred,  n%  dim  cammoliaeth  yn  perthyn  i'r 
gweithredydd.  Ác  o'r  tu  arall,  pan  y  mae  gweithredydd 
yn  gwneyd  yr  hyn  sydd  ddrwg,  os  ydyw  ei  anian  neu  ei 
duedd  yn  peri  iddo  wneuthur  felly,  yn  ol  eich  ymresymiad 
chwi,  nid  ocs  dim  pechod  yn  y  peth.  Felty,  rhaid  fod 
meddwl  y  gweithredydd,  yn  flaenorol  i  benderfynu  ar  un- 
rhyw  ymddygiad,  mewn  stât  o  ddidueddrw^'dd  at  }T  peth, 
cyn  y  gall  na  rhinwedd  na  phechod  fod  yn  y  cyflawn- 
iad  o  hono. 

Wel,  wel,  yn  ol  y  golygiad  yna,  nid  ydyw  yn  bechadur- 
us  i  ddyn  fod  yn  ddifater.  pa  un  a  wnelo  ai  drwg  ai  da  ; 
le,  y  mae  yn  rhaid  iddo  fod  felly  eyn  y  byddo  gwneyd  drwg 


ANALlTJ  DYN,  A  GWAITÖ  TR  ŶSBRYD.  253 


yn  bechod,  na  gwneyd  da  yn  rhinwedd.  Yn  ol  y  golyg 
iad  yna,  nid  pechod  yw  sychedn  am  waed,  ac  nid  sancteidd- 
rwydd  yw  newynu  a  sychedu  am  gyfìawnder !  Po  gryfaf 
a  fyddo  tuedd  meddwl  dyn  at  bob  drygioni,  pellaf  yn  y 
byd  ydyŵ  oddiwrth  fod  i'w  feio ;  a  pho  gryfaf  a  fyddo  tu- 
eddfryd  dyn  at  ddaioni,  pellaf  yn  y  byd  ydyw  oddiwrth 
fod  i'w  ganmol,  am  y  peth  !  Ië,  yn  ol  yr  opiniwn  yma,  ni 
bu  neb  erioed  yn  y  byd  mor  ddirinwedd  a  Iesu  Grist !  obleg- 
id  yr  oedd  ei  dueddfryd  ef  at  ddaioni  mor  gryf  a  gwas^ 
tadol,  fel  na  bu  dim  croes  i  hyny  yn  ei  feddwl  am  foment 
erioed  ;  ac  yr  oedd  ei  holl  ymddygiadau,  o  angenrheid-^ 
rwydd,  yn  dilyn  y  tueddfryd  hwnw.  Yn  awr,  bern^ 
wch  rhwi,  os  oes  na  Beibl,  na  rheswm,  a  gefnoga  y  fath 
olygiad. 

Pe  buasai  dyn  yn  Israel  ẃedi  lladd  ei  gymydog,  mewn 
amryfusedd,  heb  ragfwriad  neu  ddrwgdnedd  yn  erbyn  y 
dyn  cyn  hyny,  yr  oedd  ei  fywyd  i  gael  ei  arbed  mewn 
rhyw  ddinas  noddfa  neu  gilydd  :  ond  pwy  bynag  a  ladd- 
ai  ddyn  o  falais  a  rhagfwriad,  y  gyfraith  oedd  ei  ladd  yn 
ddiarbed.  (Gwel  'Num.  xxx.)  Ac  y  mae  deddfau  yr  holl 
genedloedd  gwareiddiedig  yn  arddelwi  yr  un  egwyddor: 
ond  wrth  eich  ymresymiad  chwi,  y  sawl  a  laddai  ei  gy- 
mydog  o  falais,  neu  o  ddrwgduedd,  a  ddylasaigael  ei  ar- 
bed ;  a'r  sawl  a  wnai  hyny  heb  ragdUedd,  na  rhagfwriad, 
neu  falais,  yn  erbyn  ei  gymydog,  a  ddylasai  gael  ei  gosbi ! 

Yn  oll  eich  gosodiad  chwi,  nid  oes  dim  rhinwedd  yn  y 
nefoedd,  canys  y  mae  holl  ymddygiadau  pawb  yno,  o  an- 
genrbeidrwydd,  yn  dilyn  tueddfryd  da  y  trigolion  :  ac  nld 
oes  dim  pechod  yn  uffern,  can}'s  nid  y w  y  trigolion  ynoyn 
gwneyd  dim  ond  yn  ol  tueddfryd  eu  meddyliau  :  ac  nid 
oes  dim  rhinwedd,  na  bai,  yn  holl  weithredoedd  dynion  ar 
y  ddaear,  oddyeithr  y  pethau  a  wneir  yn  ddamweiniol, 
oblegid  y  mae  ymddygiadau  cyífredin  dynion  yn  cael  eu 
penderfynu  gan  ryw  gymaint  o  ragduedd  a  rhagfeddwl  i  ac 


254 


Y  PREGETHWR  A^R  GWRAXDAWR. 


felly  ni  bydd  y  farn  olaf,  (maddeawcli  y  dy wediad)  nemawr 
o  bethl  !    Gwareder  ni  rhag  y  fath  opiniwn. 

Gwran.  Osydyw  holl  ymddygiadau  dyn  yn  cael  eu  pen- 
derfynu,  o  angenrheidrwydd,  gan  yr  anian  sydd  ynddo,  ac 
os  na  all  y  dyn  newid  ei  anian,  yr  wyf  fì,  eto,  yn  methu 
dirnad  pa  fodd  y  gall  na  rhinwedd  na  bai  fod  yn  y  dyn  ; 
obleorld  nid  ydyw  ei  weiíhredoedd  ond  eífailh  ei  ew^'llysio 
— na'i  ewyllysio,  ond  effaith  naturiol  ei  anian — na'r  anian 
hòno,  ond  eífaith  rhywbeth  annibynol  ar  y  dyn  :  gan  hyny, 
rhaidmai  yn  y  peth  hwnw  (pa  beth  bynag  ydyw)  y  mae 
rhinwedd  neu  fai  holl  ymddygiadau  dynion,  am  mai  hwnw 
yw  yr  achos  o'r  cwbl. 

Preg.  Yr  ydych  yn  addef  fod  dyn  yn  ìhwym  o  ddewis 
Yn  ol  yr  annogaethau  agsydd  yn  ymddangos  iddoyn  gryf- 
af  af  y  pryd.  Felly  nid  yw  ei  waith  yn  dewis  ond  effaith 
a  achosir  gan  yr  annogaethau  :  ac  felly  y  mae  yr  holl  rin- 
wedd,  neu  y  bai,  yn  yr  annogaethau,  neu  yn  hytrach  yn  y 
sawl  sydd  yn  eu  rhoddi,  a  dim  yn  y  dewisydd  ;  hyny  yw, 
yn  ol  eich  ymresymiad  chwi. 

Ond  y  camgymeriad  ag  sydd  yn  peri  y  dyryswch  yna 
ydyw,  tybied  fod  y  bai  a'r  rhinwedd  i  g^^d  yn  yr  achos,  a 
dim  yn  yr  effaith  :  ond, 

laf.  Dichon  fod  eifaith  yn  feius,  pan  nad  oes  bai  yn  yr 
achos.  Bwriwch  (yn  ol  y  Dr.  Williams),  mai  yr  achos  i 
Adda  syrthio  oedd  diffygioh  wydd  ei  natur  ;  nid  oedd  na 
rhinwedd  na  bai  yn  y  diffygiolrwydd  hwn  ynddo  ei  hun, 
am  ei  fod  (fel  y  dywed  y  Dr.)  yn  angenrheidiol  i  greadur, 
fel  creadur.  Ond  eto,  y  mae  yr  effeithiau  o  hono  yn  bech- 
odau  aneirif. 

2il.  Dichon  i'r  efTaith  fod  }'n  dda  pan  mae  yr  achos  yn 
ddrwg.  Y  weithred  waethaf  oedd  croeshoelio  ArgÌY\wdd 
y  gogoniant,  ond  y  mae  iddi  yr  efîeithiau  goren. 

3ydd.  Felly  nid  yw  dywedyd,  mai  diffygiolrwydd  nat- 
ur,  neu  rywbeth  ag  sydd  yn  annibynol  ar  allu  y  dyn,  yw 


Aîs ÁLLU  dyn,  a  gwaith  ye,  ysbryd.  255 

yv  achos  o  fod  ei  anian  yn  ddrwg,  yn  milwrio  dim  yn  er- 
byn  y  gwirionedd  o  fod  "  pob  drwg  o'r  creadur." 

4ydd.  Ond  yn  gyffredin  y  mae  yr  effeithiau  yr  1111  o  ran 
eu  hansawdd  foesol,  a'r  achosion.  Pan  inae  y  naill  yn 
temtio  y  llall  i  ddrwg,  y  mae  temtio  yn  achos  pechadnrus 
yn  y  naill,  a  chymeryd  ei  demtio  yn  eífaith  .bechadurus  yn 
y  llall.  Eilwaith  eto,  pan  y  mae  yr  Arglwydd,  trwy  nerth- 
ol  weithrediad  ei  Ysbryd,  yn  rhoddi  anian  sanctaidd  mewn 
dyn,  "  Iddo  Ef."  yn  yr  ystyr  uchaf,  y  perthyn  yr  holl  rin- 
wedd  a'r  clod  ;  ond  eto,  y  mae  bod  yn  meddu  yr  anian 
hono  yn  rhinwedd  nen  yn  sancteiddrwydd  yn  y  dyn  hef- 
yd,  oblegid  mai  sancteiddrwydd  ei  hunan  yw  yr  anian,a'i 
bod  yn  gwneyd  pwy  bynag  a'i  derbynio,  jr  debyg  i'r 
Rhoddwr  o  honi. 

Ymae  genyf  un  sylw  i'w  wneuthur  eto  ar  natnr  anallu 
dyn.  Y  mae  yr  arferiad  cyífredin  o'r  gair  anallu  am  wen- 
did,  o  bosibl,  yn  eamarwain  ein  golygiadau  ar  yr  anallu 
dan  sylw.  Pan  wyf  yn  dywedyd  na  allaf  y  peth  hyn  neu 
y  peth  arall,  tybir  mai  fy  meddwl  yw,  na  allwn,  peceisiwn 
neu  pe  yr  ewyilysiwn.  îsi  allaf  gerdded  y  daith  pe  yr  ewyll- 
ysiwn  ;  mae  yn  rhy  hir,  neu  yr  wyf  íì  yn  rhy  lesg.  îîTall- 
wn  garioy  baich,  pe  ceisiwn  ;  y  mae  yn  rhy  drwm,  neuyr 
wyf  fi  yn  rhy  wan  ;  nid  oes  arnaf  eisiau  dim  newydd,  nad 
oes  genyf,  er  gallu  y  naill  neu  y  llaìl  ;  ond  mwry  o'r  pet-h 
sydd  genyf,  sef  nerthneu  allu.  Ond  nid  gwendid  y  gwan 
yw  yr  hyn  s^^dd  genym  ni  dan  sylw,  eithr  anallu  y  marw: 
nid  rhagor  o'r  peth  sydd  ganddo,  sydd  ar  y  marw  ei  eisiau} 
er  ei  alluogi  i  symud  ;  ond  cael  peth  nad  oes  ganddo,  sef 
bywyd  :  felly,  nid  rhagor  o'r  petli  sydd  ganddo,  ac  nid  di- 
wygiad  ar  y  pethsydd  ganddo  yn  unig,  sydd  ar  bechadur 
ei  eisiau,  er  ei  alluogi  i  ymddwyn  yn  sanctaidd  ;  ond  cael 
peth  nad  oes  ganddo,  sef  anian  dduwiol. 

Disynwyr  fyddai  gofyn,  A  all  y  marw  ysgogi,  pe  ceisiai  ? 
oblegid  byddai  ei  ateb,  yn  nacaol,  yn  wrthddywediadmewn 


256 


Y  PREGETÍÌWR  a'r  GWRANDAWÍÍ. 


term  :  ac  ni  bÿddai  ei  ateb,  yn  gadarnhaol,  ond  truism.  Ŷr 
un  peth  a  fýddai  dyweyd  na  all  y  marw  ysgogi  de  ceisiai, 
a  dy  weyd  na  all  ysgogi  ped  ysgogai  ;  a'r  nn  peth  fyddai 
dyweyd  y  gall  y  marw  ysgogipe  ceisiai,  a  dyweyd  y  gall 
ýsgogi  ped  ysgogai  ;  canys  y  mae  pob  cais  yn  ysgogiadí 
Hefyd,  y  mae  y  meddylddrych  o  fod  y  dyn  yn  ceisio  ys* 
gogi,  yn  dinystrio  y  meddylddrych  o'i  fod  yn  farw  :  a'r 
meddylddrych  o'i  fod  yn  farw,  yn  dinystrio  y  meddyl- 
ddrych  o'i  fod  yn  ceisio  ysgogi. 

Felly,  disynwyr,  dybygwn  i,  yw  gofyn,  A  all  dyn  anian- 
ol  synied  yn  ysbrydol,  pe  mynai  ?  oblegid  byddai  ateb  y 
cwestiwn  yna  drachefn,  yn  nacaol,  yn  wrthddywedíad 
mewnterm  ;  ac  nibyddai  ei  ateb  yn  gadarnhael,  ond  tru- 
is?n.  Yr  un  peth  fyddai  dyweyd  na  all  dyn  anianol  synied 
yn  ysbrydol  pe  mynai,  a  dy weyd  na  all  synied  yn  ysbryd- 
ol  pe  syniai  yn  ysbrydol  ;  a'r  un  peth,  o'r  tu  arall,  fyddai 
dyweyd  y  gall  dyn  anianol  synied  yn  ysbrydol  pe  mynai,  a 
dy  weyd  y  gall  synio  yn  ysbrydol  pe  syniai  yn  ysbrydol  . 
canyssynied  ysbrydol  ydyw  y  mynu  hwnw. 

Ac  megys  y  mae  y  ineddylddrych.au  o  fod  dyn  yn  farw 
ac  yn  ceisio  ysgogi,  yn  dinystrio  eu  gilydd  ;  felly  hefyd,  y 
mae  y  rneddylddrycb.au  o  fod  dyn  yn  anianol,  ac  yn  mynu 
synied  yn  ysbrydol,  yn  dinystrio  eu  gilydd:  os  ydyw  y 
dynyn  mynu  synied  yn  ysbrydol,  nid  ydyw  mwyach  yn 
ddyn  anianol  :  ond  os  dyn  anianol  ydyw,  nis  gall  fynu  syn- 
ied  yn  ysbrydol.  "  Dyn  anianol,  nid  y w  yn  derbyn  y 
pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw;  canys  ffolineb  ydynt  ganddo 
ef;  ac  nÌ3  gall  eu  gwybod,  oblegid  yn  ysbrydol  y  bernir 
hwynt."  1  Cor.  ii.  14. 

Gwran.  Wêl,  os  na  all  dyn  ysgogi  at  ddaioni,  mwy 
na'r  marw,  pa  reswm  ydyw  ei  alw  i  gyfrif,  a'i  gosbi  am 
nyny? 

Preg.  Pe  diffyg  cyneddfau  naturiol  fuasai  yr  anallu,  bu- 
asai  yn  anhawdd  canfod  y  rhesymoldeb  i  dd}*n  gael  ei  gosbi 


ANALLTJ  DYN,  A  GWAITH  ŶR  YSBRYD. 


am  dano.  Pe  na  buasai  gan  ddyn  serch,  buasai  yn  beth 
ereulawn  ei  gosbi  am  beidio  earu  ;  pe  na  buasai  gan  ddyn 
lygaid,  ni  buasai  yn  rhesymol  ei  gosbi  am  beidio  a  gweled; 
ond  "  lîygaid  sydd  ganddynt,  ond  ni  welant,"  meddir  amyr 
eilunod  ;  "  a'r  rhai  a'u  gwnant  ydynt  fel  hwythau."  Salm 
cxv.  4 — 9.  Y  maegan  ddyn  bobeyneddf  naturiol  agsydd 
yn  angenrheidiol  i  fywyd  sanctaidd.  Yr  un  cyneddfau 
naturiol  sydd  ynom  ni  ag  oedd  yn  enaid  y  dyn  Crist 
Iesu,  yr  hwn  oedd  "  yn  mhob  peth  yn  gyffelyb  i'w 
frodyr." 

Trachefn,pe  bai  dyn  yn  cäel  ei  orfodogi  i  beth  yn  groes 
i'ẅ  anian  a'i  ewyliys,  afresymol  fyddai  ei  feio  na'i  gosbi  ef 
amdano.  Pan  oedd  Pedr  yn  cael  ei  wregysu  gan  arall,  a'i 
arwain  lle  nas  mynai,  pe  buasai  yn  cael  ei  arwain  i  deml  yr 
eilunod,  nid  arno  ef  y  buasai  y  bai. 

Nid  yr  un  o'r  pethau  yna  ydyw  anallu  dyn  i  wneuth- 
ur  da,  neu  i  beidio  gwneuthur  drwg ;  ond  yr  anian 
ddrygmnus  sydd  yn  y  dyn  ei  hun:  gan  hyny,  nid  ydyw 
mewn  un  modd  yn  esguodi  y  dyn,  ond  yn  hytrach  yn  ei 
ddynoethi. 

Bwriwch  y  dadleuai  lîeidr  am  gael  ei  esgusodi  mewn  llys 
gwladol  ar  gyfrif  mai  lladron  oedd  ei  dadau — ei  fod  yntau 
wedi  arfer  lladrata — a  bod  y  fath  duedd  ladronaidd  ynddo 
fel  nas  gallai  beidio  lladrata.  A  edrychid  ar  y  dyn  yn  llai 
beius  am  hyny  ?  Onid  mwy  ?  Ac  oni  fernid  ef  yn  haeddu 
cosb  drymach? 

Felly  y  mae  cyflawnderyn  gwaeddi  yn  uchel  am  gosbi 
dyn  am  bechu  ;  ond  y  mae  yn  gwaeddi  yn  uwch  fyth  am 
ei  gosbi,  oblegid  na  all  beidio  â  phechod  ;  y  mae  yn 
gwaeddi  yn  uchel  am  gosbi  dynion  am  wrthod  edifar- 
hau  a  chredu  ;  ond  y  mae  yn  gwaeddi  yn  uwch  fylh  am 
eu  cosbi,  oblegid  na  allant  edifaihau  a  chredu.  Gan 
mai  drwg,  neu  bechadurusrwydd  y  natur,  yw  yr  anallu 
17 


258 


Y  PREGETHWR  a'r  GWRANDAWR. 


hwn,  y  mae  yr  athrawiaeth  yn  berffaith  gyson  â  cbyfrif- 
oldeb  dyn. 

Gwran.  Gan  na  all  dyn  edifarhau  a  chredu,  pa  fudd  ydy  w 
pregethu?  Onid  gwegi  yw  ceisio  perswadio  dynion  i  beth 
na  allant? 

Preg.  Er  fod  yn  berffaith  resymol  galw  dynion  at  eu  dyl- 
edswydd  ;  eto,  pe  na  bai  genym  ryw  allu  i  ddysgwyl 
wrtho  am  lwyddiant  beblaw  gallu  dyn,  ofer  yn  wir  fyddai 
y  cwbl:  ond, 

Fe  dâl  arfer  moddion  wrth  orchymyn  Duw,  er  na  bydd- 
ant,  o'urhan  eu  hunain,  yn  ddigonol  i  ateb  y  dyben.  Talai  i 
Moses  estyn  ei  wialen  ar  y  môr — i  Ezeciel  bropbwydo  wrth 
yr  esgyrn  sychion — ac  i  ninau  alw  dynion  i  edifarhau,  a 
chredu  yr  efengyl.  Megys  yr  oedd  gallu  Duw  yn  cyd- 
weithio  â  gwialen  Moses  i  hollti  y  môr,  ac  â  phrophwydol- 
iaeth  Ezeciel  i  fywhau  yr  esgyrn;  felly  y  mae  gweinidog- 
aeth  yr  efengyl  yn  allu  Duw  (nid  gallu  àyn.)  er  iachawd- 
wriaeth.  Lle  mae  Paul  yn  planu,  ac  Apolos  yn  dyfrhau,  y 
mae  Duw  yn  rhoi  y  cynydd.  Gwaith  Ezeciel  oedd  pro- 
phwydo/H  ei  gorchymynwyd  ;  aagwaith  gweinidogion  y  gair 
yw  myned  i'r  holl  fyd  a  phregethu  fel  eu  gorchymynwyd  ; 
ac  y  mae  yr  Ysbryd  a  gydweithiodd  â  gweinidogaoth  Ez- 
eciel,  i  fywhau  llonaid  dyffryn  o  esgyrn,  yn  cydweithio.eto 
â  gweinidogaeth  yr  efengyl,  fel  y  bydd  tyrfa  aneirif,  yn  y 
diwedo,  o  esgyrn  sychion  y  codwm,  â'r  anadl  o'u  mewn, 
"ynsefyîl  ar  eu  traed  yn  llu  mawr  iawn." 

"Wele,  gwell  i  ni,  wrth  derfynu  yr  ymddyddan  hwn  eto 
wneyd  rh}Tw  grynoad  o'r  pethau  a  fu  dan  ein  sylw. 

1.  Y  mae  dyn  yn  berchen  ar  yr  hyn  a  elwir  ewyllys. 
Ond  nid  ydyw  yn  gymhwys  priodoli  rhyddid  na  chaeth- 
iwed  i'r  ewyllys  hòno,  oblegid  mai  gallu  yr  enaid  i  ddewis 
ycly w,  ac  nad  bôd  sylweddol  yn  meddu  ar  allu  o'r  eiddi  ei 
hnn. 

2.  Y  mae  dyn,  fel  y  mae  yn  ymddwyn  yn  sanctaiddneu 


ÀNÀLLU  DYN,  À  GWÀITH  YR  YSBRYD. 


259 


yn  bechadurus,  yn  rhyddweithredydd  ;  er  nas  Jichon  lai 
na  cìewisyu  ol  ei  aniau  lywodraethol,  eto  y  mae  yn  weith- 
redydd  hollol  rydd  wrth  ddewis  yn  oi  yr  anian  hòuo ;  can- 
ys  po  grỳfaf  fyddo  yr  anian,  mwyaf  yn  y  byd  o  ryddid  a 
deimlir  wrth  ei  dilyn. 

3.  ìsidí  ydyw  fod  un  e  angenrheidrwyJ J  natur  neuanian 
yn  gweithredu  yn  dda  neu  yn  ddrwg,  yn  lleihau  dirn  ar 
rinwedd  neu  fai,  sancteiddrwydd  neu  bechadurusrwydd,  y 
weithred,  Nid  ydyw  fod  Duw,  o  angenrheidrwydd  natur, 
yn  gweithredu  yn  Jda,  yn  lleihau  dim  ar  rinwedd  neu 
sancteiddrwydd  ei  ymddygiaJau  ;ac  nid  yJyw  foJ  yr  ang- 
elion  a'r  saint,  yn  y  nef,  o  angenrheiJrwyJJ  anian,  yn 
gweithredu  yn  dda,  yn  lleihau  dim  ar  rinwedd  neu  sanct- 
eiddrwydd  eu  gwaith  hwythau:  ac  nid  ydyw  fod  ey- 
threuUaid,  a  Jynion  annuwiol,o  angenrheidrw}Tdd  anian,  yn 
gweithredu  yn  ddrwg,  yn  lleihau  dim  ar  fai  neu  bechadur- 
nsrwydd  yr  eiddynt  hwythau  chwaith. 

4.  Er  fod  dyn  yn  rhwym  o  ddewis  y  da  neu  y  drwg,  yn 
ol  yr  annogaethau  ag  sydd  yn  ymddangos  iddo  ef  yn  gryf- 
af  ar  y  pryd  ;  eto,  coriwch  mai  yn  ol  ei  anian  lywodraeth- 
ol  y  mae  yn  sicr  o  farnu  cryfder  neu  wendid  annogaeth- 
au  ;  ac,  o  ganlyniad,  mai  yn  ol  anian  hòno  y  mae  yn  sicr  o 
Jdewis. 

5.  Ganfod  dyn  wrth  naturheb  feddu  ar  anian  sanctaidd, 
onJ  a  boJ  holl  fwriaJ  meddylfryd  ei  galon  yn  uoig  yn 
Jdrygîonus  bob  amser,"  (GeD.  vi.  5,)  y  mae  yn  hollol  anall- 
uog  i  fynu  neu  ewyllysio  yr  hyn  sydd  sanctaidd.  Xid  y 
mae  yn  brin,  oad  y  mae  yn  wâg  o  allu  i  edifarhau  am 
bechod,  ac  i  gredu  yr  efengyl.  ]STid  y  mae  yn  wan  i 
wneuthur  Ja,  onj  y  mae  yn  farw  i'r  peth.  Y  mae  mor 
farw,  fel  nas  gall  ysgogi  at  sanctei JJrwy Jd. 

6.  Eto,  gan  mai  pechadurusrwydd  dyn  ydyw  yr  anallu 
hwn,  ac  nad  diffyg  cyneddfau  naturiol,  na  dim  trais  yn 
cael  ei  arferyd  tuag  ato  gan  ddim  tuallaniddo  ef  ei  hunan, 


260 


Y  PREGETHWR  A?R  GWRANDAWR. 


nid  ydyw  y  peth  yn  ei  esgusodi,  ond  y  mae  yn  ei  ddy- 
noethi  i  gosbedigaeth.  Y  mae  anallu  moesol  ac  anallu 
naturiol  

Gwràn.  Dy'gaswn  i  eicíi  boót  yn  gWrthod  y  tertnaü 
yua. 

Preg.  \Si  waeth  gen'i  y  termau  yna  na  rhyw  dermau  er- 
aill,  os  byddwn  yii  deall  ein  gilydd.  Yr  hyn  a  ddy  wedais, 
os  wyf  yn  cofìo,  oedd,  fod  rhywbeth  naturiol  yn  gystal  a 
moesol  yn  anallu  dyn  i  wneuthur  daioni,  ac  na  wyddwn  yn 
mha  îey  mae  ei  naturíoldeb  yn  diweddu,  na'i  foesoldeb  yn 
dechreu,  sef  }~n  ol  darnodiad  y  Ffwleriaid  o  anallu  natur- 
iol  a  moesol.  Ond  os  boddlonwch  i  alw  y  âiíFyg  o  anian 
sanctaidd,  a'r  bòd  o  anian  ansanctaidd,  yn  anallu  moesol; 
a  phob  rhwystr  arall,  yn  anallu  naturiol  ;  y  mae  y  lermau, 
am  a  wn  ni,  yn  burion. 

Gwran.  Y  mae  yn  ddrwg  genyf  eich  rhwystro,  er  nad 
ydyw  yn  ddrwg  genyf,  oì)legid  yr  eglurhad  a  roddasoch. 
Bellach,  os  gwelwch  yn  dda,  gorphenwch  yr  hyn  a  gy- 
chwynasoch  ei  ddywedyd. 

Preg.  Wel,  y  mae  anallu  naturiol  ac  anallu  moesol  yn 
hollol  groes  i'w  gilydd  yn  y  pwynt  o  esgusodi,  neu  ddies- 
gusodi,  d}'nion.  Po  fw^^af  o  anhawsderau,  mewn  ystyr 
naturiol,  a  fyddo  yn  íîordd  dyn  i  gyfiawni  unrhyw  beth 
mwyafyn  y  byd  yw  ei  rinwedd,  neu  ei  fai,  wrth  ei  gyf- 
lawni.  Po  fwyaf  o  rwystrau,  mewn  ystyr  naturiol,  sydd 
ar  ffordd  dyn  i  wneyd  ei  ddyledswydd,  mwyaf  yn  y  byd 
yw  ei  ganmoliaeth  os  cyílawna  hi,  a  mwyaf  esgusodol  yn 
y  byd  ydyw  os  ei  hesgeuluso  a  wna.  Oud  po  fwyaf  o 
rwystrau,  mewn  ystyr  moesol,  sydd  aríiordd  dyn  i  wneyd 
ei  ddyledswydd  (hyny  yw,  po  fwyaf  diffygiol  ydy w  o  an- 
ian  sanctaidd,  a  pho  lawnaf  ydyw  o  anian  bechadurus), 
mwyaf  yn  y  byd  yw  ei  fai  am  beidio  â'i  gwneyd.  Pe 
yddai  yn  anmhosibl  i  ddyn,  mewn  ystyr  naturiol  (hyny 
y w,  pe  bâi  rhywbeth  yn  ei  rwystro  heb  ei  anian  bechadur- 


ANALLTJ  DYN,  A  GWAITH  YR  YSBRYD. 


261 


us)  i  gyflawni  yr  hyn  a  orchymynir  iddo,  byddai  yr  an- 
mhosibilrwydd,  i'm  tyb  i,  yn  ei  esgusodi ;  ond  gan  mai  mewn 
ystyr  rnoesol  y  mae  yn  anmhosibl  i  ddyn  ufuddhau,  y  mae 
yr  anmhosibilrwydd  yn  dynoethi  yn  lle  esgusodi,  yn 
gwaethygu  yn  lle  gwella,  yr  ymddygiad. 

7.  Y  mae  yr  Ysbryd  Glân,  wrth  aileni  dyn,  yn  rhoi  yn- 
ddo  beth  nad  oedd  o'r  blaen,  ag  sydd  yn  cael  ei  alw  calon 
newydd — duwiol  anian — deddf  y  meddwl — meddwl  i  ad- 
nabod  yr  Hwn  sydd  gywir,  &c.  Ac  er  "nad  o  hâd  llygr- 
edig,  eithr  anllygredig,  trwy  air  Duw,"  y  mae  dynion  yn 
cael  eu  haileni ;  eto,  er  dwyn  y  cyfnewidiad  hwn  o  am- 
gylch,  rhaid  cael  nerth  goruwehnaturiol  i  gydfyned  â'r 
gair,  sef  " gweithrediad  nerth  ei  gadernid  ef,  yr  hon  a 
weithredodd  efe  yn  ÍNghrist,  pan  y  cyfododd  ef  o  feirw." 

8.  Y  mae  yr  annogaethau  cryfaf  i'r  "  Pregethwr  ar 
Gwrandawr "  barhau  gyda  phregethu  a  gwrando  yr  ef- 
engyl.  Oblegid,  er  nad  y  w  y  pregethu  a'r  gwrando  yn 
ddigonol  o  honynt  eu  hunain.eto  y  mae  yr  Ysbryd  Glân  yn 
abl  i  wneyd  y  moddion  yn  effeithiol,  er  aileni  a  sancteiddio  : 
ac  y  mae  yn  haws  gan  y  Tad  ei  roddi,  nag  ydyw  gan 
rieni  roddi  pethau  da  i'w  plant.  Gan  fod  yr  iawn  wedi  ei 
dderbyn,  a  bod  Crist  yn  eistedd  ar  ddeheulaw  y  Tad,  fe 
dywelltir — fe  anfonir — fe  roddir — ac  fe  ddaw  yr  Ysbryd  i 
weithio,  nes  byddo  holl  ddeiliaid  cyfammod  y  prynedig- 
aeth — holl  wrthddrychau  yr  iawn  a'r  eiriolaeth,  wedi  eu 
"  cwbl  iachâu." 

Gwran.  Wel,  fynghyfaill  anwyl  a  hoff,  dyma  ein  hym- 
dd}Tddan  heno,  eto,  yn  terfynu,  a  chan  fod  Rhagluniaeth 
yn  fy  syrnud  i  o'r  gymydogaeth  i  íÿw,  efallai  mai  y  tro  nes- 
af  y  cawn  weled  ein  gilyddfydd  y  dydd  hwnw,  pan  ddyg- 
ir  y  pethau  ty wyll  i  oleuni,  y  chwelir  yr  holl  niwl,  y  pen- 
derfynir  pob  dadleuon,  ac  y  gwel  pawb  yr  orseddfainc  yn 
wen  ac  ywfawr. 

Yr  wyf  fi  wedi  bod;  unwaith,  yn  Gâlfinist  go  selog :  ond 


262 


Y  PREGETHWR  AfR  GWRANDAWR. 


"wrth  weled  y  Ffwleriaid  yn  ysgrifenu  ac  yn  pregethu  y 
system  newydd  i  fyny,  yn  Gymraeg,  ac  yn  Saesonaeg;  a'r 
Calfinistiaid  yn  mron  wedi  tewi  son  am  yr  hen  athrawiaeth  ; 
yn  wir,  yr  oeddwn  i,  fel  Uawer,  yn  meddwl  eu  bod  yn 
tewi,  am  na  feddent  ddim  i*w  ddywedyd  ;  a  bod  y  lleill  yn 
siarad,  am  mai  hwynt-hwy  oedd  ar  yriawn.  Ond  yrŵan, 
ni  wn  i  ddim  yn  iawn  beth  i'w  feddwl,  na  pheth  i'w 
wneyd:  y  mae  fy  nghymydogion  yri  gwybod  mai  yr  hen 
Galfìnistiaid  oedd  fy  mhobl  i  ar  y  cyntaf,  a'm  bod  wedi 
hyny  wedi  dangos  peth  sêl  dros  Ffwleriaeth  ;  a  phe  bawn 
yn  troi  yn  Galfinist  eto,  y  mae  arnaf  ofn  (rhyngoch  ehwi  a 
minau)  y  dywedent,  mai  rhyw  ddynyn  anwastad  a  fyddwn 
i.  Ond,  pa  fodd  bynag  am  hyny,  yr  wyf  yn  ddiolchgar 
iawn  i  chwi  am  y  tiriondeb,  a'r  pw\Tll,  a  ddangosasoch  yn 
ein  holl  ymddyddanion. 
N03  da'wch,  ffarwel. 

Preg.  Ffarwel,  fy  nghyfaill,  ffarwel.  Yr  Arglwydd  a 
fyddo  gyda  chwi  a  minau,  ac  a'n  dyco  i  ymddiried  byth 
yn  yr  iawn,  yr  iawn  mawr  y  buom  yn  ymddyddan  ani 
dano. 

Gwran.  Amen. 


ATTODIAD. 


SYLWADAU  AR  YSGRIF  Y  PARCH.  J.  ROBERTS, 

O  LANBRYNMAIR, 

Tn  y  "  Dysgedydd."  am  fisoedd  Hydref  Tachioedd,  a  Rhagfyr,  1839. 

MEWN  DAU  LYTHYR  AT  GYHOEDDWR  "  Y  DRYSORFA." 

LLYTHYR  I. 

Mr.  Cyhoeddwr — Yr  oeddwn  wedi  clywed  er  ys  misoedd 
bod  "  fy  nghefnder,"  Mr.  J.  Roberts,  o  Laubrymair,  yn 
bwriadu  cyhoeddi  sylwadau  ar  "  Y  Pregethwr  ar  Gwran- 
dawr  ;"  ac  nid  oedd  hyny  yn  ddrwg  genyf,  canys  credwn 
nas  gallai  dim  ddyfod  o'r  parth  hwnw,  amgen  nag  ymgais 
am  ymresymu  têg  ;  ond,  erbyn  i'r  peth  ddyfod  allan,  i'm 
mawr  somedigaeth,  ni  fedraf  ganfod  ynddo  nemawr,  heb- 
law  difr'io  personau,  a  chamddarlunio  golygiadau  ei  wrth- 
bleidwyr.  0  ran  fy  serchiadau  at  fy  nghefnder,  y  mae  yn 
ddrwg  genyf  iddo  ddefnyddio  y  fath  ddull  o  ysgrifenu  ; 
ond  o  ran  yr  egwyddorion  a  geisiaf  eu  hamddifFyn,  nid 
ydyw  yn  ddrwg  genyf,  canys  gwn  ei  fod  yn  fwy  ífafriol 
iddynt,  ac  yn  fwy  anffafriol  i'r  eiddo  Mr.  R.  ra  phe  buasai 
yn  ysgrifenu  mewn  dull  boneddigeiddiach ;  oblegid,  pan 
ydys,  wrth  geisio  amddiff^m  pwnc,  yn  difrio,  yn  camddar- 
lunio,  yn  "  wfftio,"  &c,  y  mae  yn  ymddangos  i  bob  dyn 
meddylgar,  naill  ai  fod  y  pwnc  yn  anniffynadwy,  neu  fody 
dadleuwr  yn  rhy  fychan  o  ŵr  i'w  amddiffyn.  Medr  rhai 
anifeiliaid  ysgyrnj^gu,  ond  ni  fedrant  ymresymu. 

Ond  i  sylwi  yn  fanylach  ar  yr  }rsgrif.    Y  mae  Mr.  R.  yn 


264 


ATTODIAD. 


cwyno  nad  ydyw  "  Y  Gwrandawr  "  yn  ei  foddloni,  am  ei 
fod  mor  dyner  a  pharod  i  fyned  heibio  i  wendidau  "  Y 
Pregethwr  ;"  ac  y  mae  yn  awgrymu,  mai  yr  achos  o  hyny 
ydyw,  mai  un  yw  y  ddau.  Caniateir  yn  rhwydd  mai  un 
yw  cyfansoddwr  y  cwbl  o'r  ymddyddanion  hynfel  ymaent 
yn  ymddangos  yn  "  Y  Drysorfa  :"  ond  yr  ydvs  yn  sicrhau 
i  Mr.  R.  fod  yr  holl  ymgymhwyll  rhwng  "  Y  Pregethwr  dr 
Gwrandawr"  wedi  ei  sylfaenu  ar  ymddyddanion  afu  rhwng 
y  Pregethwr  a  chymj^dog  iddo,  o  bryd  i  bryd,  ar  y  pync- 
iau  dan  sylw  ;  ac,  yn  wir,  yr  wyf  yn  meddwl,  yn  ddibet- 
rus,  y  gallasai  y  gŵr  hwnw  doricystal  ŷigiwr  yn  y  "  Dysq- 
edydd"  a  Mr.  R.  ei  hun,  oddyeithr  fod  gan  Mr.  R.  ryw- 
beth  mwy  gorchestol  i  ymddangos  rhagllaw,  na  dim  a 
ymddangosodd  hyd  yma.  Xi  byddai  o  les  yn  y  byd  i  mi  enwi 
T  gŵr,  pe  amgen,  gallwn  wneyd  yn  hawdd  :  a  phe  dy- 
gw}Tddwn  ei  enwi  wrth  Mr.  R.  ei  hun,  nid  oesdim  ymddir, 
ied  na  chaiei  gyhoeddi  i'r  b}'d  yn  y  "  Dysgedydd."  yr  hyn, 

0  bosibì,  ni  byddai  yn  esmwyth  i  deimladau  y  gwr,. 
(Mewn  difrif,  a  oedd  yn  beth  tebyg  i  dro  gŵr  boneddig, 

1  Mr.  R.  gyhoeddi  enw  ysgrifenydd  "  Y  Pregetlucr  dr 
Gwrandawr"  cyn  i'r  ysgrifenydd  ei  hun  ddewis  ei  gy- 
hoeddi  ?) 

Drachefn,  y  mae  Mr.  R.  yn  grwgnach,  mwy  na  pheidio, 
am  fod  y  Pregethwr  wedi  dewis  anfon  ei  ysgrifau  i'r 
" Drysorfa"  Wel,  laf.  "  Y  Drysorfa"  yw  y  llyfr  misol 
Cymreig  nesaf  at  y  Pregethwr,  a  chwi  a  wyddoch  fod  y 
Meistri  Cyhoeddwyr  yn  trin  yn  gethin,  oni  thelir  llytbyr- 
doll  pob  llythyra  anfoner  iddynt,  ac  y  mae  cryn  wahan- 
iaeth  rhwng  5c.  ac  llc,  yn  enwedig  os  byddanti'w  talu  yn 
fyr.ych.  Ond  2iì.  Nid  oedd  dim  yn  fwy  naturiol,  nag  i'r 
Pregethwr  anfon  ei  ys^rifau  i'r  llyfr  misol  a  gyhoeddir  dan 
olygiad  y  "  Methodisiaid  Calfinaidd,"  yn  hytrach  nag  i-uu 
o'r  llyfrau  misol  eraill,  oblegid  mai  gyda  yr  enwad  hwnw 
o  grefyddwyr  y  mae  yn  aelod.  "Isês  penelin  nag  ar- 
ddwrn/'  ebe  yr  hen  ddiareb. 


LLYTHYR  I. 


265 


Am  gŵyn  Mr.  R.  yn  erbyn  Mr.  P.,*  diau  genyf  fod  Mr. 
P.  yn  abl  ateb  drosto  ei  hun.  Gallaf  ddywedyd  yn  ddi- 
betrus,  â'm  llaw  ar  y  llyfr,  y  buasai  yn  dda  ger.yf  fi,  o'm 
rhan  fy  hun,pe  cawsai  sylwadau  Mr.  R.  eu  rhoddi  yn  "•  Y 
Drysorfa."  Eto,  gall  fodllawer  o  ddarllenwyr  "  Y  Drysor- 
fa"  a'r  " Dysgedydd"  mor  selog,  neu  ragfarnllyd,  o  blaid 
eu  gol\Tgiadau  eu  hunain,  fel  y  byddai  yn  flin  ganddynt 
ddarllen  dim  golygiadau  gwahanol  iddynt,  ac  jr  ystyrient 
yn  orthrymder  orfod  talu  amycyfryw.  Y  mae  yn  hawdd 
i  bawb,  a  fyddo  yn  dewis  .darllen  y  ddwy  ochr  i'r  ddadl, 
Wneyd  hyny,  trwy  fod  un  yn  yrnddangos  yn  "  Y  Drysorfa" 
a'r  llall  yn  y  "  Dysgedydd"  Ond  am  fyned  i  ormesu  ar  neb 
i  ddarllen,  a  thalu  amgael  darlìen,  neu  wrando  yn  sroes 
i'w  hewyllj-s,  dysgwyliwn  fod  Mr.  R.  yn  rhy  liberal  i  geis- 
io  y  fath  beth.  Ond  gan  y  bwriedir  eyhoeddi  "  Y  Preg- 
ethwì  dr  Gwrandawr"  yn  llyfryn  wrtho  ei  hun,  ni  bydd 
gan  M.  R.  un  esgus  o  gam  i  gwyno  am  dano,  canys  gall 
yntau  gyhoeddi  ei  sylwadau  yn  yr  un  modd. 

A  pha  beth,  dybygeeh  chwi,  Mr.  Cyhoeddwr,  a  allasai 
beri  i'r  gŵr parehedig  geisio  gwneyd  ryw  anferthlun  (cari- 
mture)  o'r  Pregethwr,  megys  mewn pit — â  òarau  heiyrn  o  i 
gwmpas — yn  bygwth — yn  saetliu  magnelau — yn  ymladd  ai 
gysgod — yn  edrych  rhwng  y  barau—yn  ymdreiglo  yn  y  liwch 
— yn  bloeddio  Buddagoliaeth,  a  r  bobl  oi  amgulch  yn  curo  eu 
dwylaw  ac  yn  gwaeddi  Huzza !  Mewn  difrif  a  ydyw 
egwyd'.Iorion  yr  enwog  Andrew  Fuller,  a'r  dysgedig  Ddoc- 
tor  Wiliiams,  yn  galw  am  ryw  ystwff  fel  ynai'w  hamddirT- 
yn  ?  Xeu,  a  oes  rhj'W'beth  yn  sylwadau  y  Pre-iethwr  ar 
eiddo  fy  hybareh  ewythr,  yn  galw  am  y  fath  driniaeth 
oddiar  law  ei  fab  ?  Ow!  Mr.  Roberts,  ai  fel  hyn  y  trin- 
iwcli  eich  "  cefnder?"  Beth  mwy  a  allaíech,  pe  na  buas- 
wn  ond  cyfyrder  ! 

*  Beia  Mr.  0.  Mr.  P.  (eyhoedclwr  y  Drysorfa)  a"i  frodyr  yn  fawr  am 
wrthod  ei  ysgriíau  i*r  cyüoeddiad  liwnw, 


266 


ÁTTOÍHAÌ). 


jSTicl  wyf  yn  gwybod  yn  siwr,  beth  y  mae  Mr.  R.  yn  eí 
feddwl  wrth  ddywedyd  fod  egwyddorion  llyfr  Jenkyn  yn 
sefyll  yn  ddigryn  yn  nghanol  chw arenfwrdd  "  Y  Drysor- 
fa"  heb  niwed  ar  un  o  honynt,  mwy  nag  ar  y  tri  llange 
yn  y  ffwrn  dân,  &c.  Os  meddwl  yr  ymadrodd  yw,  mai 
gwirionedd  yw  egwyddorion  llyfr  Jentyn,  a'u  bod,  am 
hyny  yn  anorchfygadwy,  nid  yw  ddim  amgen  na  begio  y 
cwestiwn ;  oblegid^  pa  un  ai  bod  yr  egwyddorion  hyn  yn 
wirionedd  ai  peidio,  ydyw  y  pwnc  mewn  dadl.  Ond  os 
meddwl  Mr.  K.  yd}*w,  nad  ydyw  rhesymau  y  Pregethwr 
yn  gwneyd  i  neb  feddwl  yn  îs  am  "  egwyddorion  llyfr 
Jenîiyn,"  nag  yr  oeddent  yn  meddwTl  o'r  blaen,  gallaf  sicr- 
hau  iddo,  trwy  lawer  o  dystion,  ei  fod  yn  camgymeryd. 
Ond  pa  raid  wrth  dystion  ?  onid  y  w  y  naws  rochus  sydd 
yn  mhob  paragraph  o'i  ýpgrif  yn  y  "  Dysgedydd,"  yn  profi 
fod  "  bygythion,  magnelau,  a  saethau  y  Pregethwr" 
(chwedl  yntau),  wredi  gwneyd  rhyw  gynhwrf  aruthrol  yn 
meddwl  y  gwr  ei  hun  ?  Os  ywr  hyna  yn  rhy  debyg  i  hun- 
an-ymffrost,  nid  oes  genyf  ond  dywedyd  wrth  Mr.  E.,  Mi 
a  aeth^'m  yn  ffol — chwychwi  a'm  gj'rasoch. 

Dywed  Mr.  P.,  yn  nechreu  ei  ysgrif,  fod  yr  "  Yniddy- 
ddanion  rhwng  '  Y  Pregethwr  dr  Gwraridawr]  er  amdditfyn 
egwyddorion  yr  Uwch-galfiniaid."  Da  pe  Mr.  R.  fuasai 
yr  unig  un  s}7dd  yn  ceisio  gwrarthnodi  y  Caìfinistiaid  â'r 
enw  Uweh  galfiniaid ;  ond  ysywaeth,  y  mae  yn  beth  cy- 
ífredin  gan  y  Ffwleriaid  yn  y  dyddian  hyn,  yn  enwedig 
yn  Nghymra.  Y  mae  yn  anhawrdd  gwybod  beth  a  all  fod 
eu  dybenion,  os  nad  ceisio  dallu  y  werin  i  feddwl  mai 
egwyddo;  ion  yr  Uweh  galfiniaid  y w  eiddo  y  Methodistiaid 
Calfinaidd,  yn  nghyda  rhai  sydd  yn  m}*sg  Independiaid  a 
Bedyddwyr  heb  gofieidio  y  gyfundraeth  Ffwleraidd ;  pan 
mewn  gwirionedd  y  maent  can  belled  oddiwrth  yr  egwydd- 
orion  hyny  ag  ydy w  y  Ffwleriaid  eu  hunain.  Sylwer  am 
fynyd  ar  rai  o  egwyddorion  yr  Uwch-galfiaiaid,  sef,  fod 


LLYTHYR  I. 


267 


dynion  ynwrthddrychau  etholedigaeth  neu  îürthodedigaeth,  fel 
creaduriaid,  ac  nid  fel  pechaduriaid — fod  yr  etholediyion 
wedi  eu  cyfiawnhau  er  tragywyddoldeb — ac  nad  oes  a  wnelo 
galwad  yr  efengyl  ond  âW  etholedigion  yn  unig.  Gofynaf, 
pa  erthygl  o  "  Gyffes  Ffydd"  y  Methodistiaid  Calfinaidd 
sydd  yn  dal  un  o'r  golygiadau  yna?  neu  yn  mha  gym- 
deithasiad  y  penderfynasant  ar  gyfryw  olygiadau?  neu  pa 
bregethwr  yn  eu  plith  a  oddefwyd  i  bregethu  y  cyfryw 
bethau,  pan  y  ceid  tystiolaeth  glir  ei  fod  yn  gwneydhyny  'i 
Os  na  allMr.  R.  a'i  gyfeillion  ateb  y  cwestiynau  yna,  gofynaf 
eto,  Pa'm  y  rhaid  iddynt  alw  golygiadau  y  Methodistiaid 
yn  Uwch-galfìniaeth  ?  Cafodtì  y  rhai  oedd  o'r  un  farn,  am 
y  "pum  pwynt,"  ag  ydyw  y  Methodistiaid  Calfinaidd,  eu 
galw  yn  Galfinistiaid  dros  gannoedd  o  fì^myddoedd  gan  eu 
pleidwyr  a'u  gwrthbleidwyr,  heb  neb,  am  a  wn  i,  yn  eu 
galw  yn  Uweli  nac  yn  Is,  ac  felly  eu  gwahaniaethid  oddi- 
wrth  bawb  eraill.  Pan  y  mae  plaid  yn  codi  o  biith  Calfin- 
istiaid,  i  ddal  egwyddorion  gwahanol  i'r  hen  egwyddor- 
ion,  gonestrwydd  fuasai  iddynt  gymeryd  enw  newydd  ar- 
nynt  eu  hunain,  a  galw  eu  brodyr  wrth  yr  enw  ar  ba  un 
eu  gelwid  bob  amser;  ond  yn  lle  hyny,  y  mae  y  Ffwler- 
iaid,  yn  Nghymiu,  am  dwyìîo  y  werin,  trwy  geisio  cadw 
yr  hen  enw  ar  eu  hegwyddorion  newydd  eu  hunain,  a 
rhoddi  enw  newydd  ar  hen  egwyddorion  eu  brodyr. 
Wrth  alw  y  golygiadau  Ffwleraidd  yn  newydd,  nid  ydys 
yn  meddwl  nad  oedd  ambell  i  un  yn  dal  ihywbeth  tebyg 
iddynt  o  ddechreuad  y  diwygiad  ;  ond  yr  oeddent  mor  an- 
aml,  hyd  yn  ddiweddar,  fel  nad  oeddent  yn  cael  eu  c^'frif 
yn  blaid  yn  y  byd  crefyddol,  nac  un  enw  yn  cael  ei  roddi 
arnynt  fel  y  cyfryw  :  felly,  nid  ydynt,  fel  plaid  neu  en- 
wad  crefyddol,  ond  newydd.  Y  mae  yn  wir  i'r  enwog  R. 
Baxter  geisio  cael  llwybr  canol  rhwng  Calfìnistiaeth  ac 
Arminiaeth  ;  ond  yr  oedd  ei  ganlynwryr  ef  yn  ddigon  gon- 
est  i  gymeryd  yr  enw  Baxteriaid  arnynt  eu  hunain,  ac 


268 


ATTODIAD. 


felly  yr  oedd  yn  hawdd  i'r  byd  wahaniaethu  rhwng  yr 
hen  a'r  newydd ;  ond  nid  felly  y  blaid  newydd  yn  ein 
dyddiau  ni. 

Y  mae  yn  debyg  fod  y  diweddar  Barch.  Robert  Hall  yn 
un  o'r  nodweddiadau  dysgleiriaf  a  fedd  y  Ffwleriaid  i  ym- 
fFrostio  ynddynt:  ond  yr  oedd  y  gwr  enwog  hwnw,  ar 
gyfrif  ei  olygiadau  Ffwleraidd,  yn  cyfaddef  nad  oedd  ef 
ddim  yn  Galfinist,  yn  ol  ystyr  manylaf  y  gair:  a  pha  beth 
oedd  hyny,  ond  cydnabod  nad  yw  y  rhai  a  ddaliant  y  gol- 
ygiadau  hyny  ddim  yn  Galfinistiaid  ?  o  leiaf,  can  belled 
ag  yr  oedd  y  gwr  hwnw  yn  deall  ansawdd  pethau.  Ond 
yr  oedd  E.  Hall  yn  wr  boneddig,  yn  mhell  uwchlaw  cy- 
meryd  un  fantais  annheg  ar  ei  wrthbleid  wyr. 

Gwuaetbum  y  sylwadau  yna  ar  enwadau,  nid  am  fy  mod 
yn  eu  hystyried  o  un  pwys  ynddynt  eu  hunain,  ond  fel  y 
maent  yn  eynnrychioli  eginyddorion.  O  ran  yr  enwad  yn- 
ddo  ei  hun,  ni  waeth  gen'i  o  bin,  pa  un  a  gaf  fy  ngalw  yn 
Uwch-galfiniad,  ai  yn  Galfìniad,  ai  yn  Ffwleriad,  neu  yn 
Armin.  Ond  gan  fod  enwadau  yn  cynnrychioli  egwyddor- 
ion,  y  raae  o  bwys  i  ni  wahaniaethu  rhwng  y  naill  a'r  llall, 
rhag  i  ni  arwain  dynion  i  gamgymeryd  egw^'ddorion  ein 
gilydd.  . 

Buasai  galw  y  Pregethwr  yn  TJwch-galâniad  yn  y  í{  Bysg- 
edydd,"  yn  peri  i'r  darllenwyr  feddwl  fod  y  dyn  yn  dal 
egwyddorion  yr  UAvch-galfìuiaid  ;  ond  y  mae  Mr.  R.  ya 
myned  yn  Enhcllach,  ac  yn  dywedyd  yn  hyf  fod  "Ymddy- 
ddanion  y  Prcgethw  ar  Gwrandawr  er  amddiffyn  egwydd- 
orion  yr  Uwch-galiìniaid."  "  Ma,  ddwg  gam-dystiolaeth  yn 
erbyn  dy  gymydog"  ehwaetbach  dy  gefndcr. 

Y  mae  yn  debyg,  Syr,  yr  ystyria  yr  Independiaid  yn 
beth  à\  fanner$  yn  y  dyddiau  hyn  i  ysgrifenu  un  traetbawd 
heb  roddi  hergwd,  wrtb  fyned  beibio,  i  wr  y  Fron,  Mam. 
D}7wed  Mr.  Fc.  fod  ei  "swn  cwynfanus  a'i  oebeneidiau 
dwys,  yn  rboddi  ar  ddeall  fod  y  daifodedigaeth  wedi  ym- 


LLYTHYR  ì. 


269 


aflyd  yn  mhyngciau  y  ffydd  yn  y  dyddiau  enbyd  hyn." 
Wel,  os  ydyw  ocheneidiau  yr  "  hen  feddyg"  (fel  y  maeMr. 
R.  yn  dewis  ei  alw),  yn  arwyddo  fod  y  darfodedigaeth 
wedi  ymaflyd  yn  mhyngciau  ei  ffydd  ef;  rhaid,  dybygwn 
i,  fod  ocheneidiau  y  meddygon  ieuaingc  yn  y  pwlpudaUac 
yn  y  "  Dysgedydd,"  yn  arwyddo  fod  rhyw  haint  wedí 
ymaflyd  yn  eu  pyngciau  hwythau.  Nid  oes  ond  ychydig 
o  fìsoedd  er  pan  oedd  gwr  o'r  enw  Eta  Delta,  yn  cwyno 
fod  egwyddorion  niweidiol,  os  nad  dinystriol,  yn  ymledu 
ar  hyd  y  wlad;  ac  yn  galw  ár  gryn  hanner  dwsin  neu 
ychwaneg  o'r  meddygon,  wrth  eU  henwau  hefyd,  i  ddyfod 
allan  er  attal  yr  epiäemic.  "  Pobl  y  tai  gwydr  (onide,  Syr), 
a  ddylent  fod  yn  olaf  i  luchio  ceryg." 

Dywed  Mr.  R.  "  fod  tairffordd  dra  neillduol  gan  yPreg^ 
ethwr  i  fyned  heibio  annghymwysderau  ei  gyfundraeth, 
Yn  gyntaf,  trwy  ddywedyd,  W\à  wyf  yn  gwybod,  ac  y 
mae  yn  gabledd  i  neb  arall  geisio  gwybod.  Yn  ail,  os  na 
fedraf  fi  ddangos  cysondeb  y  pethau  hyn,  ni  fedrant  hwy- 
thau  ddangos  cysondeb  y  peth  arall.  Yn  drydydd,  trwy 
lwydo  y  dwfr,  nad  oes  neb  a  ŵyr  pa  un  ai  gwir,  ai  yr  hyn 
sydd  i'r  gwrthwyneb,  y  mae  yn  ei  draethu."* 

Am  y  cyntaf,  yr  wyf  yn  dyweyd  fod  Mr.  R.  eto  yn  cy- 
meryd  yn  ganiataol  yr  hyn  S37dd  i'w  brofi,  sef  bod  an- 
nghymhwysderau  yn  nghyfundraeth  yPregethwr.  Y  mae 
yn  wir,  pan  y  mae  y  Pregethwr  yn  cael  ei  argyhoeddi  o 
wirionedd  unrhyw  ddau  osodiad,  yn  ngwyneb  Beibl  a 
rheswm,  na  fedr  lai  na'u  credu,  a  ehredu  eu  bod  yn  gym- 
hwys,  er  na  bo  ef  yn  amgyffred  eu  cymhwysder.  Y  mae 
Mr.  Jenkyn  yn  cydnabod  yr  egwyddor  hon,  ac  yn  adeiladu 
arni.f  Yn  awr,  gan  fod  "  egwyddorion  llyfr  Jenkyn  yn 
sefyll  yn  ddigryn,  ac  nad  oes  niwed  ar  un  o  honynt,  mwy 
nag  ar  y  tri  llangc  pan  yn  nghanol  y  ffwrn  dân,"  a  bod  yr 


*  Gwel  DysgecU'dd,  Cyf.  xviii,  tu  dalen  309. 
t  Gwel  Jenkyn  on  the  Atonement,  tu  v.alen  137. 


270 


ÀTTODIAD. 


egwyddor  hon  yn  un  o  honynt,  rhaid  ei  bod  hithau  yn  sef- 
yll  yn  ddigryn,  &c,  er  pob  ymosodiad  a  wneler  arni.  A 
glywsoch  chwi  erioed,  Mr.  C,  am  yr  ymddyddan  digrifol 
hwnw  rhwng  y  Ffarmwr  a'r  Twrne  î 

'Ffar.  Y  mae  yn  ddrwg  iawn  genyf,  Syr,  ddyweyd  fod 
fy  eidion  i  wedi  lladd  eich  eidion  chwi. 

Twr.  "Ẃel,  Siôn,  chwi  a  wyddoch  nad  oes  dim  sydd  yn 
decach,  pan  ddygwyddo  peth  felly,  nag  i  berchenog  yr 
eidion  byw  dalu  am  yr  eidion  marw. 

Ffar.  Begio'ch  pardwn,  Syr,  mi  a  gamddywedais.  Eich 
eidion  chwi  a  laddodd  fy  eidion  i. 

Twr.  0 !  y  mae  hyny  yn  altror  mater,  Siôn." 

Pan  y  mae  y  Calfinist  yn  methu  a  dangos  cysondeb  pob 
peth  yn  ei  gyfundraeth,  y  mae  y  Ffwleriad  yn  ei  gondemnio 
ef  a'i  system  yn  y  fan :  ond  pan  y  mae  y  Ffwleriad  yn  methu 
a  dangos  cysondeb  yr  eiddo  ef,  nid  oes  dim  i'w  ddyweyd, 
mae  yn  debyg,  ond  fel  y  Twrne,  "  Fod  hyny  yn  altrór  mat- 
er"  Am  ddyweyd  fod  yn  gabledd  i  neb  arall  geisio  gwyb- 
od  yrhyn  y  mae  yPregethwr  yn  proífesu  ei  anwybodaeth 
o  hono;  gofynaf,  yn  mha  le  y  dywedodd  y  Pregethwr 
hyny?    Pa  rifyn  ?  Padadalen? 

Drachefn,  pan  mae  y  Pregethwr  yn  dyweyd,  Os  na  fedraf 
fi  ddangos  cysondeb  y  peth  hyn,  ni  fedrant  hwythau  ddang- 
os  cysondeb  y  peth  arall,  nid  yw  yn  rhoddi  hyny  fel  rhe- 
swm  o  blaid  y  naill  system,  nac  yn  erbyn  y  llall ;  ond  yn 
unig  fel  un  o  lawer  o  resymau  am  wrthod  newid  y  naill 
am  y  llall :  atolwg,  a  ydy w  hyny  ddim  yn  deg  ?  Bwriwch 
mai  cloff  y  w  ceffyl  y  Pregethwr ;  onid  trafferth  ofer,  o  ran 
y  cloffni,  fyddai  iddo  ei  newid  am  gefíyl  arall  can  gloffed 
ag  yntau  ?  Pe  gofynid  iddo,  pa  ddefnydd  i  chwi  son  am 
gloffni  y  ceffyl  arall — a  ydyw  hyny  yn  rhyw  ganmoliaeth 
i'cli  hen  geffyl  chwi  ?  jSTac  ydy w,  nac  yd}?w,  atebai  yntau, 
ond  y  mae  yn  ddigon  o  reswm  am  beidio  newid  y  ddau, 
oni  b'ai  i  mi  gael  rhyw  fai  yn  yr  hen  geffyl,  heblaw  cloff- 


LLYTHYR  I. 


271 


ni.  Paham  y  soniwcli  cliwi,  medd  Ffwleriaîd,  am  anhaws- 
derau  i  gysoni  y  naill  beth  a'r  llall  yn  ein  system  ni?  nid 
yw  hyny  ddim  at  ddangos  cymhwysder  yr  eiddo  chwi. 
Siwr  iawn ;  ond  eto,  os  ydyw  yr  anhawsdra  yn  gymaint 
(heb  son  am  fwy)  o  du  y  Ffwleriaid,  ag  ydyw  o  du  y  Cal- 
finistiaid ;  y  mae  yn  ddigon  o  reswm  am  beidio  ei  newid, 
oddyeithr  fod  rhyw  reswm  heblaw  anhawsder  i  g^^soni 
pethau,  i'w  roddi  dros  yr  ymddygiad. 

Yn  drydydd.  Am  "  lwydo'r  dwfr,"  yr  wyf  yn  berffaith 
foddlawn  i  roddi  at  farn  y  cyffredin,  pa  un  ai  y  Pregethwr 
ai  Mr.  R.  sydd  yn  llwydo  mwyaf  arno.  Wedi  dyfynu 
pump  o  sylwadau  y  Pregethwr,  y  mae  Mr.  R.  yn  desgriíìo 
fel  y  canlyn  : — "Dywed  (y  Pregethwr)  yn  y  cyntaf  a'r  ail 
beth  yw  iawn.  Yn  y  trydydd,  dy  wed  nad  oes  y  fath  beth 
yn  bod  ag  iawn.  Yn  y  pedwerydd,  dywed  fod  Iesu  Grist 
yn  iawn.    Ac  yn  y  pummed,  dywed  nad  iawn  oedd." 

Yn  siwr  y  mae  y  dwfr  yn  ddigon  llwyd  yn  y  lle  yna ; 
ond  cofied  Mr.  R.  mai  efe  ei  hun,  ac  nad  y  Pregethwr,  a'i 
llwydodd.  Barned  pob  darllenydd  diduedd  03  oes  tebyg 
i  ymresymiad  gonest  yn  y  paragraph  dan  sylw.  Pan  y 
mae  y  Pregethwr  yn  dyweyd  "  nad  oes  dim  iawn  i  fod  yn 
lle  cosbedigaeth  pechod,  am  fod  pechod  a  chosp  yn  angen- 
rheidiol  gysylltiedig  â'u  gilydd !"  a  oedd  yn  deg,  atolwg,  i 
Mr.  R.  honi  ei  fod  yn  dywedyd  £ínad  oes  y  fath  beth  yn 
bod  ag  iawn  ?"  Ai  yr  un  peth  yw  dywedyd  nad  oes  iawn 
i  fod  yn  yr  amgylchiad  a  enwir,  a  dywedyd  "Nadoes  y  fath 
beth  yn  bod  ag  iawn?"  Os  felly,  rhaid  fod  y  Beibl  yn  dy- 
weyd  "  na  wneir  iawn,"  pan  y  dywed,  "  na  wneir  iawn  am 
anwiredd  ty  Eli"  Drachefn,  pan  y  mae  y  Pregcthwr  yn 
dyweyd,  "  N~ad  iawn,  hyny  yw,  nad  rhywbeth  yn  11  e  cosb- 
edigaeth  oedd  dyoddefaint  Crist,  ond  y  gosbedigaeth  ei 
hun  ;"  ai  tegwch  oedd  i  Mr.  R.  honi  ei  fod  yn  dyweyd, 
"Nad  iawn  oedd  (Iesu  Grist)?"  Pe  byddai  Mr.  R.  yn 
gwneyd  sj'lwadau  ar  holl  yraddyddanion  y  "  Pregethwr  a'r 


2'Y2 


ATTODÌAD. 


Gwrandawr,"  os  na  newidiai  ei  lwybr,  yr  wyf  yn  ei  hollol 
gredu,  <£y  byddai  yn  un  o'r  erthyglau  meitbaf  a  welodd  y 
•  Dysgedydd '  erioed,"  ac  na  byddai  tuedd  neillduol  ynddo 
i  wneyd  y  cyboeddiad  hwnw  yn  ddefnyddiol,  beth  bynag 
am  boblogaidd.  Yn  wir,  y  mae  darnio  brawddegau,  a 
dethol  gair  oddiyma  a  gair  oddidraw,  i'r  dyben  i  dy  wyllu 
ymresymiad  ysgrifenydd,  neu  i'r  dyben  i  "Iwydo'r  dwfr,"  a 
dy  weyd  wedi  hyny  mai  ÿr  ysgrifenydd  ei  hun  a'i  llwydodd 
yn  beth  drygiontis,  hyny  yw,  y  mae  drwg  moesol  ynddo. 
Pe  arferid  y  mesurau  hyn  efb'r  Beibl  ei  hun,  gellid  ei  wneyd 
3'U  Babel  o  gymysgfa.  Ond  hyderir  fod  Mr.  R.  yn  arfer 
mwy  o  foesgarwch  wrth  esbonio  y  Beibl,  er  fod  rhaid  i'r 
Pregethwr  (dyn  a'i  helpo !)  gael  ei  drin  fel  hyn. 

Gofynaf  eto  i  Mr.  R.  yn  mha  rifyn,  ac  ar  ba  dudalen,  y 
mae  y  fath  beth  a  bod  y  Pregethwr  yn  "  gwaeddi  Sociniaid 
ac  Anfiyddwyr  ar  ol  pobl  ?"  Gwir  iddo  ddywedyd  mai  yr 
un  rhesymau  sydd  yn  carl  eu  defnyddio  gan  Ffwleriaid, 
wrth  wadu  cyfrifìad  pechod  Adda  i'w  hiliogaeth,  a  phech- 
odau  ei  bobl  ar  Grist,  ag  a  ddefnyddir  gan  Sociniaid  wrth 
wadu  athrawiaeth  yr  iawn,  &c.  A  gwaded  Mf.  R.  hyny 
os  gall.  Dywedodd  y  Pregethwr  hefyd  fod  yn  ddrwg 
ganddo  fod  Mr.  J.  a'i  bleidwyr,  wrth  gymeryd  arnynt  am- 
ddiffyn  athrawiaetb  yr  iawn,  yn  rhoddi  cymaint  o  achlysur 
i  wadwyr  yr  athrawiaeth  i  gabiu  :  nad  ydyw  Mr.  J.  yn 
ergydio  at  Sociniaid,  yn  ei  draethawd,  gyda'r  un  chwerw- 
der  ag  y  mae  yn  cilgwtbio  y  Calfinistiaid ;  a'i  fod  yn  ofni 
fod  Mr.  J.  yn  nes  at  y  Sociniaid,  o  ran  ei  farn,  nág  y  dy- 
chymygasai  cyn  darllen  ei  draethawd.*  Ond  a  ydyw  hyn 
yn  cynnwys  "  gweiddi  Sociniaid  ar  ol  pobl  ?" 

Nid  yw  Mr.  R.,  dyb}'gid,  ond  dechreu  efo  ei  sylwadau  ar 
duedd  y  ddwy  gyfundraeth,  gan  hyny  gadawaf  ar  hyny 
am  y  tro  presenol.  Ac  os  gwelir  rhyw  bethau  o  bwys  yn 
cael  eu  dwyn  i'r  golwg  yn  y  sylwadau  hyny,  ag  nad  ystyr- 


*  Gwel  Drysorfa,  tu  dalen  139. 


LLYTHYR  II. 


273 


iwyd  yn  deg  yn  yr  ymddyddanion  rhwng  y  "Preg- 
ethwr  a'r  Gwrandawr,"  gall  hyny  fod  yn  destyn  llythyr 
eto,  os  caniateir  iddo  le  yn  y  "  Drysorfa." 

Goddefwch,  Syr,  i  mi,  wrth  roddi  fy  ysgrifell  heibio,  i 
ddyweyd,  er  fod  fy  nghefnder  a  minau  yn  wahanol  o  ran 
ein  golygiadau,  a  hyny^  yn  wir,  ar  bethau  pwysig :  eto, 
byddai  yn  ddrwg  iawn  genyf  ti  i  hyn  o  gymhwyll  fod  yn 
foddion  i  ddyrysu  nac  i  oeri  dim  ar  y  cyfeillgarwch  ag 
sydd  wedi  bod  rhyngom  dros  lawer  o  flynyddau,  ie,  er  pan 
yn  blant  yn  yr  ysgol. 

Daw  hyn  atoch,  Mr.  Cyhoeddwr,  ar  ol  ymddyddanion  y 
"  Pregethwr  a'r  Gwrandawr,"  oddiwrth  eich  cyfaill  di- 
ffuant, 

RlCHAED  "WlLLIAMS. 

Lŵerpool,  Tachwedd  5,  1839. 


LLTTH.YE  II. 

Me.  Cyhoeddwe — Pan  mae  Ffwleriaid  yn  honi  mai  rhyw 
valuable  consideration  ydyw  yr  iawn,  fel  y  gellid  achub 
heb  beryglu  y  llywodraeth  foesol,  yr  unig  adnodau  a  ddyg- 
ant  yn  gyffredin  i  brofî  y  pwngc  ydyw  Rhuf.  iii.  25,  26, 
"  Yr  hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn,"  &c.,  a  dyma  yr  Ys- 
grythyr  sydd  gan  Mr.  Roberts  yn  destyn  i'w  ddarlith  yn  y 
"Dysgedydd,"  rhif.  215— 217. 

Yr  wyf  finau  yn  foddlawn  i'r  testyn  gwerthfawr  hwn 
gylafareddu  rhyngom,  er  penderfynu  y  ddadl  bresenol. 
Sylwer  yn  fanwl, 

laf.  Crist  ei  hun,  trwy  ddyoddef  y  wir  gosbedigaeth  am 
bechodau  ei  bobl,  yw  yr  iawn,  medd  y  Pregethwr. — Dy- 
oddefaint  Crist,  medd  y  Ffwlerinid,  sydd  yn  iawn,  h.  y.,  yn 
valuable  consideration,  yn  lle  y  gosbedigaetb. — Pa  beth,  at- 
olwg,  a  ddywed  testyn  Mr.  R.  ?  "Mtm  (sef  Crist  Iesn)  a 
osododd  Duw  yn  iawn." 

2il.  Dywed  Mr.  Jenkyn  mai  rhyw  ddyfais  (expedient)  yn 
18 


274 


ATTODIAD. 


lle  y  gosbedigaeth  gyfiawn  am  bechod,  yw  yr  iawn,  fel  y 
gellid,  yü  ddiogel,  wneyd  cymwynasau  i'*  troseddwr. — 
Dywed  y  Pregethwr  fod  nid  yn  uuig  cymicynasgaricch,  ond 
cyfiawnder  hefyd  yn  cael  ei  ddangos,  mewn  maddeu  trwy 
yr  iawn,  am  fod  cosb  gyfìawn  y  sawl  ymaddeuir  iddyftfj 
wedi  ei  dwyn  gan  eu  Meichiai. — A  dywed  testyn  Mr.  R. 
mai  **  Hwu  a  osododd  Duwyn  iawn — i  ddangos  (ei  gymwyn- 
asgarwch  ef  ?  Y  mae  hyny  yn  wir,  ond  nid  y  gwir  yn  y# 
adnod  dan  sylw,  eithr  i  ddangos)  ei  gyfiawnder  ef  trwy 
faddeuant,"  £c. 

3ydd.  Myntumia  y  Ffwleriaid  mai  rhyw  ymddaugosiad 

0  gosb  yw  yr  iawn,  tebyg  i  rywbeth  a  weinydda  ysgol- 
feistri  a  rhieni  ar  ryw  drydydd  person  yu  lle  ceryddu 
pîentyn  am  ei  drosedd. — Dywed  y  Calfìnistiaid  fod  Crist 
wedi  dyoddef  yn  llawn  y  gosbedigaeth  ag  oedd  yn  gyfiawn 

1  bob  un  a  gyfìawnheir. — "  Fel  y  byddai  efe  yn  gyfìawn, 
ac  yn  cyfìawnhau,"  medd  testyn  Sír.  E. — Xid  fel  yr  ym- 
dâangosai  yn  gyfiawn,  ac  nid  yn  unig  "i  ddangos  ei  gyf- 
iawnder,  ond  "  fel  y  byddai  efe  yn  gyfiawn,  ac  yn  cyfìawn- 
hau."  Tebyg  fod  Paul  yn  golygu,  nid  yn  unig  na  buasai 
ddiogel,  ond  hefyd  na  buasai  gyfianm  cyfìawnhau  heb 
iawn  ;  ond  gan  fod  iawn  wedi  ei  gael,  y  gosbedigaeth  wedi 
ei  dyoddef,  mai  cyfìawnder  ydyw  cyfiawnhau  yr  holl  wrth- 
ddrychau.  Yn  wir,  y  mae  yn  ymddangos  i  mi  nad  oes  ond 
y  farn  Galfinistaidd  a  gydwedda  â  thestyn  Mp.  Roberts. 

Wel,  wrth  weled  Ysgrythyr  mor  werthfawr  yn  cael  ei 
gosod  gerbron  gan  y  gwr;  hist,  meddwn  i,  ynof  fy  hun,  y 
mae  y  rhyferthwy  drosodd,  yr  ystorm  wedi  tawelu :  ond 
gvda  ei  fod  yn  dechreu  trin  ei  benau,  "  y  mae  cwmwl 
(chwedl  y  diweddar  Barch.  E.  Eichard)  yn  derbyn  y  testyn 
o'n  golwg,"  ac  nid  ydym  yn  ei  weled  mwy  oddijmo  hyd 
ddiwedd  y  traethawd.  Ond,  gan  droi  megys  ar  ei  sawdl, 
y  mae  yn  dyehẃèlyd  i  gamliwio  y  Pregethwr,  a  chamddy- 
fynu  ei  ysgrifau,  fel  y  caf  ddangos  rhagllaw.    u  Da  mhobl 


LLYTHÝR  II. 


2Ÿ5 


i  (meddai  un  gweinidog),  peidiwch  a  gwneyd  drwg,  yn 
enwedig  os  gwyddoch  eich  bod;"  ond  efallai  na  clilywodd 
Mi\  R.  mo'r  bregeth  hono, 

Y  mae  yn  debyg,  Mr.  C,  eich  bod  yn  cofio  ddarfod  i  mi 
hanner  addaw  ail  lythyr,  os  gwelwri  ryw  bethau  o  bwys 
yn  sylwadau  Mr.  R.  ar  dueddiadau  y  ddwy  system,  ag  nad 
ystyriwyd  yn  deg  gan  y  "  Pregethwr  a'r  Gwrandawr." 
Ond  wrth  sylwi  ar  y  chwech  drwg-dueddiadau  a  briodola 
Mr.  R.  i  systemy  Pregethwr,  ni  welaf  gymaint  ag  un,  ond  a 
gynnygiwyd  fel  gwrthddadleuon,  gan  y  Gwrandawr  (er, 
o  bosibl,  nad  yn  yr  un  geiriau),  ac  a  atebwyd  gan  y  Preg- 
ethwr  :  ai  yn  deg,  ai  yn  annheg — barned  y  darllenwyr. 
Wedi  i  Mi\  R,  gystal  a  dywedyd  mai  cysgod  y  Pregeth- 

wr  y  w  gwrthddadleuon  y  Gwrandawr,  onid  digrifol  braidd 
yw  fod  y  gwr  yn  codi  yr  un  gwrthddadleuon  i  gynnal  ei 
gyfundraeth?  Pa  beth,  a  oes  un  prop  i'w  gael  i  gynnal 
system  Mr.  R.,  heblaw  cysgod  y  Pregethwr?  Tlawd  iawn, 
yn  wir !  Neu  a  ydy w  y  Pregethwr  yn  un  ag  y  mae  ei 
gysgod  o  gymaint  o  ddefnydd  i  Mr.  R.  a'i  gyfundraeth  ì 
Diolch  iddo  am  y  compliment,  ond  gobeithio  ar  yr  un  pryd, 

y  paid  y  Pregethwr  ag  ymfalchîo. 

Bellach,  gan  mai  yr  un  ydyw  gwrthddadleuon  Mr.  R. 
a'i'  eiddo  y  Gwrandawr,  ac  nad  yw  Mr.  R.  yn  gwneyd  dim 

tebyg  i'w  hateb,  h-eblaw  crogi  a  chamddarlunio  ymadrodd- 

ion,  a  phriodoli  i'r  Pregethwr  eiriau  na  ddywedodd  erioed  ; 

gallaswn  gadw  fy  ngair,  heb  wneuthur  un  sylw  ar  y  rhan 
hon  o'i  ysgrif ;  ac  nid  wyf  yn  bwriadu  cynyg  ateb  y 

gwrthddadleuon  hyn  bob  yn  un  ac  un,  nes  y  dangosir 

ffalsedd  yr  atebion  a  roddwyd  iddynt  gan  y  Pregethwr. 

Ond  eto,  yr  wyf  yn  canfod  gan  Mr.  R.  rai  ymadroddion, 

ag  y  byddai  eu  pasio  yn  ddisylw  yn  anfrawdol  ac  an- 

nghefnderaidd. 

Am  y  penillion  a  gondemnia  Mr.  R.,  nid  wyf  yn  awryn 

cofio  yn  mha  le  y  clywais  eu  canu,  heblaw  yn  nghapel 


276 


ÁTT0DIÀÎ3. 


Dlssenters  Llanbrynmair,  yn  amser  fy  ewytlir,  y  Parch. 
John  Roberts,  tad  y  dclau  Roberts  presennol. 

Paham  y  mae  Mr.  R.  yn  myntumio  eilwaith  ac  eilwaith, 
fod  y  Pregethwr  yn  dal  fod  Iesu  wedi  dyoddef  cosb  pech- 
od  ?  Y  Beibl,  ac  nid  y  Pregethwr,  sydd  yn  dal  yr  athraw- 
iaeth.  "  Cosbedigaeth  ein  heddwch  ni  oedd  arno  ef." 
Esay  liii.  5.  Yn  awr,  os  oes  canlyniadau  chwithig  i'r 
athrawiaeth  hon,  megys  "  mai  cellwair  yw  son  am  edifeir- 
wch,  a  gwaith  yr  Ysbryd  Glan  ;  ac  mai  chwareu  plant  yw 
yr  Ysgol  Sabbothol,  pregethiad  yr  efengyl,"  &c,  rhaid  i 
Mr.  R.  eu  rhoddi  yn  siars  y  Beibl,  ac  nid  yn  siars  y  Preg- 
ethwr. 

Eilwaith,  "  Pan  y  mae  rhaî  (medd  Mr.  R.)  yn  ameanti 
profi  yn  wylaidd  a  gostyngedig,  mai  denu  y  meddwl,  trwy 
foddion,  y  mae  (yr  Ysbryd  Glan),  cyhuddir  hwy  o  wadu 
ei  waith,"  &c*  Pa  beth,  ai  galw  pobl  yn  gleps,  a  phedler- 
ìaid  mewn  nwyddau  chwedlog,  cfcc,  fel  y  gwneir  yn  Rhag- 
draeth  y  bregeth  a  gyhoeddwyd  yn  ddiweddar  ar  "  Yr 
Ysbryd  a'r  Briodasferch,"  ai  hyn,  meddaf,  a  eilw  Mr.  R. 
yn  wylder  a  gost^mgeiddrwydd? 

"  Yr  wyf  yn  gwybod  (medd  Mr.  R.  drachefn),  fod  y 
Pregethwr — yn  dywedyd  fod  Iesu  wedi  prynu  y  moddion," 
tfec.  Pa  br}Td,  ac  yn  mha  le  y  dywedodd  y  Pregethwr 
hyna  ?  Ni8  yw  y  Pregethwr  ei  hun  yn  gwybod  ddarfod 
iddo  ddy  wedyd  y  fath  beth  erioed ;  felly,  rhaid  fod  Mr. 
R.  naill  ai  yn  rhyfygu  dywedyd  peth  nas  gŵyr,  neu  ei 
fod  yn  adnabod  y  Pregethwr  yn  well  nag  y  mae  y  Preg- 
ethwr  yn  adnabod  ei  hun. 

Y  mae  Mr.  R.  yn  gofyn,  "  Paham  y  rhoddwyd  moddion 
moesol  mewn  cyfundraelh  sydd  oll  yn  dreisiol  ac  anianydtì- 
ol  ?"  Cynghorwn  i  ef  i  fyned  â'i  gwestiwn  at  y  sawl  sydd 
yn  dal  y  fath  gyfundraeth,  os  oes  y  fath  bobl  i'w  cael.' 

A  thrachefn,  "Nid  yw  y  duwiol  na'r  annuwiol,  'ie,  na 


*  Gwel  M  Dysged7dd,,,  Cyf.  xyiiL  tu  dal.  ^ 


LLYTHYR  II. 


Duw  ei  hun,  yn  rhydd-ewyllysiwr,  yn  ol  yr  athrawiaeth 
hon"*  (Calfinistiaeth).  Fod  dynion  yn  abl  ewyllysio  yn 
groes  i'w  hanian  lywodraethol,  nen  fod  Duw  yn  rhydd  i 
ewyllysio  yn  groes  i'w  gyfanimod  a'i  addewid,  sydd 
athrawiaeth  na  chydnabyddir  yn  yr  Ysgrythyrau.  Yr  un 
peth  yw  dywedyd  y  gall  Duw  ewyllysio  yn  groes  i'w 
addewid,  a  dywedyd  y  gall  ewyllysio  yn  groes  i'w  ewyll- 
ys,  eanys  ewyllys  Duw  yw  ei  addewid. 

Ar  yr  un  tu  dalen  eto.  "Dengys  (yr  athrawiaeth  a 
bleidir  gan  y  Pregethwr)  Dduw  fel  un  ag  a  fj^ddai  yn  ym- 
hoífi  mewn  creulondeb,  yn  nygiad  i  fodolaeth  y  rhai  na  ddy- 
oddefodd  Crist  y  gosbedigaeth  gyfiawn  ani  eu  pechodau." 

Wel,  yn  ol  golygiadau  y  Dr.  Y^illiams,  yr  oedd  y  dyn 
cyntaf,  yn  gystal  a'r  angelion  a  syrthiasant,  yn  sier  o 
syrthio  i  bechod  a  damnedigaeth  y  foment  y  peidiai  ei 
Greawdwr  â'i  gynal  mewn  stâi  o  saneteiddrwydd.  Yn 
awr,  os  nad  ydyw  yn  greuìawn  dw}-n  creadur  i  fod,  a'i 
adael  mewn  sefyllfa  ag  y  byddai  yn  siwr  o  sythio  i  beeh- 
od  a  thrueni,  nis  gwn  pa  greulondeb  yw  dwyn  i  fod  y  rhai 
ni  bu  Crist  farw  drostynt. 

Drachefn,  dywedai  y  diweddar  Barch.  J.  Roberts,  oLan- 
brynmair,  "  fod  yn  anmhosibl  i  Dduw  achub  un  pechadur 
ond  yn  ol  ei  arfaeth  dragywyddol."f  Yn  awr,  os  nad  yd- 
y w  yn  greulawn  i  ddwyn  dyn  i  fod,  heb  ei  ethol  yn  yr  ar- 
faeth,  nid  yw  yn  greulawn  chwaith  ei  ddwyn  i  fod,  heb  i 
Grist  ddyoddef  y  gosbedigaeth  am  ei  bechodau:  canys  y 
mae  y  naill  mor  rheidiol  er  iachawdwriaeth  ag  yw  y  llall. 

Eilwaith,  eto,  y  mae  y  myrddiynau  paganiaid  yn  cael  eu 
dwyn  i  fod,  a'u  damnio  heb  glywed  erioed  son  am  yr  iawn. 
Ond  pe  byddai  yn  grenlawn  dwyn  dyn  i  fod,  heb  fod  iawn 
wedi  ei  wneyd  dros  ei  bechodau  :  onibyddaiyn  greulawn 
hefyd,  i  ddwyn  dynion  i  fod,  a'u  damnio,  heb  glywed  son 


*  Gwel  "Dysgedydd,"  Cyf.  xviii.  tu  dal.  332. 
t  G-wel  "  Cfalwad  Difrifol,1'  tu  dal.  32. 


218 


ATTOBIÁÖ. 


am  yr  iawn  ?  oblegid  y  mae  clywed  am  yr  iawn  mor  ang- 
enrheidiol  er  iachawdwriaeth  rhai  mewn  oedran,  ag  oedd 
cael  iawn  :  "Pa  fodd  y  credant  yn  yr  hwn  ni  chlywsant 
am  dano?"  "  A'r  hwn  ni  chredo  a  gondemnir."  Pe  bai 
grym  yn  yr  wrthddadlhon  o  eiddo  Mr.  R.,  byddai  raid  i'r 
Ffwleriaid  deimlo  ei  min  yn  gystal  a'r  Calfinistiaid,  nes  y 
gwadont  etholedigaeth  gras,  ac  yf  haeront  fod  pob  peth  ang- 
enrheidiol  i  iachawdwriaetn  yn  cael  eu  rhoddi  i  bawb  yn 
ddiwahaniaeth. 

Yn  wir,  pe  buasai  y  bai  o  dynu  dynion  i  bechod  a  thru- 
eni  ar  y  Creawdwr,  neu  pe  bnasai  arno  ddyled  i  achub, 
buasai  pwys  yn  yr  wrthddadl,  fod  yn  greulawndwyn  dyn- 
ion  i  fod,  a'u  cosbi  o  herwydd  eu  pechodau.  Ond  y  gwrir- 
ionedd  y  w,  nad  oedd  arno  ddyled  i  aehub  neb,  dynion  mwy 
na  chythreuliaíd.  Y  mae  holl  drefn  achub  i  gyd  o  ras 
penargUyddol  :  gan  hyny,  nid  creulondeb  a  fuasai  gadael 
dynion  fel  y  cythreuliaid,  heb  arfaethu  na  iawn,  nac  araîl, 
er  eu  gwaredigaeth  ;  ond  anfeidrol  ddaioui  oedd  i  Dduw 
fwriadu  achub  neb,  a  rhoddi  ei  Fab  i  fod  yn  iawn  dros- 
tynt.  Os  gofynir,  Pa'm  rhai  mwy  nag  eraili  ?  nid  oes  i'w 
ddywedyd,  ond  "  0  ddyfnder  golud  doethineb  a  gwybod- 
aeth  Duw!  mor  anchwiliadwy  yw  ei  farnau  ef  î  a'i  ífyrdd 
mor  anolrheinadwy  ydynt  î" 

Y  mae  Mr.  R.  yn  gofyn,  "Aoes  rhyw  reswm  yn  y 
dywediad,  y  bydd  cosb  gwrandawyr  yr  efengyl  yn  dryin- 
ach  nag  eiddo  y  paganiaid,  os  yr  oll  a  wnaeth  Crist  oedd 
prynu  personau  ei  bobl?  A  oes  gan  anetholedigion  gwlad 
efengyl  obaith  am  eu  bywyd,  mwy  nag  anetholedigiou  Si« 
beria  ?"* 

Yr  wyf  yn  ateb,  Oes;  oblegid  y  mae  gobaith  yn  cael  ei 
osod  o'u  blaen  yn  yr  efengyl ;  gelwir  arnynt  i  gredu,  ac  ni 
choliir  pwy  bynag  a  gredo.  Ond  pa  fodd  y  cred  y  Siber- 
iaid  yn  yr  hwn  ni   chlywsant  am  dano?    Drygioni  trig- 

*  Gwel  "  Dysgedydd;'  Cyl  xviii.  tudal.  333. 


LLYTHYR  II. 


219 


olion  gwlád  efengyl  yw  annghredu,  ond  nis  gellir  dy wedyd 
hyny  am  y  paganiaid,  oblegid  na  chlywsant  erioed  son  am 
wrthddrych  credn.  Os  gofynir,  beth  fyddai  dyn  well  er 
credu,  os  na  wnaed  iawn  drosto  ?  Atebaf,  Pe  bai  dim  da- 
ioni  yn  dyfod  i  ddyn  trwy  gredu  ;  eto,  pan  y  mae  Duw  yn 
llefaru,  ei  ddyledswydd  ef  yw  credu  ;  ac  yn  gymaint  ag  y 
bydd  yr  annghredadyn  wedi  esgeuluso  dyledswydd  bwys- 
ig,  ac  na  esgeulusodd  y  pagan,  bydd  ei  drueni  yn  fwy  na'r 
eiddo  y  pagan.  Ond  gan  nachollir  pwy  bynag  a  gredo, 
ond  cafîael  o  hono  fywyd,  y  mae  hyn  yn  annogaeth  an- 
lìhraetbol  fawr  i  gredu — yn  gwneyd  y  bai  o  esgeuluso  y 
ddyledswydd  yn  annhraethol  fwy — a'r  gosbedigaeth  am 
hyny  yn  annhraethol  drymach.  Trymach,  meddaf,  ar  y 
Cymry  nag  ar  y  Siberiaid,  am  iddynt  esgeuluso  dyled- 
swydd  nad  esgeulusodd  y  Siberiaid  ;  a  thrymach  draehefn 
o  gymaint  a  bod  bywyd  yn  gysylltiedig  â  chredu,  na  phe 
buasai  credu  yn  ddyledswydd,  heb  un  fantais  adnabyddus 
yn  dilyn  ei  ehyflawni. 

Os  gofyn  Mr.  P.,  Pa  fodd  y  buasai  bywyd  yn  dilyn 
gwaith  dyn  yncredu  os  na  wnaediawn  drosto?  minau  a  ofyn- 
af,  Pa  focld  hefyd,  os  na  etholwyd  ef ?  Felly  nid  yw  yr 
wrthddadl  hon  eto  werth  dim  i'r  Ffwleriaid,  nes  y  byddont 
barod  i  wadu  etholedigaeth  ;  a  phan  y  gwnelont  hyny, 
ceir  siarad  â  hwy  ar  y  tir  hyny  megys  âg  Arminiaid  eraill. 
Os  yw  y  Beibl  yn  dangos  mai  y  sawl  a  gedwir  a  eth- 
olwyd  ac  a  brynwyd,  a  bod  pawb  ag  sydd  yn  clywed 
yr  efengyl  mewn  sefyllfa  o  obaith,  ein  dyledswydd  yw 
credu  y  ddau  beth,  er  na  fedrem  amgyfFred  eu  cysondeb 
â'u  gilydd. 

Ar  yr  un  tadalen  cawn  gymhariaeth  gan  Mr.  R.  i  ddang- 
os  anferthwch  system  y  Pregethwr,  fel  hyn — uTybiwn  am 
ddau  blentyn  yn  rhwym  o  groesi  yr  anfon  wrth  fyned 
adref.  Yr  oedd  cwch  yn  myned  drosodd  ar  y  pryd,  ond 
y  lle  i  gyd  wedi  ei  gymeryd,    Boddodd  un  o  honynt  o 


280 


ATTODIÁD. 


fewn  deng  milldir,  allan  o'r  golwg  ac  allan  o'r  sŵn  ;  bodd- 
odd  y  llall  wrth  ochr  y  cwch,  yn  nghìy  w  y  passengers,  ac 
yr  oedd  amrai  o  honynt  yn  llefain,  Tyred  yma  :  ond  gwawd- 
iaith  oedd  hyn,  oblegid  yr  oedd  y  lle  i  gyd  wedi  ei 
gymeryd.  A  oedd  yr  agosaf  at  y  cwch  yn  caelrhyw  fraint 
mwy  na'r  pellaf  ?  Onid  llai  ?  Onid  oeddid  yn  ymddwyn 
yn  greulonach  tuag  ato  ?  Ond  tybiwn  fod  yn  bosibl  i'w 
tad  gael  gafael  arnynt  drachefn,  i'w  ceryddu  am  foddi  ;  a 
cheryddodd  yr  agosaf  at  y  lle^tr  yn  llawer  llymach,  am 
ei  fod  wedi  gwrando  rhith-wahoddiadau  y  rhai  oedd  ar  y 
bwrdd.  Rhy w  olwg  fel  hyn  a  rydd  yr  athrawiaeth  hon 
ar  Dduw." 

ÍTage,  fy  nghefnder,  nid  oes  dim  tebyg  i  G-alfinistiaeth  yn 
y  gymhariaeth  :  oblegid,  laf.  Md  oedddim  lle  i'r  plantyn 
y  cwch  pe  daethent  ato  ;  ond  "  Eto,  mae  Ue  "  (medd  y 
Pregethwr)  i  bwy  bynag  a  ddel.  2il.  Y  mae  y  passengers 
yn  gwaeddi  pan  y  gwyddant  na  etyb  eu  gwaeddi  un 
dyben;  ond  y  mae  y  Calfìnistiaid  yn  pregethu,  gan  obeith- 
io,  ar  seiliau  gair  Duw,  y  llwyddant  ;  ac  yn  wir,  y  maent 
yn  llwyddo  hefyd.  3ydd.  Anffawd  y  nesaf  at  y  cwch,  yn 
gystal  a'r  pellaf  oddiwrtho,  oedd  boddi :  ond  bai,  medd  y 
Calfinistiaid,  ydyw  i  ddyn  selio  ei  ddamnedigaeth,  drwy 
wrthod  credu.  Cyn}Tgiaf  gymhariaeth  arall  yn  lle  yr  eiddo 
Mr.  R.,  a  barned  y  darllenydd  pa  un  o'r  àáwy  a  rydd 
fwyaf  o  eglurhad  ar  y  pwnc  dan  sylw. 

Yn  amser  chwyldroad  Ffrainc,  suddwyd  yllongSans  Cu- 
lotte,  wrth  frwydro  â'r Prydeiniaid.  Gwrthododd  y  dyn- 
ion  dderbyn  ymwared,  er  ei  fod  yn  eael  ei  gyin^g  iddynt 
gan  y  Prydeiniaid ;  ond  soddasant  yn  yr  eigion,  dan  fioèdd- 
io,  "Vive  la  republigue  /"  (Byw  fyddo  y  werinlywodraeth  !) 
ISTi  buasai  ond  ynfydrwydd  anfon  cwch  allan  i'w  haehub  : 
canys  yr  oedd  yn  amlwg  fod  eu  gelyniaeth  y  fath,  fel  yr 
oedd  yn  well  ganddynt  foddi  na  derbyn  un  ffafr  gan  eu 
gelynion.    Ond  tybiwch  y  gallasai  y  llyngesydd  Prydein- 


LLYTHYR  II. 


281 


ig,  trwy  ryw  ddylanwad  dirgelaidd,  ddarostwng  gelyn- 
iaeth  y  bobl  hyn  :  nid  fod  dim  rhwymau  arno  i  wneyd 
hyny,  ondy  mae  rhai  wedi  cael  ffafr  yn  ei  olwg,  fel  y  mae 
yn  penderfynu  eu  haehub,  costied  a  gostio  ;  ac  i'r  dyben 
hyn  y  maeyn  parotoi  y  long  boat,  ac  yn  ei  ddanfon  i  gaaol 
y  trueiniaid,  gan  orchymyn  i'r  dwylo  wahodd  pawb  i  ddy- 
fod  i  mewn,  heb  wrthod  pwy  bynag  a  ddelai ,  ond  y  mae 
yn  gwybod,  ar  yr  un  pryd,  na  ddeuai  neb  ond  y  sawl  a 
dynai  efe  trwy  y  dylanwad  dirgelaidd  hwnw.  Wel,  dacw 
gwch  y  bywyd  yn  cael  ei  rwyfo  i  ganol  y  bobl  oedd  ar 
ddarí'od  am  danynt,  a'r  dynion  yn  gwaeddi,  Byddwchfyw. 
Deuwch  i'r  diogelwch.  "  Paham  y  byddwch  feirw,"  &c, 
Vive  la  republiçue  !  meddai  llawer  o  honynt  hwythau,  ac 
yn  ymsuddo  i'r  dyfnder  mawr.  Ond  dyma  weddill  yn 
dyfod  i  mewn  drwy  rinwedd  y  dylanwad  a  grybwyllwyd, 
ac  yn  cael  eu  l>y  wyd. 

Sylwer.  Yr  oedd  y  cynygiad  yn  ddidwyll  i  bawb,  a'r 
cwch  yn  ddigon  o  faint,  fel  nad  oecld  perygi  i  ormod  ddy- 
fod  iddo,  a  dim  ond  eu  gelyniaeth  yn  rhwystr  i  neb  ddy- 
fod.  Buasai  pawb  yn  ystyried  bai  y  sawl  a  foddodd  3-11 
ddwbl,  nid  yn  unig  dewis  boddi  yn  hytrach  na  derbyn 
nawdd  y  Ilyngesydd  yn  y  dechreu,  ond  hefyd,  gwrthod 
dyfod  i'r  cwch  yn  y  diwedd.  Yr  oedd  eu  gelyn- 
iaeth  yn  ymddangos  yn  gref  yn  y  dechreu,  ond  }Tn  grefach 
fyth  yn  y  diwedd.  Ond  eto,  nid  oedd  y  cweh  wedi  ei 
ddarparu  i  bawb ;  canys  y  mae  yn  arnlwg  na  buasai  y 
llyngesydd  ddim  yn  anfon  y  cwch  allan  oil,  o;ii  bai  ei  fod 
yn  bwria  lu  arfer  ei  ddylanwad  dirgelaidd  i  achub  y  sawl 
a  gawsant  ífafryn  ei  oìwg:  cadwedigaeth  y  rhai  hyny  oedd 
dybea  darpanad  y  cwch  ;  o  ganlyniad,  rhaid  mai  y  rhai 
hyny  oedd  gwrthddrychnu  y  ddarpariaeth.  Pe  buasai  un 
o'r  rliai  a  foddwyd  yn  dy t'od  i  niewn,  buasai  hỳfiŷ  ýh  bi-awf  ei 
fod  yn  un  o'r  sawl  a  gawsant  ffafi-yn  ngolwg  y  llyngesydd, 
a  bod  y  cwch  wedi  ei  ddarparu  ar  ei  fedr.    Ac  er  mai  eu 


282 


ATTÖDIAD. 


gelyniaeth  oedd  yr  unig  beth  a  rwystrodd  i'r  lleill  ddyfod 
i'r  cwch ;  eto,  yr  oedd  darfod  iddynt  foddi,  yn  brawf  nad 
oeddent  yn  wrthddrychau  o  ífafr  a  darpariaeth  achubol  y 
llyngesydd. 

Ond  i  gymhwyso  y  peth,  Y  mae  holl  ddynolry w  ar 
suddo  i  golledigaeth,  a'u  gelyniaeth  mor  fawr  fel  na  dder- 
byniant  ymwaredj  ond  suddo  i'r  eigion  dan  waeddi,  "  ÌSi 
fynwn  ni  mo  hwn  i  deyruasu  arnom."  Yn  awr,  aydyw  yn 
debyg  y  buasai  Brenin  y  nefoedd  yn  "  rhoddi  ei  Fab  i  fod 
yn  iawn,"  i  wneyd  dynion  yn  fwy  diesgus,  pe  buasai  yn 
gwybod  na  wnaethai  neb  o  honynt  dderbyniad  o  hono  ? 
Os  na  buasai  mae  yn  rhaid  addef  fod  life  boat  (yr  iawn) 
wedi  ei  ddarparu,  am  fod  Duw  wedi  penderfynu  achub 
rhai,  ac  arfer  dyla"nw,a?dau  ei  Ysbryd  i  hyny  ;  yna  y  can- 
îyn,  mai  er  mwyn  y  rhai  hyny  y  gwnaed  iawn  :  canys  pena 
buasai  y  fath  wrthddrychau  i  fod,  ni  buasai  iawn.  Pe  na 
buasai  neb  i  gael  eu  cadw,  ni  buasai  iawn  yn  cael  ei  ddar- 
paru  ;  gan  hyny,  cadweuigaeth  yw  dyben  yv  iawn,  a'r 
cadwedigaeth  yw  ei  wrthddrychau.  Ond  eto,  yn  gymaint 
a  bod  yr  iachawdwriaeth  trwy  yr  iawn  yn  aufeidrol  ddig- 
onol,  fel  na  chollir  pw\*  b^'nag  a  gredo  ;  yn  gymaint  ag  mai 
dyledswydd  dynion  y  w  cr-edu,  ac  mai  eu  drygioni  y  w  peid- 
io  credu — y  mae  galwad  yr  efengyl  ar  bawb  a'i  cly wo,  yn 
berífaith  ddidwyll.  Os  gofynir,  Beth  pe  buasai  y  rhai 
sydd  yn  uffern  yn  credu?  x\tebaf,  y  buasai  eu  crediniaeth 
yn  brawf  o'u  hetholiad  gan  y  Tad,  a'u  pryniad  gan  }T  Mab  ; 
ond  y  mae  eu  mynediad  yno,  yn  brawf  nnd  oeddent  yn 
wrthddrychau  o'r  naill  na'r  llall.* 

Eilwaith  eto,  "  clywais  Mr.  Price,  Pea-y-bont,  (medd  Mr. 
R,)  yn  cyhoeddi,  Fod  lluoedd  yn  uffern  a  allasent  fod  yn 
y  nef.  Mae  y  Pregethwr  yn  dy  wedyd  yr  un  peth.  Welo 
ei  eiriau,  '  Mae  tudraw  i'r  gagendar  fyrddiynau  o  rai  nad 
íiethent  yno,  oni  buasai  iddynt  ddiystyru  yr  efengyl.'"f 

*  Gwel  Ymddyddnn  viii  a  xvi. 
•f  Gwel  Dysgedydd,  Cyfrol  xvlii.,  tudalen  333. 


LLYTHYR  IÌ. 


283 


Pa  beth  sydd  yn  dallu  y  gŵr  !  Ai  yr  uu  peth,  atolwg, 
y  w  dy  wedyd  "  fod  rhai  yn  y  trueni  na  buasent  yno  oni  bai 
diystyru  yr  efengyl,"  a  dy  weyd  "  fod  Uuoedd  yno  a  allasent 
fod  yn  y  nef  ?"  Y  mae  y  Pregethwr  yn  meddwl  "na  all  y 
rhai  sydd  yn  y  cnawd  ryngu  bodd  Duw  ;  ac  na  all  dyn  an- 
ianol  wybod  y  pethau  sydd  o  Ysbryd  Duw;  ac  o  ganlyn- 
iad,  na  all  fyned  i'r  nef.  Ond  y  mae  yn  ymddangos,  wrth 
yr  ytnadroddion  uchod,  fod  Mr.  Price,  o  Ben-y-bont,  yn 
barnu  y  gallai  dyn  anianol  wybod  pethau  sydd  o  Ysbryd 
Duw,  rhyngu  bodd  Duw,  a  myned  i'r  nef.  Y  mae  y  ddau 
<3dy  wediad  yn  ymddangos  i  mi  yn  mhell  iawn  oddiwrth  eu 
gilydd  :  beth  dybygech  chwi,  Mr.  C,  onid  yw  y  cyntaf  yn 
gystal  a  dywedyd  y  gallasai  y  dyn  gredu,  pan  nad  yw  yr 
olaf  yn  myned  ddim  püllach  na  dywedyd,  na  chollasid  mo 
hono,  pe  y  credasai  ?  Y  mae  yr  olaf  yn  Ysgrythyrol,  "  ìu 
chollir  pwy  bynag  a  gredo,"  Ioan  iii.  15,  16.  Ond  y  raae 
y  cyntaf  yn  wrth-ysgrythyrol,  "  îsi  ddichon  neb  ddyfod 
ataf  fì,  oddyeithr  i'r  Tad  ei  dynu  ef."  Ioan  vi.  44. 

Drachefn,  "  Dengys  (golygiad  Mr.  R.  ar  yr  iawn)  y  Tri 
yn  Un  yn  cydweithredu  yn  ogoneddus  yn  nhrefn  achub."* 
Pa  un  sydd  yn  dangos  mwyaf  o  gydweithrediad  rhwng  y 
Tri  yn  Un  :  ai  yr  athrawiaeth  sydd  yn  myntumio  i'r  Mab 
roddi  iawn  er  achubiaeth  y  rhai  na  etholwyd  gan  y  Tad 
i'w  hachub,  ac  na  weithredir  yn  achubol  arnynt  gan  yr 
Ysbryd  Glân  ;  ai  ynte,  yr  athrawiaeth  sydd  yn  cynwys 
mai  yr  uu  rhai  yw  gwrthddrychau  ethoìiad  y  Tad,  pryn- 
iad  y  Mab,  a  sancteiddiad  yr  Ysbryd;  barned  y  diduedd. 

"  Tybiwyf  (medd  Mi\  R.)  wTeled  y  Brenin  mawr  yn  gofyn 
i'r  llywodraeth,  Pa  beth  a  wna  dy  foddloni  am  attal  y 
ddedfryd  ?  Crochfloeddiai  hono,  Dim  ond  darostyngiad 
dy  gydradd.  Atebai  Iesu,  Yr  wyf  yn  foddlawn  i'r  am- 
modau." 

Purion,  dyma  gyfammod,  ynte,  rhwng  Iesu  a'r  lly wodr- 
*  Gwel  Dysg.  Cyf.  xviii.  tudalen  S64. 


284 


ÁTTOPIAD. 


aeth.  Amuiod  Iesu  oedd  ymddarostwng,  ac  ammod  y 
llywodraeth  oedd  attal  y  ddedfryd.  Yn  awr,  gan  fod  yr 
Iesu  wedi  cyflawni  ei  ammod,  cyfìawnder  tuagato  ef  ydyw 
i'r  llywodraeth  gyflawni  ei  hammod  hithau,  sef  "  attal  y 
ddedfryd  "  ar  y  troseddwyr  yr  ymddarostyngodd  Crist  yn 
eu  hachos.  Os  nad  wyf  yn  camg^ymeryd,  y  mae  Mr.  R., 
yn  yr  ymresymiad  uchod,  yn  tynu  yr  holl  filding  Ffwler- 
aidd  am  ei  ben. 

Eto,  "  ^Siá  wyf  yn  meddwl  fod  genym  un  engraifft  fod 
Duw  yn  cosbi  er  mwyn  dial,  yn  holl  hanes  ei  ymddygiadau 
tuag  at  ei  greadnriaid  yn  y  byd  hwn,  na'r  hwn  a  ddaw — 
cosbi  er  mwyn  dial  yn  amcan  annheilwng  o  Dduw  yn 
moddiad  y  cynddylifiaid — llosgiad  y  Sodomiaid — colledig- 
aeth  yr  uffernolion." 

Ai  nidydyw  "  Sodom  a  Gomorra  ***  wedi  eu  gosod  yn 
esiampl,  gan  ddyoddef  dialedd  tân  tragy  wyddol  ?;'  Onid 
ymddengys  yr  Arglwydd  }rn  y  dydd  hwnw,  "  *  â  thân  fìîam- 
llýd  i  roddi  dìal"  &c?  Wià  y  w  y  Pregethwr,  mwy  na  Mr. 
R.,  yn  golygu  mai  rh}'w  beth  oddiar  nwydau,  tebyg  i'r 
eiddo  dynion,  ydyw  gwaith  Duw  yn  dial;  ond  cyfìawn- 
der  a  sancteiddrwydd  yn  ymweled  âg  anwiredd  yn  ol 
eithaf  ei  haeddiant.* 

Y  mae  y  golygiad  hwn  ar  gysylltiad  pechod  â  chosbedig_ 
aeth,  3'n  cynwys,  laf.  Fod  cyfìaumder  Duw  yn  annghyf. 
newidiol,  fel  efe  ei  hun.  2il.  Fod  pechod  yn  rhyw  anferth 
ddrwg,  fel  nad  oedd  bosibl  i  Dduw  edrych  arno,  na'i  oddef 
i  dddianc  heb  eithaf  cosb,  oydd.  Fod  doethineb  Duw  yn 
"  favrr  amryw,"  yn  trefnu  ffordd  i  gosbi  pechod,  ac  arbed 
y  pechadur.  4ydd.  Fod  cariad  Orist  yn  annghymharol 
fawr,  yn  myned  dan  y  fath  ddialedd,  yn  dyoddef  y  fath 
gosb,  dros  y  fath  rai.  oed.  Tra  y  dengys  acîìubiaeth  pech- 
adur^m  beth  o  benarglwyddol  ras  Tad,  Mab,  ac  Ysbryd 
Glân,  fel  y  mae  yn  sefyll  rhwng  Duw  a  niuau  ;  eto,  fel  y 


*  (rwel  Ymddyddan  x,  tudalen  143. 


LLYTHYR  II; 


285 


ínae  y  peth  yn  sefyll  rliwng  y  Tad  a  Christ  yn  ol  trefn  ý 
cyfammod,  y  mae  achub  y  sawl  y  bu  Crist  farw  drostynt* 
yn  beth  o  gyfiawnder  iddo  ef ;  oblegid  os  yw  cyfiawnder 
yn  peri  na  ellir  peidio  cosbi  pechod,  y  mae  hefyd  yn 
gwneyd  na  ellir  peidio  achub  y  sawl  y  dyoddefwyd  eu 
cosbedigaeth. 

Dy  wed  Mi\  R.  fod  cyfundraeth  y  Fregethwr  "  yn  gosod 
y  Jehofa  dan  rwymau  i'w  greadur."*  Os  oes  un  o'r  ddwy 
system  yn  gosod  y  Creawdwr  yn  rhwym  i'w  greadur,  Ffwl- 
eriaeth  sydd  felly.  Pan  y  mae  cyfammod  yn  cael  ei  wneyd 
rhwrig  pleidiau,  ac  un  blaid  wedi  cyflawni  ei  hammod,  y 
mae  y  blaid  arall  yn  rhwym  i'rblaid  hono,  nes  y  eyfiawno 
hithau  ei  hammod.  Dywed  y  Calfinistiaid  fod  Crist  wedi 
cyflawni  ammod  iachawdwriaeth  ei  eglwys,  ac,  o  ganlyn- 
iad,  fod  ei  gyfammod  ei  hun  megys  yn  gosod  y  Tad  dan 
rwymau  i  Grist,  nes  y  byddo  yr  holl  eglwys  wedi  ei  dwyn 
i  afael  iaehawdwriaeth.  Ond  dywed  y  Ffwleriaid,  fod 
credu  yn  ammod  iachawdwriaeth  ;  a  dywed  Mr.  R.  "  fod 
cyfaddef  y  bai  ac  edifeirwch  yn  ammodau  maddeuant."f 
Os  felly,  pan  y  mae  dyn  yn  cyfaddef  ei  fai,  ac  yn  edifar- 
hau,  y  mae  Duw  yn  ddyledwr  iddo  amfaddeuant,  canys  y 
mae  y  dyn  wedi  cyflawni  ammod  y  peth.  Dyma  beth  hy- 
nod  o  debyg  i  osod  creadur  ar  dir  uwch  na'i  Greawdwr.  Y 
gwahaniaeth  yn  y  fan  yma  ydy  w,  fod  y  Pregethwr  yn  dy- 
wedyd  fod  maddeuant  pechodau  yr  holl  eglwys  yn  ddyled- 
us  i  Grist,  am  ei  fod  wedi  cyflawni  ammod  y  peth  wrth 
farw  ar  y  groes ;  a  Mr.  R.  yn  dywTedyd  yn  gystal  a  bod 
maddeuant  yn  ddyledns  i'r  pechadur  edifeiriol,  am  fod  y 
dyn  ei  hün  wecli  cyflawni  ammod  y  peth  wrth  edifarhau, 
àc.  Os  yw  y  gofynwr,  bob  amser,  yn  sefyll  ar  nwch  tir 
na'r  addawr,  fel  yr  awgryma  Mr.  R.  (tudal.  332,  a  365),  y 
mae  Ffwleriaeth  yn  gosod  y  pechadur  edifeiriol  ar  dir 
uwch  na'r  Hwn  a'i  gwnaeth. 

*  Gwel  Dysgedydd,  Cyf.  xviii.  tudalen  332—  t  Tudal.  364, 


286 


ATTODIAD. 


"  Llawer  (raedd  Mr.  R.)  a  floeddiant  Arminiaeth,  er  eu 
bod  mor  anfedrus  i  roddi  darluniad  o'r  gŵr  hwnw  (Armin- 
ius)  a'i  egwyddorion,  ag  ydynt  i  roddi  rheswm  am  eu  cred 
eu  hunain."*  A  ydyw  Mr.  R,  ei  hun  ddim  mor  anfedrus  i 
roddi  darluniad  o  Armin,  a'i  egwyddorion,  ag  yd}Tw  i  roddi 
rheswm  am  ei  gred  ei  hun?  Os  nad  ydyw,  yna  rhaid  ei 
fod  yn  llawn  mor  adnabyddus  o  Arminius  a'i  egwydd- 
orion  ag  ydyw  o'i  egwyddorion  ei  hun  :  ond  os  yw,  yna 
y  mae  ef  ei  hun  yn  un  o'r  llawer  ag  y  mae  am  eu  con- 
demnio. 

Eto,  "  Os  gweithia  y  rhai  sydd  yn  meddwl  fod  y  fargen 
wedi  ei  tharo,  y  dd}ded  wedi  ei  thalu,  ac  iachawdwriaeth 
y  prynedigion  wedi  ei  gorphen  ar  G-alfaria — a  gysgwn  ni," 
ác.f  Os  nad  ydwyf  yn  camddeall,  y  mae  Mr.  R.,  yn  y 
paragraff  hwn,  yn  awgrymu  fod  y  Calfinistiaid  wedi  bod, 
hyd  ymn,  yn  fwy  gweithgar  gydag  achos  yr  efengyl  na'r 
Ffwleriaid.  Wel,  os  ydywhyna  yn  ffaith,  ÿ  mae  yn  gryf- 
ach  o  lawer  o  blaid  Caìfinistiaeth,  ac  yn  erbyn  Ffwler- 
jaeth,  nagydyw  y  chwech  pen  sydd  gan  Mr.  R.  yn  erbyn 
y  gyntaf:  ie,  nag  ydyw  y  saith  sydd  ganddo  o  blaid  yr 
olaf. 

Ond  y  mae  yn  dda  genyf  weled  fy  nghefnder  yn  llar- 
ieiddio  tipyn  at  ddiwedd  ei  ddarlith.  Go  lew,  onidê,  Mr. 
C,  yw  gweled  rhy wbeth  yn  gwella  at  ei  ddiwedd.  Yr  wyf 
ynhollol  gydweled  âg  ef  am  y  perygl  o  fedru  dadlu  am 
yr  iawn  heb  ei  ddefnyddio.  G-obeithiaf  gan  Dduw,  na 
chaiff  Mr.  R.  na'minau  mo'n  gadael  yn  amddifaid  o  rinwedd 
yr  athrawiaeth,  pan  yn  ceisio  ei  chymhell  ar  eraill.  Xa 
chawn,  "  wedi  pregethu  i  eraill,  fod  ein  hunain  yn  an- 
nghymeradwry ;"  ond  "y'n  ceir  ynddo  Ef." 

Yr  wyf  ynhollol  gydgredu  âg  ef,  y  dylai  y  rhai  sydd  yn 
gwahaniaethu  mewn  barn,  fod  yn  ofalus  i  beidio  gwneuth- 
ur  dim  a  dueddo  i  oeri  cariad,  eu  gilydd,  i  iselu  cymeriad  y 


*  Gwel  Dysg.  Cyf  xyiii,  tudal.  365.— t  Tudal,  866. 


LLYTIIYÎt  II. 


287 


nailî  y  líall.  a  thrwy  hyny  leihau  eu  defnyddioldeb ;  er  fy 
raod  yn  raeddwl  y  dylid  dangos  cyfeiliornwyr  a  chyfeil- 
iornadau,  fel  yr  adnabydder  hwynfc,  a  thrwy  hyny  y  llei- 
häer  eu  niwed.  Ac  er  fy  mod,  yn  y  llythyrau  hyn,  wedi 
nodi  rhai  pethau  a  ymddangosant  i  mi  yn  anngl^son  ac 
anngharedig  yn  ysgrif  Mr.  R.,  eto  os  dywedais  ddim  i'w 
iselu  ef  fel  dyn,  fel  Cristion,  neu  fel  pregethwr  (neu  ddim 
syddyn  perthyn  iddo,heblaw  pyneiau  y  ddadlsydd  rhyng- 
om,  pa  rai  yr  wyf,  o  gydwybod,  yn  eu  gwrthwynebu), 
erfyniaf  ei  faddeuant.  Pe  cyfarfyddwn  âgef  unrhyw  ddi- 
wrnod^os  cytunai,  ysgydwem  ddwylaw  hyd  at  y  penelin. 
Pe  deuai  i'm  tŷ,  cai  "  fara  a  ehaws,  a  chroeso." 

Ac  os  na  allai  gyduno  â  hen  Ddissenters  Llanbrynmair 
i  ganu, 

'  Ar  groesbren  brydnawn, 
Cyfiawnder  ga's  iawn,1  &c. 

ISTeu 

'  Cariad  Crist,  a  phechod  Seiou, 
Bwyswyd  yn  y  glorian  fawr^&c, 

0  bosibl  y  gallai  gyduno  â  mi  i  ganu 

4  Yr  iawn  a  dalwyd  ar  y  groes, 

Yw  sylfaen  f  enaid  gwan  ; 
"Wrth  bwyso  arno  ddydd  a  nos, 

'Rwy'n  dysgwyl  d'od  i'r  lan,' 

Os  deil  eicli  amynedd,  Mr,  Cyhoeddwr,  i  ddarllen  fy 
llythyr  hyd  yma,  gwn  y  byddwch  ynbarod  i  ddywedyd 
mai  "  maith  iáwn  ydyw"  Ond  nid  oes  genyf  un  ymesgus- 
odiad,  heblaw  mai  dyma  yr  olaf  a  fwriadaf  ei  ysgrifenu  ar 
y  ddadl  bresennol,  oddyeithr  cael  rhyw  ail-gynhyrfiad. 

Liverpool,     )  Richard  Williams. 

Rhag.  6,  1839.  J 


ATTOÜIÁI). 


Ÿ  BR.  CHALMEPS  A  CHALFINIAETH. 

"  Ond  er  fod  y  fath  dduwinyddiaeth  (medd  y  Dr.  Chal* 
niers  am  athrawiaeth  cyfìawnhad  trwy  ffydd)  yn  gwein- 
yddu  hlícíddwch  ;  eto  gellir  amheu  y  dichon  iddi  weinyddu 
saneteiddrwydd.  Yn  awr  i'r  rhai  sydd  yn  coleddu  y  fath 
amheuaeth,  i'r  rhai  a  osodent  allan  athrawiaeth  cyfiawn- 
had  trwy  nydd—yr  erthygl,  chwedl  Luther,  wrth  ba  un  y 
mae  eglwys  yn  sefyll  neu  yn  syrthio— fel  yn  wrthwyneb 
i  gynnydd  rhinwedd,  rhoddwn  un  cwestiwn,  a  dymunwn 
iddynt  ei  ateb — Pafodd  y  mae  Ysgotland,  yr  hon  sydd  fwy- 
af  nodedig  o  holl  lültdydd  Ewrop  am  Galfiniaeth  fanwl  ei 
phwlpudau,  yn  fwyaf  nodedig  hefyd  am  y  godidogrwydd  moes- 
oì  a  eistedd  ar  drem  ei  phoblogaeth  yn  gyffredinol  ?  Pa  fodd 
yn  enw  dirgelwch,  y  mae  yn  dygwydd  fod  y  fath  dduwin- 
yddiaeth  a'r  eiddom  ni  yn  cael  ei  chysylltu  â'r  boblogaeth 
fwyaf  dilwgr  yn  mhlith  cenedloedd  cred  ? 

<4  Yr  haeriad  yn  erbyn  ein  heglwysydd  ni  ydyw,  fod  y 
bobl,  yn  nghanol  ein  dadleuon  egwyddorol  ac  athraw- 
iaethol  yn  cael  eu  hysgolheigio  can  lleied  i'r  cyflawniad  o 
weithredoedd  da.  Pa  fodd,  gan  hyny,  y  mae  fod  ein  brawd- 
lysoedd  ni,  wrth  eu  cymharu  âchalender  ein  chwaer  deyrn- 
as,  gymaint  yn  llai  i'w  wneuthur  efo  drwgweithredoedd  ? 
Yn  sicr,.  y  mae  hyn  yn  brawf  pwysig  iawn  mai  yn  y  wlad 
lle  y  mae  mwyaf  o  Gcdfiniaeth  y  mae  lleiaf  o  ddrwgweith- 
redoedd — mai  yr  hon  a  eiwir  y  genedl  fwyaf  athrawiaeth- 
gar  yn  Ewrop,  sydd,  ar  yr  un  pryd,  leiaf  ei  llygredigaeth 
— ac  mai  y  wlad  lle  mae  y  bobl  wedi  eu  hegwyddori 
ddyfnaf  âg  egwyddorìon  iachawdwriaeth  trwy  ras,  sydd  yn 
cael  ei  hafîachâu  leiaf  gan  ddrwg-fuchedd  beunyddiol  neu 
halogiad  Sabbothol  ei  thrigolion. 

"  Pan  ddaeth  Knox  drosodd  o  ysgol  Ceneva,  dyg  ei  hor- 
thodoxy  manwl,  a  dilwgr  y  pryd  hwnw,  gydag  ef,  ac  a 
roddes  ei  harchwaeth  drwy  holl  fîurnyfrau  yr  eglwys  a 
sylfaenwyd  ganddo  ;  ac  nid  yn  unig  yr  oedd  yn  fìiamio 
allan  o'n  holl  bwlpudau,  ond  hefyd  drwy  ein  hysgolion  a'n 
hegwyddor-lyfrau  dygwyd  hi  i  lawr  i  fechgyn  ein  tir  ;  ac 
o'r  naill  genedlaeth  i'r  llall  cafodd  ieuenctyd  Ysgotland  eu 
cynefino  â'i  swn  o'u  mabandod  :  ac  er  mor  annhebyg  y 
gallai  y  fath  ddysgeidiaeth  ymddangos  yn  ngolwg  y  moes- 
athraw  ysgolaidd,  i  ddwyn  i  fyny  genedl  rinweddol,  y 
mae  yn  sicr  ei  bod  wedi  cynnyrchu  y  boblogaeth  fwyaf 


Y  Dît.  CHALMERS  A  CHALFINIAETH.  28§ 


moesgar  yn  holl  Ewrop." — Gwel  Chalmers'  WorJcs,  voh 
xi.  page  142 — 144. 

Yr  wyf  yn  meddwl  y  gellir  dywedyd  am  Gyinru,  yn 
gystal  ag  am  Ysgotland,  nad  oes  nn  wlad  wedi  bod,  y  can' 
mlynedd  diweddaf,  yn  fwy  Calfinaidd  ei  phwlpudau  ria  hi, 
nac  un  wlad  wedi  bod,  at  eu  gilydd,  yn  well  ei  moesau. 
Nid  ydyw  calender  y  drwgweithredwyr,  a  brofwyd  yn  ei 
brawdlysoedd,  ond  bychan  mewn  cymhariaeth  i'r  eiddo 
gwledydd  eraill :  ac  am  ei  moesgarwch  beunyddiol,  os  nad 
am  ei  chadwraeth  cyffredinol  o'r  Sabboth,  nid  wyf  yn 
meddwl  fod  Ysgotland  ei  hun  yn  rhagori  nemawr  arni. 
"  Wyt  lanerch,'Tebe  y  Bardd  am  Gymru, 

"  Wyt  lanerch  ddystaw  lonydd— ddiochain 
Heddychol  dy  froydd. 

*  *  *  *  :  .-    <!■''.  ■ ;  '; 

A  gwelir  ei  thrigolion 

Tn  fìnteioedd,  llúoedd  llon  ; 

Ant  yn  gyson,  moddion  mad, 

Yn  ddilesg  i'r  addoliad  ; 

Yn  eu  plith  y  ceir  y  plant, 

Am  wir  addysg  ymroddant; 

Hwy  gerddant  i  dy'r  gwir-Dduw, 

Eu  goreu  dasg  y  w  gair  Duw ; 

Hyf  ddilesg  grefyddolion, 

M  awr  eu  llwydd  y w'r  Cymry  llon." 

Y  Paech.  E.  Evaîs-s. 

Pe  sylwid  yn  fatiwl  ar  yr  amryw  gynnulleidfaoedd  cref- 
yddol  sydd  yn  Nghymru,  yr  wyf  yn  meddwl  mai  y  rhai  Cal- 
fineiddiaf  yw  y  rhai  manylaf  hefyd  yn  eu  dysgyblaeth  eg- 
lwysig,  mwyaf  diargyhoedd  eu  hymarweddiad,  a  mwyaf 
haeîionus  eu  cyfraniadau  at  achosion  crefyddol.  Y  mae 
hyn,  Syr,  yn  brawf  diamheuol  i  fy  meddwl  i,  fod  Calfm- 
iaeth  a  phenrhyddid  yn  groes  i'w  gilydd — mai  Calfiniaeth 
yw  y  system  oreu  mewn  ystyr  ymarferol  yn  gystal  ag  ath- 
rawiaethol — fod  y  Dr.  Chalmers  yn  dywedyd  y  gwir,  "  mai 
y  wlad  lle  bo  mwyaf  o  Galfiniaeth  yw  y  wlad  lle  mae  llei- 
af  o  ddrwgweithredn," — pe  byddai  mwy  o  Galfiniaeth  yn 
Lloegr,  y  byddai  llai  o  bob  drygfoes  ynddi ;  llai  o  garcharu, 
llai  o  alltudio,  a  llai  o  ddienyddio  ;  ac  o'r  tu  arall,  pe  Uei- 
häai  Calfiniaeth  yn  Nghymru,  y  byddai  ynddi  fwy  o  an- 
fuchedd,  mwy  o  waith  i  geisbyliaid  ac  ustusiaid  heddwch, 
mwy  o  garcharu,  a  mwy  o  gosbi.  Y  mae  yr  athrawiaeth  o 
gadwedigaeth  pechaduriaid  trwy  ras,  nid  yn  unig  yn  cym- 
hwyso  dynion  at  fyd  arall,  ond  hefyd  yn  eu  gweìla  gyda 
19 


290 


ATTODIAD. 


golwg  ar  y  byd  presenol.  Y  tíim  ein  perthynas  â'r  ddau 
fyd  yn  galw  aroom  i "  ymdrech  yn  inlilaid  y  ffydd  a  rodd- 
wyd  unwaith  i'r  saint." 


LORD  BOLIXG-BROKE  AC  (:  mSTITUTES  CALFÍX." 

"  Bydded  ein  gelynion  yn  farnwyr." 

Fel  yr  oeid  Lord  Bolingbrolie,  y  deist,  un  diwruod  yn 
eistedd  yn  ei  djvyn  Battersea,  ac  yn  darlîen  "InstUẀte* 
Calfin,"  derbyniodd  ymweliad  boreuol  gan  y  Dr.  Thomas 
Gharch,  ficet  y  plwyf ;  ae  wedi  y  cyfarehiadau  arferol,  ebe 
BoIingbroke, 

"  A  allecli  chwi  ddyfeisio  pa  lyfr  svdd  yn  awr  ger  fy 
inron,  ag  yr  wyf  wedi  bod  yn  ei  nstudio  ?"  . 

Ghurch.  "  Xa  allaf,  yn  wir,  my  Lord." 

Bol.  "  Lnstitutes  Calfin.'  Beth  dybygech  chwi  am  y 
materion  hyn,  Doctor?" 

Ghurch.  "  0,  mij  Lord,  nid  ydÿm  nî  yn  meddwl  dim  yn 
nghyleh  y  fath  hen  ystwff.  Yr  ydym  ni  yn  dys2:u  athraw- 
iaethau  pìaen  rhinwedd  a  moesoldeb,  ac  wedi  hen  droi 
heibio  y  pynciau  dyrys  hyny  yn  nghyleh  gras." 

Bol.  "  Sylwch,  Doctor.  Chwi  a  wyddoch  nad  wyf  fi  yn 
crelu  fod  y  Beibl  yn  ddatguddiad  dwyfol ;  ond  am  y  rhai 
sydd  yn  ei  gredu,  nis  galiant  byth  ei  amddiffyn,  ar  unrhy  w 
egwyddorion  heblaw  athrawiaeth  gras.*  A  dyweyd  y 
gwir,  bum  agos  a  chael  fy  mherswadio  i'w  gredu  yn  ol  \ 
golygiad  hwn  ar  bethau  ;  ac  y  mae  uu  rheswm  wedi  myn- 
ed  yn  mhell  iawn  gyda  mi  yn  ffafr  ei  wirionedd,  hyny  y  w, 
fod  y  grediniaeth  o  hono  yn  hanfodi  ar  y  ddaear,  a  hyny 
pan  y  mae  wedi  ei  ymddiried  i  ofal  eich  bath  chwi,  ag  y 
sydd  yn  pretendio  ei  gredu,  ac  eto  yn  gwadu  yr  unig  eg- 
wj'ddorion  ar  ba  rai  y  gellir  ei  amddiffyn." — Grwel  "  Life 
and  Times  of  Selìna,  Countess  of  HuntingtonP  Yol.  i., 
page  179. 


*  Y  mae  yn  amlwg  mai  yr  athrawiaeth  a  osodir  aílan  yn  "Insfitutes 
Calfìn,"  a  alwai  Bolingbroke  yn  athrawiaeth  gras,"  ac  yr  "  unig  eg- 
vryddorion  ar  ba  rai  y  gellir  amddiffyn  y  Beibl." 


STEILLDUOLRWrDD  YR  IAWN. 


291 


NEILLDUOLRWYDD  YE  1AWN, 

&  C 3 Y FF 3.E  DI  .V  OLS  W  T  DD   GALWAÜ    YR  EFEN'SYL,   YX   CAEL  EÜ 
PROFI, 

Oddiwrth  mal  dyna  athrawiaeth  y  prophwydi  cyri  dyfodiad 
Crist,  ac  mäí  dyna  yr  unig  athrawiaeth  a  allaifodyn  gyson 
iddynt  ei  phregethu.  I 

Un  o'r  pèthaia  sydd  yn  gwneyd  ffyrdd  Duw  yn  anolrhein- 
-adwy  i  ai,  ydyw,  mai  bodau  amser  ydym,  fei  y  mae  yn 
nnhawdd,  es  &kd  yn  anmhosibl,  i  ni  feddwl  am  ddim  heb 
dy'oied  amser  yn  gysylltiedigâg  ef ;  ac  nad  ydyw  yr  amser 
sydd  rhwng  dygwyddiadau  a'u  gilydd  yn  ddim  i'r  Duw 
holibreseno!,  mwy  nag  ydyw  y  s  eüder  sydd  rhwng 
gwrthddrychau  a'u  gilydd;  hyny  yw.  nid  oes  un  dygwydd- 
iad  yn  fwy  presenol  i  Dduw,  o  raa  anaser,  na'u  gilydd, 
niwy  nag  y  mae  uri  gwrtliddryeh  yn  nes  ato  neu  belìach 
oddiwrtho,  na'u  gilydd. 

Fe  fu  aberthiad  Crist  yn  beth  a  ddysgwylid  gan  ddynîon 
am  oesoedd  lawer.;  ond  yn  awr  fe'i  cofìr  fel  peth  wedi 
<3ymei*3Td  11  e  er  ys  «annoedd  o  flyîiyddoedd,  ac  y  mae  pob 
$)lwyddyn  yn  gwneyd  ydygwyddiad  rnawr  hwnw,  i  ni,  yn 
Iienach  o  gymaint  a  fomy.  Dnd  nid  rnor  briodol  37w  dy- 
wed\rd  am  Dduw,  ei  fod  yn  d^'sgwyl  pethau  i  ddyfod,  neu 
yn  coíio  pethau  a  aethant  heibio,  oblegid  3T  mae  pob  peth 
n  f37dd,.  a  phob  peth  a  fu,  mor  bresenol  ger  ei  from  ef  ag 
ydyw  y  pethau  sydd  3*  foment  hon.  Yr  oedd  dyoddefaint 
-Crist  mor  bresenol  ger  bron  Duw  pan  achubwyd  Abel  ag 
oedilent  pan  aehubwyd  3r  ìleidr  ar  y  groes.  Bydd  mar- 
wolaeth  yCyfryngwr  mor  bresenol  i  Dduw  pan  gipir  y 
saint  i  gyfarfod  ar  Arglwydd  yn  yr  awyr,  ag  ydoedd  pan 
orchymynodd  ef  ei  3-sbryd  i  law  ei  Dad.  Felíy,  yn  hytrach 
na  dywedyd  fod  yr  Arglwydd  yn  achub  g37nt  ar  gyfrif 
rhywbeth  a  ddysgwyliai,  neu  ei  fod  yn  achub  yn  awr  ar 
gyfrif  rhy wbeth  a  gofta,  mwy  priodol  y w  dyweyd  ei  fod  yn 
achub  pob  un  a  achubir,  o  ddeehreu  y  byd  i'w  ddiwedd, 
ar  gyfrif  yr  hyn  s^'dd  yn  wastad  yn  bresenol  ger  ei  fron, 
tnor  bresenol  iddo  wrth  achub  y  naill  aer  wrth  achub  y 

u*u.  . 

Y  mae  amser  d^'oddefaint  Crist  3Tn  peri  ymddangosiad  o 
wahaniaeth  rhwng  efengyl  y  prophwydi  ac  efeugyl  yr 


292 


ATTODIÁÍ). 


apostolion,  yn  gymaint  a  bod  y  naill  yn  pregethu  Críst  í 
ddyfod,  a'r  lleill  yn  pregethu  Crist  wedi  dyfod  ;  ond  gan 
nad  oes  dim  gwahaniaeth,  i  awdwr  yr  efengyl,  rhwng  i 
ddyfod  ac  wedi  dyfod,  nis-  gall  amser  beri  dim  gwahaniaeth 
gwirioneddol  yn  egwyddor  yr  efengyl.  Yr  un  o  ran  ei 
hegwyddor  yw  yr  efengyl  dan  bob  goruchwyliaeth.  Pe 
buasai  yr  Oen  yn  cael  ei  'add  yn  nechreu  y  byd,  tua  dydd- 
iau  Adda;  neu  pe  buasai  aberthiad  Crist  i  fod  yn  niwredd 
y  byd,  wedi  dwyn  yr  holl  feibion  i  ogoniant,  ni  wnaethai 
hỳny  ddim  gwahaniaeth  yn  egwyddor  yr  efengyl,  nac 
ychwaith  yn  sef}Tllfa  ei  gwrandawyr  rhyngddynt  a'r  gwrth- 
ddrych  a  gyhoeddir  yn  yr  efengyl,  rhagor  iddo  ddyoddef 
yr  amser  y  dyoddefodd. 

1.  Tybier  yn  awr,  y  buasai  holl  oruchwyîíaeth  y  galw 
a'r  achub  yn  eymeryd  Ile  cyn  i  Grist  ddyoddef. 

2.  Tybier,  yn  gysylltiedig  â  hyny,  y  byddai  gweinídog- 
ion  yr  efengyl  yn  galw  dynion  i  gredu  yn  "Nghrist,  gan 
ddywedyd  yr  achubid  y  sawl  a  gredent  ar  gyfrif  y  byddai 
i  Grist  ddyoddef  fel  iawn  dros  eu  pechodau,  pan  yr  ym- 
ddangosai;  ond  am  y  sawl  na  chredent,  y  byddai  iddo  ef 
ddyoddef  "  cosbedigaeth  heddwch"  y  rhai  hyny,  ac  hefyd 
y  byddai  raid  iddynt  hwythau  eu  hunain  ddwyn  y  gosb 
am  }Tr  un  pechodau  am  b}Tth  ;  oni  byddai  }T  fath  bregethu 
yn  sarhad  ar  synwyr  cyffredin,  yn  ddirdra  ar  y  teiinlad 
moesol  â  pha  un  yr  ydysyn  gwahaniaet.hu  rhwng  cyfiawn- 
4er  a  cham  ? 

3.  Ond  tybier  y  bjTddai  i  weinidogion  yr  efengyl  alw  eu 
holl  wrandawyr  i  gredu,  gan  ddyweyd  y  byddaii  Grist,  yn 
niwedd  yr  oruchwyliaeth,  roddi  ei  hun  yn  iawn  dros  bech- 
odau  pob  un  a  gredai.  ynddo,  ac  ar  gyfrif  hyny,  }Tr  etifcdd- 
ai  y  cyfryw  fywyd  tragywyddol :  ond  am  y  sawl  a  wrth- 
odent  gredu  ynddo,  eu  bod  yfa  seîio  eu  damnedigaeth,  na 
byddai  iddynt  na  rhan  na  chyfran  yn  ngwaith  y  Messia 
pan  y  deuai,  acy  byddai  cosbedigaeth  eu  peehodau  yn  dis- 
gyn  yn  unig  ar  eu  penau  hwy  eu  hunain.  Onid  ymddang- 
osai  yr  oruchwyliaeth  yna  yn  dra  chlir?  ac  onifyddai  yn 
anhawdd  canfod  ynddi  ddím  cysgod  o  annghysondeb  o'i 
dechreu  i'w  diwedd? 

Afraid  yw  dyweyd  mai  tyb-osodiadau  (hypotheses)  y w  y 
tri  sylw  uchod.  Ond  os  nad  wyf  yn  camgymeiyd,  y  mae 
yr  olaf  yn  ddangosiad  tèg  o'r  eì*engyl  fel  ei  pregeíhid  gan 
y  prophwydi,  ac  o  sefyllfa  ei  gwrandawyr  yn  eu  perthynas 
â'r  efengyl  ac  â'r  bendithion  cynwysedig  ynddi. 


SEILLDUOLRWYDD   YR  IAWN.  293 


Ystyrier  yn  awr  pa  fodd  yr  oedd  y  prophwyd  Esay  yn 
rhedeg  gyrfa  ei  weioidogaeth.  Ei  destyn  mawr  oedd  Crist 
yn  ei  ddarostyngiad  a'i  dderchafiad.  G-alwai  ei  wran- 
dawyr  yn  gyffrediaol  i  gredu  ei  ymadrodd  am  y  Messia,  ac 
i  fwynhau  "  dyfroedd,  gwin,  a  llaeth  "  ei  athrawiaeth  ;  a 
dywedai  fod  bywyd  enaid  yn  gysylltiedig  â  gwrando. 
Pregethai  fechnîaeth  Crist  mewn  geîriau  anhawdd,  dybyg- 
id,  eu  eamgymeryd ;  hyny  y w,  y  dyoddefai  gosb  yn  lle  er- 
aill  ;  ac  y  byddai  i'r  rhai  hyny  gael  eu  eyfiawnhau  a'u 
hiachâu.  "  Efe  a  archollwyd  am  ein  camweddau  ni,  efe  a 
ddrylliwyd  am  ein  hanwireddau  ni :  cosbedigaeth  ein 
heddwch  ni  oedd  arno  ef,  a  thrwy  ei  gleisiau  ef  yr  iach- 
awyd  ni."  Y  ni  a  "iachawyd  drwy  ei  gleisiau  ef,"  yw  y 
ni  yr  archollwyd  ef  am  eu  camweddau,  &c.  "Rhoddwyd 
pla  arno  eí*  am  gamwedd/y  mhobl."  "  Fy  ngwas  eyfiawn 
&  gyfìawnha  lawer  trwy  ei  wybodaeth,  canys  efe  a  ddwg 
eu  hanwireddau  hwynt  ;"  sef  anwireddau  y  llawer  a  gyf- 
iawnheir.    G-wel  Esay  liii. 

Yn  oi  y  dull  yma  o  bregethu,  yr  oedd  yr  holl  drefn  yn 
ymddangos  yn  ogon^ddus  iawn,  ac  ni  welid  ynddi  un  cys- 
god  o  annghysoudeb.  Eithaf  tegwch  i  bawb  o'r  gwran- 
dawyr— -yr  un  athrawiaeth  yn  cael  ei  phregethu  iddynt 
oll — a'r  naill  fel  y  llall  yn  eael  ei  alw  i  gredu,  a  hyny 
oddiar  yrun  annogaethau.  Yr  oedd  daioni  a  ehyfiawnder 
y  drefn  yn  cyd-ddysgleirio  ;  oblegid  nid  oedd  o  weinidog- 
aeth  hono  yneynwys  fod  yn  bosibl  i  bechod  ddianc  heb  ei 
gosbi  i'r  eithaf ;  ond  y  diangai  y  peehaduriaid  a  gredent 
o  afael  cosb,  am  y  byddai  i  G-rist,  yn  niwedd  y  byd  hwnw 
neu  yr  oruchwyliaeth  hono,  ddyoddef  y  gosbedigaeth  yn 
eu  lle. 

Ond  pe  buasai  y  prophwyd  yn  pregethu  y  byddai  i'r 
Messia,  pan  y  deuai,  ddwyn  anwireddaua  dyoddef  cosbed- 
igaeth  y  rhai  ni  chredent,  ae  a  fyddent  byth  yn  dyoddef 
eosbedigaeth  eu  pechodau  eu  hunain,  buasai  daioni,  achyf- 
iawnder,  a  ehysoiîdeb  y  drefn,  yn  myned  dan  gwmwl  yn  y 
fan.  Buasai  ei  athrawiaeth  yn  rhedeg  yn  debyg  i  hyn  gyda 
golwg  ar  yr  annghredinwyr — ■"  Os  gwrthod  credu  ein  hym- 
adrodd  ni  a  wnewch,  yr  ydych  yn  sicr  o  fod  dan  gosb  am 
eieh  pechodau  mewn  byd  ar  ol  hwn  :  a  phan  ddelo  y  Mes- 
úa,  bydd  iddo  yntau  ddyoddef  yn  iawn  am  yr  un  pechod- 
au  ;  'ie,  dyoddefa  am  eich  pechodau  chwi  nes  dyweyd, 
"  Gorphenwyd ;"  ac  er  i  Grist  ddyoddef  a  gorphen  dyoddef 
eymaint  ag  a  ali  cyfiawnder  ei  ofyn  am  eich  pechodai; 


294 


ÀTTODIAD. 


chwi,  eto  byddwch  chwi  elcli  huDain  yu  dyoddef  árrî 
yr  iin  peehodau,  a  hyny  âr  yr  un  amser,  a  bydd  y  dy- 
oddefaint  hyny  yn  ddiurphen  !"  Yr  wyf  yn  "credu  n& 
allasai  un  dyn  oMerbyn  y  fath  athrawiaeth  heb  naill  ai 
rhoddi  annohyfiawnder  yn  erhyn  ei  Wr.euthurwr,  neu. 
roddi  attalfa  (suspeìisio?i)  ar  weithrediadau  y  synwyr 
trwy  ba  un  y  gwybyddir  rhagor  rhwDg  eyfiawnder  ac 
annghyfiawnder.  Buasai  y  fath  bregethu  yn  troi  union- 
deb  a  daioni  y  drefn  yn  annghyfìawnder,  yn  wastraff,  ac 
yn  greuloudeb. 

Önd  cofier,  mai  yr  un  yw  \r  efengyl  o  ran  egwyddor  yn 
awr  a  ehynt.  "  I  ninau  y  pregethwyd  yr  efengyì,  megys 
ag  idddynt  hwythau."  Yn  sicr  ni  all  fod  dim  mwy  o 
berthynas  rhwng  marwolaeth  Crist  ag  annghredinwyr  yn 
awr,  naa'  oedd  dan  yr  hen  orueh  wyliaeth  ;  pa  fodd  bynag 
y  pregethid  yr  efengyl  i  annghredinwyr  gynt  yn  amser  y 
prophwydi,  "  megys"hyny,  o  ran  egwyddor,  y  mae  i  gael 
ei  phregethu  i  annghredin wyr  yn  ein  dyddiau  ninau.  Yr 
un  Gwrthddrych  mawr  sydd  i  gael  ei  bregethu  ; — "  Heb 
ddywedyd  dimyn  amgen  nag  a  ddywedodd  y  prophwydi 
a  Moses  y  delent  i  ben  ;  y  dyoddefai  Crist,"  (fcc.  Yr  un 
fechniaeth  o  eiddoCrist  sydd  yn  cael  ei  gosod  aîian  : — "  Y 
Cyflawn  drosyr  annghyfìawn — Yr  hwn  nid  adnabu  bechod 
a  wnaeth  efe  yn  bechod  drosom  ni,  fel  y  gwnelid  m  yn  gyf- 
iawnder  Duw  ynddo  ef."  Y  mae  yr  adnod  yna  yn  dangos, 
dybygid,  jo.  ddigon  egìur,  mai  y  ni  a  wneir  yn  gyfìawnder, 
yw  y  ni  dros  ba  rai  y  gwnaed  ef  yn  bechod. 

Y  mae  gwrandawyr  yrefengyl  yn  cael  eu  galw  mor  gy  - 
fTredinol  yn  awr  a'r  pryd  hwnw,  ac  nid  mwy.  iSTid  oes  eis- 
iau  geiriau  mwy  eyffredinol  i  alw  pechaduriaid  at  y  Gwar- 
edwr  nag  a  aferid  gan  y  prophwyd  £say  ei  hun  "  Trowch 
eich  wynebau  ataf  fi,  holl  gyrau  y  ddaear,  fel  y'ch  ach- 
uber,"  &c. 

Y  mae  mor  eyson  pregethu  neillduolrwydd  yr  iawn  a 
chyffredinolrwydd  galwad  yr  efengyl  yn  awr  a'r  pryd 
hwnw;  ac  mor  annghyson  dywedyd.fod  dyoddefaint  Crist 
dros  y  sawl  a  fyddant  byth  yn  uffèrn  yn  awr  a'r  pryd 
hwnw.  îsi  ellir  dalhyny  heb  fyntumio  fod  Crist  yn  marw 
ar  Galfaria  dros  y  rhai  oeddent  yn  uffern  yn  barod— dros- 
Cain  yn  gystal  a  thros  Abel  ! 

Pe  daethai  Crist  i  ganol  dyledwyr  Eden  mewn  tosturir 
gan  addaw  mechnio  a  thalu  dyled  cynifer  a  gredent  yn- 
ddo:  ac  yn  ol  ei  addewid  yn  dyfod,  tua  diwedd  yr  oruch- 


NEILLDUOLRWŶDD  YR  IAWN. 


295 


wyliaetb,  ac  yn  taluyn  unig  dros  y  sawl  a  ymddiriedasent 
ynddo,  y  mae  yn  am'lwg  na  buasai  gan  y  lleill  ueb  ond  eu 
hunain  ì'w  beio.  Wel,  dyna  fel  yr  oedd  pethau  yn  amser 
prophwydi,  a'r  unig  wahaniaetb  rhyngom  ni  ahwythau  yn 
y  pwynt  yma  yw,  í'od  gwrandawyr  efengyl  y  pryd  hwnw 
yn  eael  eu  galw  ì  gredu  mewn  peth  i  gaei  ei  wneyd,  a  ni- 
nau  yn  cael  ein  gaiw  i  gredu  mewn  peth  wedi  ei  wneyd. 
Ac  nid  y  w  fod  y  peth  wedi  ei  wneyd  yn  cyfansoddi  uu 
berthynas  rhyngddo  a'i  ddirmygwyr,  mwy  na  phe  buasai  i 
gael  ei  wneyd  ryw  amser  i  ddyfod.  Ac  os  oedd  y  ffordd 
yn  rhydd  i  alw  y  holl  wrandaẃyr  i  gredu,  er  pregethu 
iawn  neillduol,  cyn  i  Giist  ddyoddef.  yn  sicr  nis  gall  y 
ffaith  o'i  fod  wedi  dyoddef  daflu  un  rhwystr  gwirionedd- 
ol  areiu  ffordd  ninau  i  gyhoeddi  ac  i  gofleidio  yr  r.n  ath- 
rawiaeth. 

Pa  mor  ddyeithr  bynag  y  gall  yr  ymresymiad  uehod  ym- 
ddangos  i'r  darllenydd,  niraid  ond  ystyried  yr  Ysgrythyrau 
canlynol,  na  weìirei  fod  yn  sylfaenedig  ar  air  Duw. 

Yr  Ysgrythyr  gyntaf  a  enwaf  yw  Rhuf.  iii.  25:  '/ Yr 

hwn  a  osododd  Duw  yn  iawn  i  ddangos  ei  gyfiawn- 

der  of  trwy  faddeuanty  pechodau  a  wnaethid  o'r  blaen," 
&c.  Cynwysir  yma  mai  dyben  yr  iawn,  gyda  golwg  ar 
yr  oesoedd  gynt,  oedd,  uid  gwneyd  rhyw  foddlonrwydd  i'r 
lly  wodraeth  dros  bechodau  pawb,  y  rhai  oeddent  yn  uffern 
yn  gystala'r  lleill  ;  ond  "i  ddangos  ei  gyfiawnder  ef  trwy 
faddeuanty  pechodau  a  wnaethid  o'r  blaen."  Y  peth  oedd 
yn  gòsód  angenrheidrwydd  am  iawn  o  ran  yr  hen  oesoedd 
oedd,  nid  fod  pawb  wedi  cael  eu  galw  i  gredu,  ond  fod 
pechodau  wedi  eu  maddeu.  Maddeuant  aciawn  sydd  yma 
yn  cael  eu  gosod  ar  gyfer  eu  gil}^dd,  a  thrwy  y  ddau,  fel 
trwy  ddau  wydr  yspienddrych,  y  mae  yr  olwg  ogoneddus- 
af  i'w  chael  ar  gyfiawnder  ag  a  gafwyd  erioed  :  tynwch  y 
naill,  y  mae  y  Uali  yn  myued  yn  llawn  niwl ;  gadewch  y 
ddau  yn  eu  lle,  ac  fe  ymddengys  cyfiawnder  fel  yr  haul  o 
ddysgleirdeb.  Pe  meddwn  olwg  angel  nis  gallwn  weled 
dim  cyfìawnder  mewn  maddeuant  heb  iawn,  nac  ychwaith 
mewn  iawn  heb  faddeuant.  Ond  er  gwaned  y w  fy  ngol- 
wg,  pan  gaf  drem  drwy  y  ddau,  sef  iawn  a  maddeuant,  mi 
welaf  gyfiawnder  a'i  choron  ar  ei  pheu,  a'i  gwên  ar  ei 
grudd,  yn  gwaeddi,  "  Gollwng  ef,  rhag  disgyn  o  hono  i'r 
clawdd,  myfi  a  gefaisiawn."  Y  mae  yn  ymddangos  i  mi  y 
rhaid  i  gyfiawnder  gael  y  ddau,  neu  fod  heb  yr  un.  Pan 
gymero  y  naill  le.  ni  bydd  yn  ddiddigheb  i'r  llallgymeryd 


296 


ATTODIAD. 


lle  hefyd.  Pan  oedd  "  y  pechodau  a  wnaethid  o'r  blaen  " 
yn  cael  eu  maddeu,  yr oedd  cyfiawnder  yn  gofyn  iawn  am 
bob  un  o  honynt  ;  ond  dywedwn  yn  ngeiriau  Prydydd 
Maes-y-plwm, 

"  Cyfiawnder,  Trrth  hir  ofyn  iawn, 
Ëi  daliad  yn  gyflawn  a  ga'dd." 

Bellach,  pan  y  mae  iawn  wedi  ei  dderbyn,  nid  yn  unig  dros 
y  pechodau  a  wuaethid,  ac  a  faddeuasid  o'r  blaen,  ond  hef- 
yd  dros  aneirif  bechodau  a  gyflawnir  wedi  derbyniad  yr 
iawn,  y  mae  cyfìawnder  yn  gofyn  i'r  rhai  hyny  gael  eu 
maddeu,  à  llais  mor  dderchafedig  ag  y  gofynodd  erioed  am 
iawn  dros  y  lleill. 

Ysgrythyr  arall  a  enwaf  y w  Heb.  ii.  10  :  "  Gweddus  oedd 
iddo  ef,  o  herwydd  yr  hwn  y  mae  pob  peth.  a  thrwy  yr 
hwn  y  mae  pob  peth,  wedi  iddo  ddwyn  meibion  lawer  i 
ogoniant,  berffeithio  Tywysog  eu  hiachawdwriaeth  hwy 
trwy  ddyoddefìadau."  Yr  oedd  y  prophwydi  yn  galw  eu 
gwrandawyr  yn  gyffredinol  at  y  Gwaredwr,  a  hyny  yn 
ddifloesgni  a  dirysiant ;  ond  eto  yr  unig  beth,  o  ran  yr 
oesoedd  hyny,  ag  oedd  yn  gwneyd  dyoddefaint  Tywysog 
iachawdwriaeth  yn  beth  "  gweddus  "  [angenrheidiol]  oedd 
dygiad  y  meibion  lawer  i  ogoniant.  Ac  os  oedd  "  dwyn 
meibion  lawer  i  ogoniant  "  yn  gosod  gweddusrwydd  neu  yn 
hytrach  angenrheidrwydd  i  Grist  ddyoddef,  rhaid,  wrth 
gystadl  ymresymiad,  fod  dyoddefaint  Crist  yn  peri  fod 
dwyn  i  ogoniant  y  íCmeibion  lawer"  y  dyoddefodd  dros^ 
tynt,  yn  beth  "  gweddus"  ac  angenrheidiol. 

Yn  awr,  os  galw  gwrandawyr  efengyl  yn  ddiwahaniaeth 
i  gredu  yn  y  Messia,  a;dangos  ei  ddyoddefaint  ef  fel  counter- 
part  i  ddygiad  y  "  meibion  lawer  i  ogoniant,"  oedd  yr 
unig  bregethu  cyson  gynt,  dyna  yr  unig  bregethu  a  all  fod 
yn  gyson  eto,  canys  yr  un  y  w  yr  efengyl  dan  bob  goruch- 
wyliaeth. 


PIWEDD. 


DANGOSEG. 


Adda,  ei  bechod  yn  fawr,  rhesymau  i  ddangos  hyny, 
tudalen  36 — 38  ;  nas  gallasai  bechu  ond  trwy  fwyta 
yffrwyth  gwaharddedig,  38 — 41  ;  yn  weithredydd 
hollol  rydd  wrth  sefyll  neu  syrthio,  41  ;    ei  hiliog- 
aeth  yn  cael  eu  rhoddi  i  fyny  i  bechod  yn  gosb  am 
yr  eiddo  ef,  46  ;  yn  cydsynied  â  thelerau  y  cyfam- 
mod  gweithredoedd,  nad  oedd  ffurf  yn  rheidiol  i 
ddangos  hyny,  53 — 55  ;  Crist  yn  cael  ei  gyferbynu 
iddo,  57  ;  ei  anfarwoldeb  cyn,  a'i  farwoldeb  wedi,  ei 
gwymp,  58  ;  cyfrifiad  o'i  bechod  i'w  hiliogaeth,  60 — 
63;  ei  hiliogaeth  yny  cyfammod  gweithredoedd,  62  ; 
yn  ben  cyfammodwr,  64,  65  ;  undeb  ei  hiliogaeth  âg 
ef  yn  sail  cyfrifiad  ei  bechod  iddynt,  79  ;  ei  waith  yn 
tori  y  cyfammod  yn  cael  ei  gyfrif  yn  wirioneddol  i'w 
hâd  fel  ef  ei  hun,  83  ;  euogrwydd  y  pechod  cyntaf 
yn  drymach  arno  ef  nag  ar  ei  hiliogaeth,  83  ;  ei 
bechod  cyntaf  yn  achos  damnedigaeth  i'w  lioll  hâd, 
93 — 93  ;  pob  dyn  ynddo  ef  neu  yn  Nghrist,  100  ; 
nad  yw  ei  hâd  mewn  sefyllfa  prawf  fel  yr  oedd  ef 
cyn  ei  gwymp,  101,  102  ;  y  peth  oedd  ef  a'i  waith 
i'w  hâd  naturioi,  hyny  yw  Crist  i'w  hâd  ysbrydol, 
144  ;  iawn  ddeaìl  am  dano  yn  rheidiol  i  ddeall  am 
Grist,  yr  ailAdda,  .  ...  144 

Achubadwy  achadwadwy,         .  .  .  209 

Achubiaeth  yr  eglw7ys  yn  weithred  o  gyfiawnder  yn 
«íymaint  ag  o  ras,    .....  l§-3 

Aileni,  mai  gwaith  Duw  ydyw,  .  .  .  242 

Amgyffred,  nad  y  w  yn  sail  i  gredu  y  gwirionedd,     22,  31 
Ammod,  nad  yr  un  peth  yw  a  moddion,  103,  104  :  cyf- 
amrnod  y  prynedigaeth,       .  .  .       .  159 

Anallu  i  wneuthur  drwg  yn  rhinwedd,  247,  248;  s}Tl- 
wadau  arno,  254 — 257  ;  nattiriol  a  moesol,  sylw  ar- 
no,  .  .  .  ...  260 

Anetholedìgion,  eu  dygiad  i  fod  yn  dyrysu  y  Ffwler- 

iaid,  278  ;  gwlad  efengyl,fod  iddynt  obaith,  .  278 
Arfaeth,  nad  ein  rheol  ni  ydyw,  .  .        .  213 

Arminiaid,  yn  cyfarfod  âg  anhawsdra  yn  ngwyneb 
hollwybodaeth  Duw,  111;  eu  golygiad  arypryned- 
igaeth,  t  .  .  .  ,  160 


298 


DANGOSEG. 


Babanod  yn  bechaduriaid  eyfrifedig  yn  Adda,       .  66 

Bai  weithiau  mewn  effaith  prydna  bo  mewn  achos,  ac 
vice  vei'sa,  .  .  .  .  .  254 

Beibl  yn  sylfaen  i'r  duwinydd,  23  ;  ei  gysondeb.  y  modd 
i'w  ganfod  felly,  23;  a  ddylai  fod  ein  rheol  i  ddefn- 
yddio  yr  iacbawdwriaeth,       .        .        .         2]  3,  214 

Boliugbrote,  Lord,  ac  "  Institutes  Calfìn,"       .      .  290 

Bydsawd  moesol  oll  yn  wrthddrychau  yr  iawn,  yn  ol 
Mr.  Jenkyn,  .  .  .  .       .  219 

Caethion,  eu  rhyddbad  yn  Israel  yn  gysgod  o'r  pryned- 
igaeth  trwy  Grist,       .  .  .  .     163,  164 

Caìfìn  yn  goîv£u  mai  dros  yr  etholedigion  yn  unin:  y 
dyoddefodd  Crist,  .  .  .  235,236 

Caltìnistiaid,  pwy  a  olygir  wrthynt,  26,  87  ;  yn  golygu 
fod  yr  iawn  yn  sicrhau  cwbl  wared'gaeth  i'w  holl 
wrthddrycbau,  195  ;  eu  golygiad  am  yriawn,  130,280 

Cariad  eyfîredinol  Duw  at  y  byd  yn  c  ael  ei  ddal  a'i  eg- 
ìnro,  2-28;  yn  neillduol  at  yr  egìwys,        .       23C— 232 

Clod  i  Adda  pe  cyflawî  asai  ammod  y  cyfammod,  105 

Credu  llawer  o  bethau  nas  gelìir  eu  hamgyfìred,  21, 
22  ;  rad  yw  yn  ammod  bywyd,  103  :  sail  dyìed- 
swyod  dyn  i,  216,  217  ;  yn  ddyledswydd  ar  ddyn, 
pe  na  byddai  iddo  ddim  daioni  o  hyny,        .  279 

Crefydd,  ei  sail  ar  y  datguddiad  dwyfol  yn  ur.ig,      .  19 

Crist,  pob  dyn  ynddo  ef  neu  yn  Adda,  100;  yn  Fech- 
niydd  o wii-ioneddol,  177 — 179:  nad  oedd  ymddyg- 
iad  y  Tad  ato,  wrth  go>_bi  pechod,  yr  un  yn  mhob 
golygiad  ag  at  droseddwr,  186  ;  na  bu  farw  dros  y 
rhai  a  fyddant  golledigyn  y  diwedd,       .        23C — 232 

Cosb  llywodraeth  wladol,  ei  dyben.       .  .  121 

Cosbi  pechod,  i  Bduw  yn  unig  y  perthyn,  121 ;  pechod 
yn  lìai  na'i  haeddiant  yn  ei  íychanu  yn  ngolwg  y 
troseddwr,  123  :  y  cyfiawn  yn  lle  yr  euog  yn  betli 
annghyfiawn  i  ddynion,  ond  nid  i  Dduw,       .    184,  1S5 

Cosbedigaeth,  nad  iawnydyw,  134,  141,  154  ;  nad  yw 
gweinyddiad  Uythyrenol  o  honi  ar  Grist  }*n  dinystr- 
io  daioni  Dacyn  gwanhau  awdurdod  y  llywcdraeth, 
148,  149;  yn  anwahanol  oddiwrth  bechod,  114,  115; 
nad  rhywbeth  yn  lle,  ond  mai  hi  ei  hun  a  rced  ar 
Grist,  .  .  .  .  153 

Cyfammod,  ystyr  y  gair,  4S  ;  amry w  ddull  o — betìi  y  w, 
49,  50;  nad  yw  aberth  yn  anhebgorol,  ond  pan 
f^'ddoyn  ammod,  i  51  ;  bod  yrhyn  a  basiodd  rhwng 
Duw  acAddayn,       .  .  .  .  51,  52 


DANGOSEG. 


299 


Oyfammod  gweithredoedd,  cydsyniad  Adda,  er  nad 
yn  ffurfio),  â  thelerau  y,  55,  56  ;  nad  oedd  ei 
wneuthuriad  yn  rhoddi  un  hawl  newydd  i  Dduw 
ar  y  dyn,  ond  buasai  ei  gadw  yn  rhoddi  math  o 
hawl  newydd  i'r  dyn  ar  ei  Greawdwr,  55  ;  yn  enw 
cymhwys  ar  yr  hyn  a  fu  rhwng  Duw  ac  Addo,  56, 
57  ;  Adda  a'i  hâd  yn  cael  eu  cymeryd  i  mewn  yn  y, 
62  ;  mor  gyíiawn  ymddwyn  yn  ei  ol  at  eiddeiliaid,  . 
a'i  wneuthnr,  88 — 93  ;  nad  yw  y  cyfammod  gras 
wedi  rhyddhau  dynolryw  yn  gyffredinol  oddiwrtho, 
94 — 102;  nad  yw  y  duwiol  ar  ei  dir  melldigedig,  101 

Cyfammod  gras,  nad  yw  yr  auimwiol  ar  ei  dir  ben- 
digedig  ef,  ....  101 

Cyfammod  y  prynedigaeth  rhwng  y  Personau  Dwyfol, 
155  ;  betli  y  w,  156  ;  ei  ammod,        .       .       .  158 

Cyflwr  aehuhadwy,  beth  yw — yn  derm  annghym- 
hwys — os  iddo  yn  unig'  y  dygwyd  dynion  gan  Grist, 
nadŷnt  well  erddo,  ....  209 

Cyfraitli,  hawl  ganddi  i  gosbi  Crist  wedi  ei  gael  ef  yn 
Fechniydd  yn  lle  y  troseddwr,  er  na  feddai  hyny  yn 
wreiddiol,  140,  141  ;  nad  yw  yn  gofyn  iawn,  132  ;  na 
'  ofyna  ond  perfîaith  ufudd-dod,  neu  ddyoddef  am  au- 
ufudddod,  .  ,  ,  .  133— 136- 

Cyfrifìad,  yétyr  y  gair,  61  ;  o  beehcd  Adda  i'w  hiliog- 
aeth — peehodau  ei  bobl  i  Grist— cyfìaw^nder  Crist  í'w 
bobl,  61  ;  ein  hundeb  âg  Adda  yn  sail?  *  79 

Cymhariaeth  neu  ddammeg,  y  peiygl  o'i  dilyn  yn  rhy 
gywrain,  .  ,  "     .  .  176 

Cysgodau  yn  dangos  neillduolrwydd  yriawn,       .  203 

Cysondeb  prynedigaeth  neillduol  â  galwad  eyífredinol 
yr  efengyl,  290 

Ohaìmers,  Dr.,  a  Chalfiniaeth,   .  .  .  288 

Dadlenon  yn  mhlith  enwadaucrefyddol,  y  dâioni  o,  IB 

Datguddiad  dwyfol,  nid  philosophi,  yn  sail  y  grefydd 
Gristionogol,  .-  .  ,  .  .19 

Deddf  foesol  yn  egwyddor  ammod  y  cyfammod  gweith- 
redoedd,  .  ,  ,  .  .  57 

Derbyn  wyneb,  beth  ydÿ w-^-nad  yw  Duw,  wrth  roddi 
ei  Fab  a'r  bendithion  sydd  ynddo  i'r  neb  y  myno,  yn 
gwneyd  hyny,  ...  .  202 

Digofaint  Duw,  beth  ydyw,  .  .  •  143 

Duw  yn  rho'i  dyled  arno  ei  hun,  53  ;  yn  dial  am  bechod,  284 

Dwight,  Dr.,  ei  ddarnodiad  o'r  iawn,  130;  ei  ddarnod- 
iad  o  gyfammod  y  prynedigaeth,       .  .  156 


300 


BANGOSEGr. 


Dyledswydd  dyn  i  gredu  yr  efengyl,  ei  sail  .  -  216 
Dyn,  y  peth  y  mae  yn  fwyaf  ewyílysgar  iddo,  yw  yr 
hyn  y  mae  yn  fwyaf  tueddol  i'w  gyílawni,  245,  24/7; 
yn  hollol  analluog  i  edifarhau  a  chredu,  245,  259  ; 
yn  dewis  neu  yn  gwrthod  yn  ol  anian  lywodr- 
aethol  ei  enaid,  248 — 251  ;  ei  ystyried  mewn 
stât  o  ddidueddrwydd,  yn  arwain  i  gamsyniadau 
erchyll,  252,  253  ;  pam  ei  gelwir  i  gyfrif,  ac  yntau 
yn  farw  i'r  h}Tn  sydd  dda,  257  ;  pam  y  pregethir  yr 
efengyl  iddo,  ac  yntau  yn  farw,       .  .       .  256 

Dyn  annuwiol  yn  gwneyd  da  yn  debyg  i  anifail,  neu 

oddiar  gau  ddybenion,         .  .  .       251,  252 

Dynion  yn  cael  eu  rhoddi  i  fyny  i  beehodau  mwy, 
yn  gosb  am  bechodau  llai,  44  ;  yn  cael  eu  rhoddi  i 
fyny  i  bechod  yn  gosb  am  bechod  Adda,  .  44,  45 
Dyoddef,  na  buasai  raid  i  Grist  ddyoddef  mwy  na  llai,  5 
pe  buasai  nifer  ypersonau  a  roddwyd  iddo,  neu  y 
pechodau  a  roddwyd  arno,  yn  fwy  neu  yn  llai  nag 
oeddent,  .....         145,  146 

Dyoddefaint,  y  gwahaniaeth  rhwng  yr  eiddo  Crist  a'r 

uffernolion,  146 ;  ei  fod  yn  angenrheidiol  i'r  iawn,  150-152 
Edifeirwch  am  bechod  cyntaf  Adda,       .  .  84 — 86 

Edifarhau,  nas  gall  dyn  wrth  natur,  .  246,  259 

Efengyl,  nad  ei  gwrthod  yw  unig  achos  damnedigaeth, 
93 — 98  ;  ei  myned  i,  a'i  llwyddiant  mewn  man  yn 
dangos  fod  Crist  wedi  marw  dros  rai  o'r  trigolion — 
ei  haflwyddiant  yn  dangos  i'r  gwrthwyneb,       .  212 
Eglwys,  mai  drosti  hi  yn  unig  y  bu  Crist  farw,      229 — 234 
Elfenau  yn  air  anaddas  i'w  arfer  am  yr  iawn,       .  151 
Enaid,  nad  rhan  wahanol  oddiwrtho  yw  yr  ewyltys, 
244;  fod  dny/iol  anian  yn  cael  ei  rhoddi  ynddo  yn 
yr  adenedigaeth,         ....     244,  245 
Etholedigaeth,  y  Ffwleriaid  yn  cyfarfod  â'r  un  anhaws- 
derau  yn  ei  hwyneb,  ag  y  mae  y  Calflniaid  yn  wy- 
neb  iawn  neillduol,  a'r  Arminiaid  yn  wyneb  hollw}T- 
bodaeth  Duw,  109 — 113  ;  yn  annghyson  âg  iawn  cy- 
fTredinol,  .  .  .  .  .  203 

Ewyllys,  mai  gallu  yn  yr  enaid  ydyw,  244  ;  disynwyr 
eon  am  ddylanwadu  arni,  244  ;  disynwyr  son  am 
gacthiwed  neu  ryddid  iddi,       .  .  .  246 

Ffwleriaid,  eu  golygiad  ar  y  cyfammod  gweithredoedd, 
87  ;  eu  golygiad  am  sefyllfa  dynolryw  wedi  y 
cw3Tmp,  88  ;  eu  golygiad  ar  y  prynedigaeth,  160  ;  yn 
dal  nad  yw  yr  iawn  wedi  dwyn  iechydwriaeth  ineb 


DÁiN'GOSEG. 


301 


oná  ar  ammod  o  gredu — armgliysondeb  hyny,  191, 
194 — 197  ;  eu  hanonestrwydd  yn  cymeryd  enw 
Calfin  arnynt,  267  :  èu  cwyn  o  herwydd  ymledaen- 
iad  egwyddorion  Calfiaidd,  268  ;  eu  golygiad  ar  yr 
iawn,  113  114,  273;  wrth  addef  etholedigaeth,  yn 
cyfarfod  â  chymaint  dyryswch  a'r  Calfiniaìd,  yn 
ngwaith  Duw  yn  dwyn  yr  anetholedig  i  fod,       .  278 

Ffwleriaeth  yn  gosod  y  Creawdwr  dan  rwymau  i'w 
greadur — nad  yw  Çalnniaeth  yn  gwneyd  hyny,  285 

Galwad  gyífredinol  yn  sylfaenedig  ar  orchymyn  Crist,  216 

Gallu  ac  anallu  dyn,  .  .  -  243.  244 

Geiriau  <m-ysgrythyrol  yn  oddefol,  ond  rhai  gwrth-ys- 
grythyrol  i'w  gwrthod,  ...  47 

Geiriau,  y  niweid  o  arfer  rhai  ansathredig,  .  47 

Gobaith,  gwahaniaeth  rhwng  sefyllfa  prawf  a  sefyllfa 
o  obaith,  106  ;  yn  cael  ei  osod  o  fiaen  holl  wran- 
dawyr  yr  efengyl — y  modd  y  mae  hyny  yn  bod  yn 
ddirgelwch,  .  .  .  .  .107 

Gorchymyn  Crist  yn  sail  ddigonol  i  alwedigaeth  gj- 
íFredinoì  .  .  .  .  .  217 

Gras  y  Tad  mewndarparu  a  derbyn  gymainta'r  eiddo 
y  Mab  yn  ymroddi  i  fod  yn,  iawn,       .       .       .  243 

Cwahaniaeth  rhwng  dyoddefaint  Crist  a'r  eiddo  y 
damnedigion,  146 

Gwaredu  pechaduriaid  yn  weithred  o  gyfìawnder  gy- 
maint  ag  o  ras,  ....  183 

Gweithredoedd  da  aruwch  tirgan Galfìniaeth  naFfwl- 
eriaeth  ac  Arminiaeth,  .        .         .         239,  240 

Gwirionedd,  beth  yw,  ei  gysondeb,  y  modd  i'w  gael, 
22  ;  yr  un  mewn  bygythiad  ag  mewn  addewid,  187 

Gwladyddol  yn  yr  Ysgrythyrau  yn  olygiad  anfyr^ch- 
ach  na  masnachol  i  ddangos  natur  yr  iawn,       .  119 

Holìwybodaeth  Duw  yn  brawf  sicr  o  nifer  a  chadwed- 
igaeth  y  rhai  a  gedwir.        .       .       .       .  .110 

íawn,  darnodiad  o,  130  ;  mai  Crist,  yn  athrwy  eiddy- 
oddefaiot,  y  w,  141,  150,  151  ;  am  Grist  yn  unig  yr 
arferir  y  gair  yn  y  Testament  Newydd,  130  ;  ei  ys- 
tyr  mewn  ymddyddan  cyffredin,  131  ;  nad  yw  y 
gyfraith  yn  gofyn,  133,  135  ;  ei  fod  yn  fesur  'nwch- 
law  cyfraith,  135  ;  nad  dyfais  i  fod  yn  sail  i  Ddnw, 
neu  i  ennill  rhyddid  iddo  i  dugarhau  wrth  y  neb  y 
myno,  ydyw,  121  ;  ei  egwyddor,  medd  y  Ffwler- 
iaid,  yn  arferedig  mewn  dysgyblaeth  deulnaidd — 
gwendid  a  thwyll  yr  ymresymiad,  122,  123  ;  twyll 


802 


DANGOSEG. 


a  pbeiygi  golygiad  Mr.  Jenkyn  arno,  123,  197  ;  dros 
bersonau  oedd  Crist,  154  ;  i  bwy  ei  rhoddwyd,  nid  i 
Satan,  16S  ;  yn  anfeidroì,  170  ;  dros  bawb,  a  fì'ydd 
ddim  ond  i  rai,  yn  annghyson,  lüO,  191  ;  dywedyd 
iddo  ddwyn  iecliy  dw riaeth  i  ddynion  ar  yr  ammod 
o  gredu,  yn  dwyìl-ymresymiad,  190 — 195  ;  iod  ei 
holl  diybenion  yn  sicr  o  gael  eu  hateb,  291, 
204 — 207  ;  dywedyd  y  gall  ei  ddybenion  fyned  yn 
ofer  neu  fethu,  yn  afresymol  ac  auysgrythyrol,  198, 
199;  nad  ydyw  mor  gyríredinol  '  a  rhagluniaeth 
Duw,  199 — 202  ;  cyffredinol  yn  annghyson  ag  ethoi- 
edigaeth,  203  ;  yn  sicr  o  ddwyn  ei  wrthddryehau, 
nidi  gyflwr  aehubadwy,  ond  achubedig,  509 — 211  ; 
paham  yr  arferir  y  geiri  au  pawb,  pob  dyn,  byd,  holl 
fyd,  ainei  wrthddrychau,  .  .  223—228 

Jenkyn,  Mr.,  ei  ddarnodiad  oiawn  yn  annghywir,  11-4, 
115;  yn  gweled  iawn  lle  nad  yw,  ac  yn  methu  ei 
-ganfod  lley  mae,  115 — 119  ;  ei  ymresyroiad  i  ddang- 
03  yr  iawn  fel  mesur  yn  ngweinyddiad  y  Ijywodr- 
aeth — gweudid  hyny,  121  ;  ei  oìygiad  ar  iawn  yn 
dra  chyffelyb  i  eiddo  y  Soeiniaid,  126,  127  ;  tywyll- 
in  rhan  o'i  draethawd,  128  ;  gwendid  ei  resymau  yn 
gwadu  fod  yr  iawn  yn  sierhau  achubiaeth  neb,  1S6, 
187  ;  twylì  ei  ymresymiad  yn  nghylch  nifer  y  rhai 
a  achubir,  207  ;  ei  ddesgrifiad  o  iaith  gwrthodwyr 
yr  efengyl  yn  annghyson  â'i  &rn  am  etholedigaeth, 
216,  217  ;  ei  olygiad  ar  lywodraeth  Duw,  wTedi  dy- 
fodiad  pechod,  yn  gwneydyriawn  yn  fesur  o  angen- 
rheidrwydd,  ya  hytraeh  nag  o  benarglwyddiaeth — 
gwendid  a  thwyll  hyny,  219;  gwendid  a  thwyll  ei 
ymresymiad  yn  dal  y  gall  y  rhai  y  bu  Crist  farw 
drostynt,  fol  yn  golledig,  232 — 234;  yn  golygu  fod 
yr  holl  fydsawd  moesol  yn  wrthddryehau  yr  iawn,  219 

Institutes  Calfìa  yn  cynwys  golygiad  mai  dros  yr  eth- 
oìedigion  y  bu  Crist  farw,     "      .  .         235 — 237 

Leighton  ar  ddyfodiad  pechod  i'r  byd,  .  .  32 

Llywodraeth  Duw  yn  rhagori  ar  yr  oreu  yn  mhlith 
dynion  mawn  dau  beth,  120,  121  ;  wladol,  dyben  ei 
sefydliad,  119  ;  dyben  ei  chosb,        .       .        .  121 

Maddenant  yn  weithred  o  gyfiawnder  yn-gymaint  ag 
o  ras,       .....        .        .        .  143 

Marwolaeth  ysbrydol,  beth  ydyw,  40  ;  Crist,  ei  holl 
ddybenion  i  gael  eu  hateb,        ....  291 

✓ 


BANGOSEGr. 


303 


Masnachol  yn  olygiad  mynychach  na  gwladyddol  yn 
yr  Ysgrythyrau  i  ddangos  natur  yr  iawn,  119,  14-3  ; 
yn  gymhariacth  arferol  am  y  prynedÌ2;aeth,  166, 
170  ;  mewn  un  ystyr  yn  addas,  mewn  ystyr  arall  yn 
anaddas,  i  osod  allan  waith  Crist  yn  prynu  ei  bobl,  170 
Meehniaeth  Crist  yn  athrawiaetli  Ysgry.thyrol,  173 — 
175  ;  Mr.  J.  yn  gwrthod  y  gair,  ac  yn  dewis  írosos- 
odiad  yn  ei  le,  174,  175;  Crist,  heb  sylw  arni  yn 
nhraethawd  Mr.  Jenkyn,  173  ;  neillduolrwydd — yn 
sicrhau  maddeuant,  .  .  .  180, .181 

Mechniydd,  dros  ac  i  bwy  yr  oedd  Crist  yn,  176  ;  Crist 

yn  wir,  .  .  .  .  178,  179 

Pawb,  pob  dyn,  yr  holl  fyd,  yn  cael  eu  harfer  mewn 
ystyr  cyfyngol,  220,  221  ;  paham  eu  harferir  am 
wTrthddrychau  yr  iawn,  .  .  .    228,  228 

Pechod  Adda  yn  fawr,  ,  .  .  37,38 

Pechod  yn  ddrwTg  anfeidrol,  27 — 30;  euogrwydd  y 
cj'ntaf  yn  drymach  ar  Àdda  na'i  hiliogaeth,  83  ;  yn 
docii  pwTys  mawr  ar  dd}Tn,  30  ;  syìw  Àrch.  L.  ar  ei 
ddyíbdiad  i'r  byd,  32  ;  barn  Dr.  Williams,  32  ;  fod 
Dnw  wedi  arfaethu  ei  oddef,  33,  34;  yn  gosb  am 
bechod,  40 — 44;  cosb  yn  anwahanol  oddiwrth,  135 
— 139  :  nas  gellir  rhoi  rhesymau  am  ei  barhad  yn, 
mwy  na'i  ddyfodiad  i,  y  byd,  .  .  '44 

Pechod  gwTreiddiol,  deilliad  y  gair  a'î  }'st}Tr,  75  ;  gw7a- 
banol  olygiadau  ar,  75;  fod  golygiad  y  Ffwleriaid 
a'r  Morganiaid  mor  agored  i  wrthddadl  a'r  eiddo 
Calfin  arno,        .  .  .  .  .  78 

Pen-cyfammodwr,  Àdda  yn,    ..  .  .  65 

Prawf,  sefyllfa,  golygiad  y  Ffwleriaid  ar,  .    93,  102 

Pregethwr  yn  amddiffyn  ei  ífordd  yn  ngwyneb  an- 

hawsderau  a  gondemnir  gan  Mr.  R.,       .  269,  270 

Pridwerth  yn  anfeidrol,  mai  dros  yr  eglw}Ts  y  rhoed  ef,  16ô 
Prynedigaeth  yn  cynwys  newidwriaeth  masnachol, 
166;  golygiad  y  Ffwleriaid  a'r  Arminiaid  ar,  160; 
ystsrygair,  161;  yn  cynnwys  rhoddiad  yr  iawn, 
a  gwaredigaeth  y  gwrthddrychau,  161 — 163,  169; 
y  golygiad  Ffwleraidd  arno  yn  anngh^^son  â'r  Beibl, 
165  ;  nad  yw  fasnachol  na  gwladyddol  yn  mhob  ys- 


tyr,  .....  172 

Pythias,  ei  ymddygiad  at  ei  gyfaill  yn  enghraifft  bri- 

odol  i  ddangos  natur  yr  iawn,  .  ,  118 

Philosophi  yn  annigonol  i  fod  yn  sail  crefydd,  19 


S04 


DAHGOSEG. 


Ehagluniaeth,  nad  yw  yí  iawn  mor  gyffredinol  a- — y 

perygl  o'i  olygu  felly,      .  .  .  199—201 

Eoberts,  Mr.  J.,  ei  olygiad  ar  gyfammod  Eden,  88  ; 
ieu.,  yn  gwarthnodi  y  Methodistiaid  Calfìnaid  à'r 
enw  Uwch-galfìniaid,  266,  267  ;  yn  llwydo  y  dwfi' — ■ 
annhegwch  ei  ymresymiad,  271  ;  anmhriodolder  ei 
gymhariaeth  i  ddangos  y  golygiad  Calfinaidd  ar  ai- 
wad  yr  efengyl — cynygiad  o  un  arall  yn  ei  lle,  278 
—281 ;  ynltynu  yr  holi  fildlng  Ffwleraidd  ar  ei  ben 
ei  hun,  .....  283,  284 

Rhwymedigaeth  dyn  i  Duw  yn  anfeidrol,  .       27,  28 

Ehyddid  dyn,  nad  yw  yr  Ysbryd  Glân,  wrth  ail-eni, 
yn  ei  ddinystrio,  245  ;  mai  i'r  dyn,  ac  nid  i'r  ewyll- 
ys,  y  perthyna,        ....  .  245 

Satan,  nad  yw  d^molryw  yn  feddiant  priodol  iddo, 
168  ;  yn  lly y^odraethu  ar  ddyniono  elyniaeth  atynt, 
ac  at  í)duw,       .  .....  169 

Sancteiddio  yr  eglwys  yn  ddyben,  yn  gystal  a  chanlyn- 
iad,  rhoddiad  yr  iawn,       .       .       .       .       .  222 

Sefyllfa  prawf,  golygiad  y  Ffwleriaid  ar,  93,  102  ;  nad 
y  w  gwrandawyr  yr  efengyl  ynddi  fel  yr  oedd  Adda 
yn  Eden,  .  .  .  .  102 

Sociniaid,  eu  golygiad  ar  iawn  yn  debyg  i'r  eiddo  y 
Ffwleriaid,  .  .  .  .  .127 

Substitute  yn  lle  y  troseddwr  yn  oddefol,  139  ;  nad  yw 
yn  air  mor  addas  a  Mechniydd  i  ddangos  sefyllfa 
Cristyn  neddfìe  ei  bobl,  .  .        174,175,  188 

System  y  sefyllfa  prawf,  coes  arall  tani        .       .  103 

Tuedd  lygredig  yn  bechod,  ac  yn  gosb  am  bechod,  42 

Tadyn  golygu  ei  Fab,  nid  fel  troseddwr,  ond  fel  Mech- 
ni}'dd  dieuog  yn  neddfle  y  troseddwr,       .        186,  187 

Undeb  Adda  a'i  hiliogaeth,  yn  ol  cyfansoddiad  y  cyfam- 
mod  gweithredoedd,  yn  sail  cyfrifìad  ei  bechod  cynt- 
af  ef  iddynt,  79  ;  âg  Adda,  nad  yw  ei  gyfansoddydd 
yn  awdwr  pechod,  .  .  .  79 — 82 

Uwch-galfiniaeth,  ei  hegwyddorion — nadŷntyrun  ag 
egwyddorion  y  Methodistiaid  Calfinaidd,         .  267 

"Wilìiams,  Dr.,  ei  olygiad  ar  ddyfodiad  pechod  i'r  byd,  32 

Ysgrythyrau  i'w  credu,  er  na  ellir  eu  cwbi  aivgyífred,  22,  31 

Ymffrost  o'i  weithredoedd  i  Adda,  ped  ufuddhasai,  105 

Ymddygiad  yn  rhinwedd  neu  yn  fai,  er  bod  y  cyfryw 
yn  un  o  angenrheidrwydd  natur,        .        247,  248,  259 

Zaleucus,  ei  yrnddygiad  at  ei  fab  yn  enghraifft  anmhri- 
odol  i  ddangos  natur  yr  iawn,  .  .  115 


Deacidified  using  the  Bookkeeper  procesi 
Neutraiizing  agent:  Magnesium  Oxide 
Treatment  Date:  May  2006 

PreservationTechnologiea 

AWORLD  LEADER  IN  PAPER  PRESERVATIOI 
1 1 1  Thomson  Park  Dnve 
Cranbeny  Townshtp,  PA  15066 
(724)  779-2111 


